﻿© คอนสแตนติน สวอร์ตซอฟ, 2019
ไอ 978-5-4496-9326-6
สร้างขึ้นในระบบการเผยแพร่ทางปัญญา Ridero
 
อุทิศให้กับทหารและเจ้าหน้าที่กองทัพแดงทุกคนที่รับการโจมตีอันเลวร้ายที่สุดครั้งแรกจากนาซีเยอรมนีและพันธมิตร โรมาเนีย ฟินแลนด์ ฮังการี อิตาลี สเปน สโลวาเกีย โครเอเชีย ในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2484...
ความทรงจำอันเป็นนิรันดร์แก่ฮีโร่ที่รู้จักและนิรนามทุกคน พวกเขาอยู่ในใจของทุกคนที่รู้สึกขอบคุณพวกเขาสำหรับความสำเร็จครั้งนี้...
 
จากผู้เขียน
ในกระบวนการทำงานร่วมกับเอกสารยุคก่อนสงครามสำหรับโครงการ "ข้อเท็จจริงแห่งประวัติศาสตร์" มีการค้นพบหลักฐานที่น่าสนใจมากมาย ฉันก็ค่อยๆมีความคิดว่าจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารเหล่านี้บางส่วนและนำไปไว้ในภาพรวมของกิจกรรม เอกสารบางอย่างจะเป็นที่รู้จักสำหรับคุณ แต่บางฉบับไม่เป็นที่รู้จัก สิ่งสำคัญที่ฉันอยากทำคือแสดงเดือนก่อนสงครามและเดือนสงครามแรกผ่านหลักฐานสารคดี
ข้อความนี้มีคำอธิบายและความคิดเห็นของฉัน แต่หลักการของฉันซึ่งฉันกำลังดำเนินโครงการ "ข้อเท็จจริงแห่งประวัติศาสตร์" ตามเอกสาร - ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ให้ผู้ที่ตัดสินใจ คำสั่ง และกฎเกณฑ์ต่างๆ นำไปปฏิบัติเป็นผู้บอกเล่าประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุการณ์พัฒนาไปอย่างไร ไม่จำเป็นต้องแยกข้อเท็จจริงแต่ละรายการออกจากบริบท แต่ต้องแสดงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมรายละเอียดที่เป็นไปได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ต่อหน้าต่อตาคุณคุณจะได้รับโครงสร้างทั้งหมดของกระบวนการทางประวัติศาสตร์โดยคำนึงถึงความแตกต่างทั้งหมดและไม่ได้ลบข้อเท็จจริงแม้แต่ข้อเดียว (นี่เป็นหนึ่งในหลักการของโครงการ "ข้อเท็จจริงแห่งประวัติศาสตร์")
ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยฉัน
ก่อนอื่นฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ Oksana Nevecherina สำหรับความอดทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การมองโลกในแง่ดี คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และความช่วยเหลือในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อ Maxim Sharapov สำหรับมุมมองที่สดใหม่ ความกระตือรือร้น และทักษะการวิเคราะห์ ซึ่งเหมาะสำหรับการระดมความคิด
แต่ฉันรู้สึกขอบคุณ Irina Skvortsova เป็นพิเศษสำหรับการประเมิน ความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเธอ
 
การแนะนำ
หลายคนเห็นสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษที่ 60-80 นี่คือสหภาพโซเวียตที่เรารู้จักและคุ้นเคย ตอนนี้หลายคนรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด แต่นี่ไม่เป็นความจริง สหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2488 และในปีต่อ ๆ มาไม่เหมือนกับในปี พ.ศ. 2484 ประเทศถูกหล่อหลอมด้วยไฟแห่งมหาสงครามแห่งความรักชาติ ในช่วงสงครามนั้น สหภาพโซเวียต กลายเป็นสหภาพโซเวียตที่เราทุกคนรู้จัก
ดังนั้นมหาสงครามแห่งความรักชาติจึงเป็นหนึ่งในแผ่นเปลือกโลกของโลกทัศน์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโซเวียตและปัจจุบันคือชาวรัสเซียและผู้อยู่อาศัยจำนวนมากในประเทศของอดีตสหภาพโซเวียต นี่คือสิ่งที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปและเป็นสิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราตลอดไป สาเหตุหนึ่งที่เขียนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองและมหาสงครามแห่งความรักชาติขึ้นมาใหม่คือการล้มแกนกลางที่สนับสนุนของชาวรัสเซีย
หน้าที่น่าเศร้าที่สุดหน้าหนึ่งของมหาสงครามแห่งความรักชาติและบางทีประวัติศาสตร์ของรัสเซียโดยทั่วไปก็คือภัยพิบัติทางทหารในปี 2484 ภัยพิบัติที่มีขนาดดังกล่าวนั้นยากที่จะจินตนาการ ดินแดนอันกว้างใหญ่ของยุโรปส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตถูกยึดครองโดยเยอรมนีซึ่งมีผู้คนหลายสิบล้านคนอาศัยอยู่มีโรงงานและโรงงานหลายร้อยแห่งซึ่งทำให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมาก นักโทษหลายแสนคนเสียชีวิตและสูญหาย การสูญเสียอย่างร้ายแรงในอุปกรณ์ทางทหารและพลเรือน แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหายนะทางทหารที่แห้งแล้ง ซึ่งอยู่เบื้องหลังชะตากรรมของประเทศและชะตากรรมของผู้คนหลายล้านคนที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริงสหภาพโซเวียตจวนจะถูกทำลาย
โดยทั่วไปแล้ว เหตุการณ์ทางทหารในฤดูร้อนปี 41 นั้นแตกต่างกันมาก ในด้านหนึ่ง นี่คือการป้องกันอย่างกล้าหาญของป้อมเบรสต์ เจ้าหน้าที่รักษาชายแดน นักบิน ลูกเรือรถถัง และทหารราบ ในทางกลับกันคำสั่งพรางและการกระจายของเครื่องบินทหารที่ไม่ได้ผลถูกยิงในค่ายทหารของแผนกซึ่งไม่ได้เตรียมพร้อมในการรบ ด้านที่ 3 นำกองทัพเรือ กองกำลังชายแดน NKVD และเขตทหารแต่ละเขต เตรียมพร้อมรบเต็มที่ เหตุการณ์ในช่วงเริ่มต้นของสงครามประกอบด้วยจังหวะที่ขัดแย้งกันมากมาย
ยังคงมีการถกเถียงกันถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งนี้ ในความคิดของฉัน ไม่มีสาเหตุเดียว ไม่มีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียว
เวอร์ชันหลัก:
– กองทัพแดงไม่เตรียมพร้อมโดยสิ้นเชิง (หน่วยไม่ได้รับการระดมกำลังและส่วนใหญ่อยู่ในช่วงฤดูหนาว) ตามบันทึกของ G. Zhukov I. Stalin ไม่อนุญาตให้กองทัพเตรียมพร้อมรบเพื่อที่จะไม่ยั่วยุชาวเยอรมัน และด้วยเหตุนี้ เขาจึงส่งรถไฟพร้อมธัญพืชไปยังเยอรมนี ฉันวิเคราะห์รถไฟที่มีเมล็ดพืชในหนังสือเล่มอื่น - "การกำเนิดของสนธิสัญญาโมโลตอฟ - ริบเบนทรอพ (ยุคเหตุการณ์ผู้คน)" (สำหรับรถไฟแบบเดียวกันที่มีเมล็ดพืชเหล่านี้ เยอรมนีได้ส่งรถไฟพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางทหาร)
– นักประชาสัมพันธ์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งหยิบยกเวอร์ชันที่กล่าวว่าสหภาพโซเวียตกำลังเตรียมโจมตีเยอรมนี แต่ฮิตเลอร์ซึ่งเริ่มทำสงครามป้องกันอยู่ข้างหน้าสตาลิน (เวอร์ชันนี้ทำซ้ำคำแถลงของ I. Ribbentrop อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนเกี่ยวกับ การระบาดของสงครามเยอรมัน-โซเวียต) กองทหารเยอรมันที่โจมตีก่อนสามารถเอาชนะกองทัพแดงได้อย่างร้ายแรง
– กองทัพแดงกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการรบที่กำลังจะมาถึง เมื่อเยอรมนีโจมตี กองทหารล้าหลังต้องใช้การตอบโต้เพื่อผลักศัตรูออกจากดินแดนที่ถูกยึดครองและย้ายการสู้รบไปยังดินแดนเยอรมัน ดังนั้นบางหน่วยจึงกระจุกตัวอยู่ใกล้กับชายแดน (เช่น ในนูนของเบียลีสตอคและลวีฟ)
– กองทัพแดงกำลังเตรียมการป้องกันเชิงลึกเพื่อทำให้ศัตรูอ่อนแอลง ตามมาด้วยการรุกภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย ตัวอย่างเช่นมีแผนการก่อสร้างพื้นที่ที่มีป้อมปราการในภูมิภาค Vyazma
มีการเขียนบทความและหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับมหาสงครามแห่งความรักชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับช่วงเริ่มแรก แต่คำถามยังคงอยู่ บันทึกความทรงจำมากมายของผู้นำกองทัพโซเวียตและเยอรมันไม่ได้มาจากแหล่งที่มาที่เป็นกลางเสมอไป บันทึกความทรงจำมักจะปกปิดความล้มเหลว ความผิดพลาด ความผิดพลาด ในขณะที่ความสำเร็จกลับได้รับการยกย่อง (สิ่งนี้ใช้ได้กับผู้บันทึกความทรงจำทุกคน)
เมื่อจอมพล I. Konev ถูกขอให้อธิบายช่วงเริ่มต้นของสงคราม เขาตอบว่า: "ฉันไม่อยากโกหก แต่พวกเขายังคงไม่อนุญาตให้ฉันเขียนความจริง" ผู้นำทหารคนอื่นๆ เขียนอะไรในกรณีนี้หากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนความจริง?
การวิจัยเกี่ยวกับสงครามควรอิงจากอะไร? มันไม่คุ้มค่าที่จะยกระดับข่าวลือและคำพูดที่ถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามให้อยู่ในอันดับที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่จริงจัง ในกรณีนี้ เราเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นกลางและไม่เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกความทรงจำของผู้นำกองทัพโซเวียตและชาวเยอรมัน อังกฤษ และอเมริกันควรได้รับการดูแลด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบด้วยคำสั่ง คำสั่ง เอกสารอื่น ๆ และกับเหตุการณ์ที่เปิดเผย
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อแสดงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนสงคราม:
– สหภาพโซเวียตมีแผนอะไรในกรณีทำสงครามกับเยอรมนี
– เกิดอะไรขึ้นในเขตทหารตะวันตก (เหตุการณ์ คำสั่ง คำสั่ง)
– เขตทหารตะวันตกมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการทำสงคราม?
ฉันไม่ได้กำหนดงานให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่การแสดงเอกสาร เหตุการณ์ และข้อเท็จจริงที่จะช่วยให้คุณคิดและถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงนั้นอยู่ในความสามารถของหนังสือเล่มนี้โดยสิ้นเชิง
เอกสารทั้งหมดที่ฉันอ้างถึงนำมาจากโอเพ่นซอร์ส ก็ควรที่จะนำมาพิจารณา ประการแรก ในช่วงเดือนแรกของการสู้รบ เอกสารทางการทหารบางส่วนในพื้นที่ (คำสั่ง คำสั่ง) สูญหาย ประการที่สอง หลังสงคราม หอจดหมายเหตุบางแห่งถูก "ทำความสะอาด" เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่พบคำสั่งและคำสั่งทั้งหมดที่กล่าวถึงในบันทึกความทรงจำ
นอกจากนี้ เอกสารเก็บถาวรบางส่วนยังไม่ได้รับการจำแนกประเภทและประมวลผลจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดนี้สร้างความยุ่งยากในการจับภาพโดยละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น
 
บทที่ 1 สหภาพโซเวียตเตรียมอะไรในปี พ.ศ. 2483-2484
 
1. แผนทางทหารหลักของสหภาพโซเวียต
ในยามสงบ เจ้าหน้าที่ทั่วไปของแต่ละประเทศจะมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการทางทหารที่เป็นไปได้ในทิศทางของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งในการโจมตีและการป้องกัน) สิ่งนี้สามารถนำมาประกอบกับวันนี้ได้อย่างเต็มที่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เสนาธิการทั่วไปมีแผนสงครามใดๆ งานของเขาคือการวางแผน
ก่อนสงคราม กองทัพแดง (กองทัพแดงของคนงานและชาวนา) มีโครงสร้างเอกสารทางยุทธศาสตร์ทางทหารบางประการ เป็นชุดคำสั่งและแผนที่หากนำไปใช้ จะทำให้มั่นใจว่ามีการจัดวางกำลังและการเข้าสู่การต่อสู้ของกองทัพและกองทัพเรืออย่างเต็มรูปแบบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการที่กำหนด “ซึ่งรวมถึง:
– คำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับพื้นฐานของการวางกำลังเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพ
- บันทึกที่พัฒนาโดยเสนาธิการทหารทั่วไปและได้รับการอนุมัติโดยผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียตเกี่ยวกับขั้นตอนการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ของกองทัพ (งานแนวหน้าและกองยาน) พร้อมภาคผนวกของแผนที่และตารางสรุป การกระจายรูปแบบการทหาร การบิน และหน่วยของกองทัพแดงระหว่างแนวรบและกองทัพ
– แผนการขนส่งเชิงกลยุทธ์สำหรับการรวมศูนย์กองทัพในโรงละครปฏิบัติการทางทหาร แผนการครอบคลุมการใช้งานเชิงกลยุทธ์
– แผนการจัดแนวหลังและการสนับสนุนด้านวัตถุของกองทัพที่ประจำการ
– แผนการสื่อสาร การสื่อสารทางทหาร การป้องกันทางอากาศ และอื่นๆ”
แผนการวางกำลังทางยุทธศาสตร์ล่าสุดได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ภายในกลางปี พ.ศ. 2483 ด้วยความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศส สถานการณ์ในยุโรปเปลี่ยนไปอย่างมากและจำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นจริงใหม่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 เจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองบัญชาการสูงสุดแห่งกองกำลังภาคพื้นดิน Wehrmacht นำโดย F. Halder ได้เริ่มการพัฒนาเบื้องต้นของแผนสำหรับการรณรงค์ต่อต้านสหภาพโซเวียต จากบันทึกของ F. Halder:
22 กรกฎาคม 1940
ปัญหาของรัสเซียจะได้รับการแก้ไขด้วยการรุก คุณควรพิจารณาแผนการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้น
ก. การปรับใช้จะใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ ฟูเรอร์ได้รับแจ้งแล้ว
ข. เอาชนะกองทัพภาคพื้นดินของรัสเซียหรืออย่างน้อยก็ยึดครองดินแดนดังกล่าวเพื่อให้เบอร์ลินและเขตอุตสาหกรรมซิลีเซียได้รับการปกป้องจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย เป็นที่พึงปรารถนาที่จะรุกล้ำลึกเข้าไปในรัสเซียเพื่อที่การบินของเราจะสามารถทำลายศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดได้
วี. เป้าหมายทางการเมือง: รัฐยูเครน สหพันธ์รัฐบอลติก เบลารุส ฟินแลนด์ บอลติกมีหนามอยู่ด้านข้าง 2
ในบรรดาเป้าหมายทางการเมืองของ บริษัท ที่วางแผนไว้ A. Hitler ได้สรุปสิ่งต่อไปนี้: การสร้างรัฐยูเครนการจัดตั้งสหพันธ์รัฐบอลติกและเบลารุสและการเพิ่มดินแดนของฟินแลนด์ ตามความเห็นของฮิตเลอร์ รัฐบอลติกควรจะกลายเป็น "หนามข้างทาง" ของสหภาพโซเวียต
G. Hoth (ผู้บัญชาการกลุ่มยานเกราะที่ 3 ในฤดูร้อนปี 2484) ให้วันที่ค่อนข้างเร็วสำหรับการเริ่มต้นการเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการในภาคตะวันออก:
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 หัวหน้าแผนก "กองทัพต่างประเทศตะวันออก" รายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเตรียมปฏิบัติการดังกล่าวต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป ตามมาจากพวกเขาว่าทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปฏิบัติการโดยมีเงื่อนไขว่าปีกติดกับทะเลบอลติกคือทิศทางของมอสโกการกระทำที่จะบังคับให้กลุ่มศัตรูที่ตั้งอยู่ในยูเครนและบนชายฝั่งทะเลดำต้องต่อสู้กับ ด้านหน้ากลับหัว
วันรุ่งขึ้นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเสนอให้จัดตั้งกลุ่มภาคใต้ที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปกล่าวว่าเขาเห็นว่าเหมาะสมกว่าที่จะสร้างกลุ่มภาคเหนือที่เข้มแข็ง...3
นั่นคือเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 หลังจากการสิ้นสุดการต่อสู้ในฝรั่งเศส (ฝรั่งเศสลงนามยอมจำนนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2483) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปได้ถูกรายงานต่อการพิจารณาหลักสำหรับ บริษัท ตะวันออกที่เสนอ คำแนะนำในการจัดทำข้อควรพิจารณาดังกล่าวได้รับเมื่อใด
เยอรมนีไม่สามารถโจมตีสหภาพโซเวียตได้ก่อนที่จะเอาชนะฝรั่งเศส มันเป็นความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสที่ทำให้เยอรมนีสามารถพิชิตยุโรปทั้งหมดได้
ความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสต่อเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2483
แผนโจมตี "Barbarossa" ในสหภาพโซเวียตได้รับการอนุมัติจากฮิตเลอร์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2483 แต่การดำเนินการดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 ฉันคิดว่าจะไม่มีใครโต้แย้งกับความจริงที่ว่าแผนนี้ซึ่งจัดให้มีขึ้นสำหรับการยึด ส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในยุโรปมีความก้าวร้าวตามหลัก รายละเอียดที่สำคัญ แผนบาร์บารอสซาไม่ได้ระบุว่าเยอรมนีกำลังโจมตีสหภาพโซเวียตเพื่อเป็นมาตรการป้องกันทางทหาร เยอรมนีกล่าวเรื่องนี้ในภายหลังเพื่อยืนยันการโจมตี หากสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง แผน Barbarossa ซึ่งได้รับการพัฒนาตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2483 กลายเป็นมาตรการป้องกัน "การรุกรานของโซเวียต" ในขั้นตอนใด
ให้เรากลับมาดูบันทึกของ F. Halder อีกครั้งซึ่งมีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเตรียมการของชาวเยอรมัน ในการประชุมทางทหารกับผู้นำ Wehrmacht เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 ก. ฮิตเลอร์กล่าวว่า:
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
ฟูเรอร์:
ความหวังของอังกฤษคือรัสเซียและอเมริกา หากความหวังที่รัสเซียล่มสลาย อเมริกาก็จะสูญสลายไปจากอังกฤษ เนื่องจากการพ่ายแพ้ของรัสเซียจะส่งผลให้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในเอเชียตะวันออก...
อังกฤษนับพึ่งรัสเซียเป็นพิเศษ มีบางอย่างเกิดขึ้นในลอนดอน! ชาวอังกฤษเสียหัวใจไปอย่างสิ้นเชิง แต่ตอนนี้พวกเขาก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
ได้ยินบทสนทนา. รัสเซียไม่พอใจกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุโรปตะวันตก รัสเซียก็เพียงพอแล้วที่จะบอกอังกฤษว่าไม่ต้องการเห็นเยอรมนี [แข็งแกร่ง] เกินไป ที่อังกฤษจะยึดถือคำพูดนี้เหมือนคนจมน้ำจนติดฟาง และเริ่มหวังว่าภายในหกถึงแปดเดือนสิ่งต่างๆ จะออกมา แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
หากรัสเซียพ่ายแพ้ อังกฤษก็จะสูญเสียความหวังสุดท้าย จากนั้นเยอรมนีจะครองยุโรปและคาบสมุทรบอลข่าน
สรุป: ด้วยเหตุผลนี้รัสเซียจะต้องถูกชำระบัญชี กำหนดเวลา: ฤดูใบไม้ผลิ 2484
ยิ่งเราเอาชนะรัสเซียได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ปฏิบัติการจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อเราเอาชนะทั้งรัฐด้วยการโจมตีที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียว แค่ยึดดินแดนบางส่วนยังไม่เพียงพอ
การหยุดดำเนินการในฤดูหนาวเป็นสิ่งที่อันตราย ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะรอ แต่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำลาย รัสเซีย... จะดีกว่าที่จะเริ่มในปีนี้ แต่ก็ไม่เหมาะเนื่องจากจะต้องดำเนินการในการโจมตีเพียงครั้งเดียว เป้าหมายคือการทำลายพลังชีวิตของรัสเซีย 4
รัสเซียจะต้องพ่ายแพ้และชำระบัญชี (“ทั้งรัฐ”) ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหากับบริเตนใหญ่และอนุญาตให้เยอรมนี “ครองยุโรป” ดังนั้นเป้าหมายของเยอรมนีจึงระบุไว้ว่า "รัสเซียต้องตกรอบ" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ แผน Barbarossa กำลังได้รับการพัฒนา และอีกครั้ง ไม่ใช่คำพูดเกี่ยวกับสงครามป้องกัน เยอรมนีดำเนินการตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในยุโรป ซึ่งไม่มีที่สำหรับมหาอำนาจที่แข็งแกร่งอื่นๆ
ฮิตเลอร์อยากจะจัดการกับรัสเซียเมื่อปี 1940 แต่การเตรียมการนัดหยุดงานอาจต้องใช้เวลา G. Goth ให้หลักฐานเดียวกันนี้:
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เสนาธิการกองทัพที่ 18 (อี. มาร์กซ์) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกในขณะนั้น ถูกเรียกตัวไปยังกรุงเบอร์ลิน ซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พัฒนาแผนปฏิบัติการต่อต้านรัสเซีย ในเวลานี้ ฮิตเลอร์ซึ่งกำลังจะโจมตีรัสเซียในฤดูใบไม้ร่วง ได้รับแจ้งว่าการระดมกำลังและการจัดกำลังทหารตามแนวชายแดนด้านตะวันออกจะใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ 5
ดังนั้นในตอนแรกฮิตเลอร์ตั้งใจที่จะโจมตีสหภาพโซเวียตในฤดูใบไม้ร่วงปี 2483 นี่เป็นการวางแผนในช่วงเวลาที่การเตรียมการสำหรับการรุกรานบริเตนใหญ่ - ปฏิบัติการ Sea Lion การดำเนินการนี้ไม่เคยเกิดขึ้น แต่ฮิตเลอร์วางแผนที่จะบุกเกาะและเอาชนะบริเตนใหญ่จริง ๆ หรือไม่? ตามข้อมูลของ E. Manstein ไม่ใช่
ทั้งเยอรมนีและสหภาพโซเวียตต่างมองว่าเป็นศัตรูกัน สหภาพโซเวียตไม่พอใจกับความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วของฝรั่งเศส และนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะเยอรมนีแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากบันทึกของ F. Halder:
22 กรกฎาคม 1940
สตาลินกำลังจีบอังกฤษเพื่อบังคับให้เธอทำสงครามต่อไปและผูกมัดเรา... เขาพยายามทำให้แน่ใจว่าเยอรมนีจะไม่แข็งแกร่งเกินไป อย่างไรก็ตาม รัสเซียไม่มีทีท่าว่าจะดำเนินการใดๆ ต่อเรา
รัสเซีย - อังกฤษ: ทั้งสองมีแนวโน้มที่จะสร้างสายสัมพันธ์ ชาวรัสเซียกลัวที่จะประนีประนอมต่อหน้าชาวอังกฤษ รัสเซียไม่ต้องการสงคราม ในระหว่างการเจรจาของสตาลินกับ Cripps สตาลินละเว้นอย่างเป็นทางการจากการสร้างสายสัมพันธ์กับอังกฤษ... อย่างไรก็ตาม อารมณ์ที่แท้จริงของรัสเซียสะท้อนให้เห็นภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ (การสนทนาของคาลินินกับเอกอัครราชทูตยูโกสลาเวีย Gavrilovich) ที่นี่รัสเซียเรียกร้องให้ต่อสู้กับเยอรมนี: "รวมเป็นหนึ่งกลุ่ม" 7
1. ก. ฮิตเลอร์ 2. เจ. ริบเบนทรอพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี 3. เอฟ. ฮัลเดอร์ เสนาธิการทหารบกแวร์มัคท์
แต่ละฝ่ายแสวงหาเป้าหมายของตนเอง เยอรมนีกำลังพยายามกำจัดมหาอำนาจที่เข้มแข็งสุดท้ายในทวีปนี้ สหภาพโซเวียตและบริเตนใหญ่กำลังพยายามป้องกันสิ่งนี้ (เยอรมนีเป็นศัตรูร่วมกันของพวกเขา) และตำแหน่งของพวกเขามีจุดติดต่อมากกว่าก่อนที่เยอรมนีจะโจมตีโปแลนด์เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 ขณะเดียวกัน เอฟ. ฮัลเดอร์ตั้งข้อสังเกตว่า "ไม่มีสัญญาณว่ารัสเซียจะกระทำการอย่างแข็งขันต่อเรา" ในทางกลับกัน สหภาพโซเวียตไม่ต้องการประนีประนอมต่อหน้าบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นพันธมิตรในการทำสงครามกับเยอรมนี แต่ในทางกลับกัน เขาไม่ต้องการยั่วยุเยอรมนีด้วยการกระทำที่ไม่เป็นมิตรอย่างเปิดเผย รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับเยอรมนี โดยเน้นความเป็นกลางของเขา
ดังนั้นกองทัพเยอรมันจึงกำลังจัดทำแผนเอาชนะสหภาพโซเวียต และในเวลานี้ นักการทูตเยอรมันกำลังเชิญสหภาพโซเวียตให้เข้าร่วมสนธิสัญญาไตรภาคี I. Ribbentrop ในการสนทนาครั้งแรกในเบอร์ลินกับ V. Molotov เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 1940 พูดว่า:
เราสามารถนึกถึงรูปแบบที่รัฐทั้งสาม ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพโซเวียต และอาจแสดงออกได้ว่าสหภาพโซเวียตประกาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความปรารถนาที่จะป้องกันไม่ให้การขยายตัวของ สงคราม. เราอาจเพิ่มประเด็นบางประการเกี่ยวกับความร่วมมือและการเคารพในผลประโยชน์ร่วมกัน 8
ประการแรก นี่ถือเป็นการปกปิดทางการเมืองสำหรับการรุกรานที่กำลังจะเกิดขึ้น (มีการตัดสินใจเลิกกิจการรัสเซีย) และประการที่สอง ความพยายามที่จะประนีประนอมสหภาพโซเวียตผ่านการเจรจากับเยอรมนีต่อหน้าบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา การเจรจาระหว่าง V. Molotov และ A. Hitler ในกรุงเบอร์ลินเกี่ยวกับการภาคยานุวัติของสหภาพโซเวียตในสนธิสัญญาไตรภาคีเป็นหัวข้อที่แยกจากกัน
1. I. สตาลิน 2. ผู้บังคับการการต่างประเทศของ V. Molotov 3. ผู้บังคับการกลาโหมของ S. Timoshenko
สหภาพโซเวียตทำอะไรภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้?
ประการแรก นี่ถือเป็นการปกปิดทางการเมืองสำหรับการรุกรานที่กำลังจะเกิดขึ้น (มีการตัดสินใจเลิกกิจการรัสเซีย) และประการที่สอง ความพยายามที่จะประนีประนอมสหภาพโซเวียตผ่านการเจรจากับเยอรมนีต่อหน้าบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา การเจรจาระหว่าง V. Molotov และ A. Hitler ในกรุงเบอร์ลินเกี่ยวกับการภาคยานุวัติของสหภาพโซเวียตในสนธิสัญญาไตรภาคีเป็นหัวข้อที่แยกจากกัน
สหภาพโซเวียตทำอะไรภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้?
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2483 เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ใหม่ เจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพแดงภายใต้การนำของ B. Shaposhnikov เริ่มพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ของกองทัพ ภายในเดือนสิงหาคมเอกสารก็พร้อม ในการประชุมสภาทหารหลักเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม มีการตัดสินใจที่จะสรุปทิศทางการโจมตีหลักของศัตรูและการตอบโต้ของสหภาพโซเวียต เสนาธิการทหารบกคนใหม่ เค. เมเร็ตสคอฟ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2483) กำลังทำงานเพื่อสรุปแผนการจัดวางกำลังทางยุทธศาสตร์ มีเวอร์ชันตามที่ B. Shaposhnikov ถูกลบออกเนื่องจากความขัดแย้งกับ S. Timoshenko (เขาจากไปอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ) ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของการโจมตีหลักที่เป็นไปได้ของชาวเยอรมัน (B. Shaposhnikov เชื่อว่านี่จะเป็นเบลารุสและรัฐบอลติก S. Timoshenko เชื่อว่าการโจมตีหลักจะตกที่ยูเครน) ความขัดแย้งถูกระบุโดยอ้อมโดยการแทนที่ของ B. Shaposhnikov ทันทีหลังจากสภาทหารเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมเมื่อจำเป็นต้องสรุปแผนเพื่อเตรียมการที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้เมื่อหนึ่งเดือนหลังจากการโจมตีของเยอรมันในสหภาพโซเวียต (29 กรกฎาคม) G. Zhukov ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารทั่วไปถูกถอดออกจากตำแหน่งนี้ B. Shaposhnikov ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง
ภายในเดือนกันยายน K. Meretskov เสร็จสิ้นการสรุปแผนการปรับใช้ โดยทั่วไปแล้วสอดคล้องกับแผนวันที่ 16 ส.ค. แผนแก้ไข “บนพื้นฐานของการวางกำลังกองทัพของสหภาพโซเวียต หมายเลข 103202/ov ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2483” สำหรับ พ.ศ. 2483-2484 (เอกสาร 1 ต่อจากนี้ไปจะมีลิงก์ไปยังเอกสาร - ตัวเลขที่มีลิงก์ที่ใช้งานอยู่ - โพสต์ไว้ท้ายหนังสือ) ได้รับการอนุมัติและลงนามโดย V. Molotov (ประธานสภาผู้บังคับการตำรวจ) และ I. Stalin จาก คณะกรรมการกลางพรรค เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ไม่มีแผนใดได้รับการอนุมัติอีกต่อไป
-
ข้อมูลโดยย่อ
เจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพแดง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป พ.ศ. 2483-2484 ได้เตรียมแผนหลายประการสำหรับการวางกำลังกองทัพ:
– ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2483 ภายใต้การนำของ B. Shaposhnikov
– ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2483 ภายใต้การนำของ K. Meretskov (เอกสารนี้มักเรียกว่าแผน Shaposhnikov-Meretskov) เป็นเอกสารนี้ที่ลงนามโดย I. Stalin และ V. Molotov;
– ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2483 บันทึกจาก K. Meretskov เกี่ยวกับประเด็นและคำแนะนำหลายประการที่ได้รับจาก I. Stalin
– ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2484 ภายใต้การนำของ G. Zhukov (นักวิจัยบางคนพิจารณาว่าเป็นของปลอม) เอกสารไม่มีลายเซ็นใด ๆ
– เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 A. Vasilevsky รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทั่วไป (ระบุผู้เขียนด้วยลายมือ) ได้รวบรวมร่างแผนการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ เอกสารที่ไม่มีลายเซ็น
เสนาธิการกองทัพแดง:
บี. เอ็ม. ชาโปชนีคอฟ (10 พฤษภาคม 2480 – 19 สิงหาคม 2483)
เค. เอ. เมเรตสคอฟ (19 สิงหาคม 2483 – 14 มกราคม 2484)
G.K. Zhukov (14 มกราคม – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2484)
บี. เอ็ม. ชาโปชนีคอฟ (29 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 – พฤษภาคม พ.ศ. 2485)
A. M. Vasilevsky (พฤษภาคม 2485 - กุมภาพันธ์ 2488)
1. B. M. Shaposhnikov 2. K. A. Meretskov 3. G. K. Zhukov 4. A. M. Vasilevsky
ในช่วงมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488 เจ้าหน้าที่ทั่วไปเป็นหน่วยงานหลักของกองบัญชาการสูงสุดสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำของกองทัพในแนวหน้า
-
แผนการที่ได้รับอนุมัติจากผู้นำโซเวียตระบุคู่ต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ทางการเมืองใหม่ (1):
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันในยุโรปมีแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธที่ชายแดนตะวันตกของเรา
ความขัดแย้งด้วยอาวุธนี้อาจจำกัดอยู่เพียงชายแดนตะวันตกของเราเท่านั้น แต่ความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีจากญี่ปุ่นที่ชายแดนตะวันออกไกลของเรานั้นไม่สามารถตัดทิ้งได้
ที่ชายแดนด้านตะวันตกของเรา ศัตรูที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเยอรมนี สำหรับอิตาลี การเข้าร่วมในสงครามนั้นเป็นไปได้ หรือค่อนข้างจะปรากฏตัวในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามทางอ้อมต่อเรา
ความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีอาจเกี่ยวข้องกับฮังการีในความขัดแย้งทางทหารกับเรา เช่นเดียวกับฟินแลนด์และโรมาเนียเพื่อจุดประสงค์ในการแก้แค้น
ด้วยความเป็นกลางทางอาวุธที่เป็นไปได้ในส่วนของอิหร่านและอัฟกานิสถาน การโจมตีอย่างเปิดเผยต่อสหภาพโซเวียตโดยตุรกีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชาวเยอรมันจึงเป็นไปได้
เยอรมนีถูกระบุว่าเป็นศัตรูที่เป็นไปได้มากที่สุดในปี พ.ศ. 2483-2484 แม้จะมีสงครามกับบริเตนใหญ่ แต่เยอรมนีก็สามารถมุ่งความสนใจไปที่ชายแดนตะวันตกของสหภาพโซเวียตได้ (1):
สถานการณ์ทางทหารในปัจจุบันในยุโรปตะวันตกทำให้ชาวเยอรมันสามารถถ่ายโอนกองกำลังส่วนใหญ่ของตนไปยังประเทศตะวันตกของเราได้ เส้นขอบ
เนื่องจากสงครามกับอังกฤษยังไม่เสร็จสิ้น จึงสันนิษฐานได้ว่าเยอรมนีจะเหลือกองพลมากถึง 50 กองพลในประเทศและภูมิภาคที่ถูกยึดครอง และอีกมากถึง 20 กองพลในส่วนลึกของประเทศ
ดังนั้นจาก 243 กองพลข้างต้น มากถึง 173 กองพล - โดยมีทหารราบมากถึง 140 กองพล รถถัง 15-17 คัน เครื่องยนต์ 8 คัน เครื่องบินเบา 5 ลำ และเครื่องบินทางอากาศ 3 ลำ และเครื่องบินมากถึง 1,200 ลำ - จะถูกมุ่งตรงต่อชายแดนของเรา
สิ่งนี้สวนทางกับการยืนยันที่ I. สตาลินไม่ได้คาดหวังการโจมตีของเยอรมันจนกว่าเยอรมนีจะยุติสงครามกับบริเตนใหญ่
คำพูดของ G. Zhukov:
ฉันจำคำพูดของสตาลินได้ดีเมื่อเรารายงานให้เขาทราบเกี่ยวกับการกระทำที่น่าสงสัยของกองทหารเยอรมัน: “ ฮิตเลอร์และนายพลของเขาไม่ใช่คนโง่ที่ต่อสู้สองแนวพร้อมกันซึ่งชาวเยอรมันคอหักในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง.. ฮิตเลอร์ไม่มีกำลังพอที่จะสู้รบในสองแนวรบ แต่ฮิตเลอร์จะไม่เห็นด้วยกับการผจญภัย” 9
แผนดังกล่าวสันนิษฐานว่าเยอรมนีสามารถโจมตีสหภาพโซเวียตโดยมีบริเตนใหญ่อยู่ด้านหลัง ฉันเสนอว่าในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นความตั้งใจและความปรารถนาของประมุขแห่งรัฐ เราควรได้รับคำแนะนำจากเอกสารเฉพาะ ไม่ใช่ "ข่าวลือในความทรงจำ"
แผนที่ยุโรปภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เยอรมนีและพันธมิตรเป็นสีน้ำเงิน (ไม่ได้ทำเครื่องหมายอาณาเขตฝรั่งเศสในแคว้นวิชี) บริเตนใหญ่แสดงสีแดง สหภาพโซเวียตเป็นสีเขียว
มีการระบุว่าฮังการี, โรมาเนีย และฟินแลนด์จะเข้าร่วมในฝั่งเยอรมัน หากนักประวัติศาสตร์หลายคนพูดถึงโรมาเนียและฟินแลนด์ว่าพวกเขาจะคืนดินแดนที่สหภาพโซเวียตยึดครอง แต่อะไรคือเหตุผลที่ฮังการีเข้าร่วมในสงคราม บางทีนี่อาจเป็นผลมาจากการควบคุมทางการเมืองและการทหารของเยอรมนีเหนือประเทศเหล่านี้และความปรารถนาของพวกเขาที่จะเป็นฝ่ายชนะ จากเอกสาร (1):
เยอรมนี - 173 ทหารราบ แผนก; 10,000 ถัง; เครื่องบิน 13,000 ลำ
ฟินแลนด์ - ทหารราบ 15 นาย แผนก; 0 รถถัง; เครื่องบิน 400 ลำ
โรมาเนีย - ทหารราบ 30 นาย แผนก; 250 ถัง เครื่องบิน 1100 ลำ
ฮังการี - ทหารราบ 15 นาย แผนก; 300 ถัง; เครื่องบิน 600 ลำ
รวม - 233 ทหารราบ แผนก; 1,0550 ถัง; เครื่องบิน 15,100 ลำ
แผนที่ได้รับอนุมัติระบุถึงการโจมตีหลักของเยอรมันสองครั้ง ตัวเลือกภาคเหนือ (1):
เยอรมนีมีแนวโน้มที่จะส่งกองกำลังหลักไปทางเหนือของปากแม่น้ำ ซาน เพื่อส่งมอบและพัฒนาการโจมตีหลักจากปรัสเซียตะวันออกผ่านลิทัวเนีย SSR ในทิศทางไปยังริกา คอฟโน และต่อไปยังดวินสค์ - โปลอตสค์ หรือไปยังคอฟโน - วิลโน และต่อไปยังมินสค์
ในเวลาเดียวกัน มีความจำเป็นต้องคาดหวังการโจมตีเสริมแบบรวมศูนย์จาก Lomza และ Brest ด้วยการพัฒนาที่ตามมาในทิศทางของ Baranovichi, Minsk
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่พร้อมกับการโจมตีหลักของชาวเยอรมันจากปรัสเซียตะวันออกพวกเขาจะโจมตีจากด้านหน้าของ Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav บน Dubno, Brody โดยมีจุดประสงค์เพื่อไปถึงด้านหลังของกลุ่ม Lvov ของเราและยึดครอง ยูเครนตะวันตก
ตัวเลือกภาคใต้ (1):
เป็นไปได้ว่าเพื่อยึดยูเครน ฝ่ายเยอรมันจะรวมกำลังหลักของตนทางตอนใต้ในพื้นที่ Siedlce และ Lublin เพื่อโจมตีหลักในทิศทางทั่วไปของเคียฟ
เห็นได้ชัดว่าการโจมตีครั้งนี้จะมาพร้อมกับการโจมตีสนับสนุนทางเหนือจากปรัสเซียตะวันออก
ทิศทางที่ชาวเยอรมันมีแนวโน้มที่จะโจมตีหลักถูกกำหนดไว้ (1):
ตัวเลือกหลักที่ได้เปรียบทางการเมืองมากที่สุดสำหรับเยอรมนี ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือตัวเลือกที่ 1 ของการดำเนินการ ได้แก่ ด้วยการส่งกำลังหลักของกองทัพเยอรมันทางตอนเหนือของปากแม่น้ำ ซาน
ในเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2483 เสนาธิการกองทัพแดงเชื่อว่ากองทัพเยอรมันจะส่งการโจมตีหลักผ่านเบลารุสและรัฐบอลติก นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโซเวียตอีกด้วย นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจากนี้จึงถูกเสนอ (B. Shaposhnikov เป็นคนแรกที่เสนอ) เพื่อรวมกองกำลังหลักของสหภาพโซเวียต วางกองกำลังหลักต่อกองกำลังหลักของศัตรูเพื่อป้องกันการรุกล้ำของศัตรูในทิศทางหลักและอันตรายจากการห่อหุ้มแนวรบข้างเคียง
ควรสังเกตว่ามีการเสนอให้ตอบสนองต่อการกระทำของเยอรมนีโดยเฉพาะ นั่นคือสหภาพโซเวียตทำหน้าที่เป็นฝ่ายปกป้องในแผนเหล่านี้
ควรใช้มาตรการใดในการต่อต้านการรุกรานของชาวเยอรมัน ตัวเลือกภาคใต้ (1):
ตัวเลือกแรกคือการวางกำลังทางใต้ของ Brest-Litovsk พื้นฐานของการปรับใช้นี้ควรเป็น:
1. ปกป้องเขตแดนของเราอย่างเข้มแข็งด้วยการป้องกันเชิงรุกในช่วงที่กองกำลังรวมตัว
2. ด้วยความร่วมมือกับกองทัพปีกซ้ายของแนวรบด้านตะวันตก กองกำลังของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้สร้างความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มลูบลิน-ซานโดเมียร์ซของศัตรูและไปถึงแม่น้ำ วิสตูลา. ต่อจากนั้นโจมตีในทิศทางทั่วไปของ Kielce, Krakow และไปถึงแม่น้ำ Tilitsa และต้นน้ำลำธารของแม่น้ำ อื่น ๆ
3. ในระหว่างปฏิบัติการ ให้ปิดพรมแดนทางตอนเหนือของบูโควินาและเบสซาราเบียอย่างแน่นหนา
4. โดยการปฏิบัติการอย่างแข็งขันของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตก ยึดกองกำลังเยอรมันส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของเบรสต์-ลิตอฟสค์และในปรัสเซียตะวันออก ขณะเดียวกันก็ปิดล้อมมินสค์และปัสคอฟอย่างแน่นหนา
ตัวเลือกภาคเหนือ (1):
ตัวเลือกที่สองคือการปรับใช้ทางตอนเหนือของ Brest-Litovsk
พื้นฐานของการปรับใช้นี้ควรเป็น:
1. การครอบคลุมเส้นทางอย่างแข็งแกร่งไปยังมินสค์และปัสคอฟในช่วงที่มีการรวมตัวของกองทหาร
2. สร้างความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อกองกำลังหลักของกองทัพเยอรมันที่รวมตัวอยู่ในปรัสเซียตะวันออกและยึดฝ่ายหลังได้
3. ด้วยการโจมตีเสริมจากลวิฟ ไม่เพียงแต่ครอบคลุมยูเครนตะวันตก บูโควินาตอนเหนือ และเบสซาราเบียอย่างแน่นหนา แต่ยังเอาชนะกลุ่มศัตรูในพื้นที่ลูบลิน กรูเบชอฟ โทมาเชฟด้วย
ขั้นแรก: ครอบคลุมพรมแดนระหว่างการระดมพลและการรวมตัวของกองทหาร การรวมตัวของกองทหารในทิศทางตะวันตก (เบลารุส) เกิดขึ้น 20 วันหลังจากการประกาศระดมพล ในทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ (ยูเครน) ความเข้มข้นจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป 30 วัน ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับงานป้องกันโดยเฉพาะเป็นเวลา 20-30 วัน (1):
ในระหว่าง... การรวมตัวของกองทหารและก่อนที่พวกเขาจะบุกโจมตี กองทัพจำเป็นต้องปกป้องอย่างแข็งขัน อาศัยพื้นที่ที่มีป้อมปราการ เพื่อปิดพรมแดนอย่างแน่นหนาและป้องกันไม่ให้ชาวเยอรมันรุกรานดินแดนของเรา
ขั้นตอนที่สอง: เพื่อรวบรวมกองกำลัง ดำเนินการรุกโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะศัตรู สำหรับเขตทหารตะวันตก มีการกำหนดวันเริ่มการรุกดังต่อไปนี้ (1):
โดยมีเงื่อนไขว่าทางรถไฟดำเนินการตามแผนการขนส่งกองทหารอย่างสมบูรณ์ ควรกำหนดวันเปลี่ยนผ่านไปสู่การรุกทั่วไปที่ 25 วันนับจากเริ่มการระดมพลนั่นคือ 20 วัน นับแต่เริ่มรวมกำลังทหาร
การระดมพลการรวมตัวของกองทหารในทิศทาง (ในขณะนี้มีการดำเนินการป้องกัน) และหลังจากนั้นจะมีการตอบโต้ศัตรูที่บุกรุกเท่านั้น การรุกนั้นมีโครงร่างค่อนข้างคร่าวๆ: ความพ่ายแพ้ของศัตรูในรัฐบาลทั่วไปของโปแลนด์โดยสามารถเข้าถึงแม่น้ำได้ โอเดอร์อยู่ทางใต้ ความพ่ายแพ้ของศัตรู และการยึดครองปรัสเซียตะวันออกอยู่ทางเหนือ แผนการรุกควรอธิบายรายละเอียดมากขึ้นโดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจน โดยถือว่าสงครามชนะได้สำเร็จ และที่นี่เพื่อเอาชนะศัตรูและยึดครองพื้นที่ชายแดนขนาดใหญ่ หากนี่คือแผนการยึดครองยุโรปแสดงว่ายังไม่เพียงพออย่างชัดเจน! คุณคิดอย่างไร?
เอกสารที่ฉันยกมาอยู่ท้ายเล่ม ฉันแนะนำให้อ่านมัน ฉันไม่พบการกระทำที่ก้าวร้าวใดๆ ซึ่งก็คือขั้นตอนที่ก้าวร้าวที่เกี่ยวข้องกับเยอรมนี มาตรการทั้งหมดได้รับการวางแผนโดยคำนึงถึงการกระทำของเยอรมัน (การรวมกำลังทหาร, ทิศทางการโจมตีหลัก) แผนดังกล่าวเรียกร้องให้เอาชนะศัตรูที่บุกรุกตามมาด้วยการทำลายแนวหลังของเขา บ่อยครั้งในวรรณคดีประวัติศาสตร์ แผนโซเวียตก่อนสงครามมีลักษณะที่น่ารังเกียจ ในขณะที่มีการสรุปที่กว้างขวางเกี่ยวกับความก้าวร้าวของสหภาพโซเวียต แผนการที่วางแผนปฏิบัติการในกรณีที่ศัตรูรุกรานจะเรียกว่าน่ารังเกียจได้หรือไม่?
โดยพื้นฐานแล้ว กองทัพแดงกำลังเตรียมที่จะปิดล้อมพรมแดนด้วยการโจมตีศัตรูที่บุกรุกในเวลาต่อมา และด้วยการเปลี่ยนผ่านไปยังดินแดนของตน ("มีเลือดเพียงเล็กน้อยและบนดินต่างประเทศ")
แผนเยอรมันคืออะไร? “ Barbarossa” มีไว้สำหรับการบุกรุกดินแดนของประเทศอื่นความพ่ายแพ้ของกองทัพและการยึดพื้นที่สำคัญ (พื้นที่ยุโรปทั้งหมดของสหภาพโซเวียต) จากคำสั่งเยอรมันหมายเลข 21 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2483:
กองทัพเยอรมันต้องเตรียมพร้อมเอาชนะโซเวียตรัสเซียในการรบระยะสั้นก่อนที่สงครามกับอังกฤษจะสิ้นสุดลง (แผนบาร์บารอสซา)
กองกำลังภาคพื้นดินต้องใช้ทุกหน่วยเพื่อจุดประสงค์นี้ ยกเว้นหน่วยที่จำเป็นในการปกป้องดินแดนที่ถูกยึดครองจากเหตุประหลาดใจใดๆ...
ฉันจะออกคำสั่งให้จัดวางกำลังทางยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านโซเวียตรัสเซียหากจำเป็น แปดสัปดาห์ก่อนเริ่มปฏิบัติการตามกำหนด
การเตรียมการที่ต้องใช้เวลานานกว่านี้หากยังไม่ได้เริ่มควรเริ่มตั้งแต่วันนี้และแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่มีใครค้นพบความตั้งใจที่จะโจมตี
เป้าหมายสูงสุดของปฏิบัติการนี้คือการสร้างกำแพงกั้นส่วนเอเชียของรัสเซียตามแนวแม่น้ำโวลก้า-อาร์คันเกลสค์ทั่วไป 10
แผนเดิมของ Barbarossa (สองแผ่นแรก)
สั้น ๆ และชัดเจน.
– กองทหารเยอรมันต้องพร้อมที่จะเอาชนะโซเวียต
– จะได้รับคำสั่งทันเวลาเพื่อเริ่มการใช้งาน
– ตอนนี้ควรเริ่มการเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
– สิ่งสำคัญคือศัตรู “ไม่เดาความตั้งใจที่จะโจมตี”
ดังนั้นแผนใดในทั้งสองแผนจึงเป็นที่น่ารังเกียจและผลที่ตามมาคือก้าวร้าว?
และตามกฎแล้ว แผนการทางทหารเกี่ยวข้องกับการเอาชนะศัตรู แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นที่น่ารังเกียจ คุณควรดูสาระสำคัญของแผน
ดังนั้นแผนทางทหารจึงได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโซเวียต เสนาธิการทั่วไปได้รับมอบหมายให้พัฒนาสองทางเลือกสำหรับการโจมตีหลักของศัตรู: ทางใต้และทางเหนือ งานทั้งหมดมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
ด้วยการแต่งตั้งเสนาธิการทหารสูงสุด G. Zhukov แผนภาคใต้เริ่มได้รับการส่งเสริม กล่าวคือ ข้อสันนิษฐานที่ว่าเยอรมันจะรวมกำลังหลักไว้ที่ภาคใต้ ดังนั้นสหภาพโซเวียตจึงควรรักษากองกำลังหลักไว้ในภาคใต้ด้วย ใต้. แผนวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2484 (ไม่มีใครลงนาม) เป็นการพัฒนาทางเลือกภาคใต้ นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าในขณะที่ยังคงเป็นผู้บัญชาการกองทหารของเขตทหารพิเศษเคียฟในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2483 G. Zhukov ได้เขียนบันทึกถึงคณะกรรมาธิการกลาโหมของประชาชนโดยระบุว่าศัตรูจะรวมศูนย์กองกำลังหลักในภาคใต้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ G. Zhukov เป็นหัวหน้าเสนาธิการทั่วไป มีการระดมกำลังอย่างแข็งขันไปทางใต้
ในช่วงเปเรสทรอยกาและหลังจากนั้นนักวิจัยเริ่มใช้เอกสารสำคัญที่เปิดอยู่อย่างแข็งขัน ในปี 1992 พบบันทึกของ A. Vasilevsky (ลงวันที่ไม่เกิน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484) ซึ่งเสนอให้มีการโจมตีเชิงป้องกันกับกองทหารเยอรมันที่รวมศูนย์ (2) เอกสารนี้มีชื่อว่า "การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพแดงเกี่ยวกับแผนการจัดวางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหภาพโซเวียตในกรณีที่เกิดสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตร" รวบรวมในเวอร์ชันร่างโดย A. Vasilevsky พร้อมการแก้ไขโดย N. Vatutin (ตามเวอร์ชันอื่น G. Zhukov มีการแก้ไข)
แผนดังกล่าว (2):
ปัจจุบัน เยอรมนีได้ส่งกำลังพลทหารราบประมาณ 230 นาย รถถัง 22 คัน เครื่องยนต์ 20 นาย ทหารอากาศ 8 นาย และทหารม้า 4 นาย และรวมประมาณ 284 กองพล
ในจำนวนนี้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 มีทหารราบมากถึง 86 นาย รถถัง 13 คัน หน่วยยานยนต์ 12 หน่วย และกองทหารม้า 1 หน่วย และรวมทั้งหมดมากถึง 112 หน่วย มุ่งความสนใจไปที่เขตแดนของสหภาพโซเวียต
สันนิษฐานว่าในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เยอรมนี ในกรณีที่มีการโจมตีสหภาพโซเวียต จะสามารถลงสนามต่อสู้กับเราได้มากถึง 137 ทหารราบ รถถัง 19 คัน เครื่องยนต์ 15 คัน ทหารม้า 4 นาย และกองพลทางอากาศ 5 กองพล รวมทั้งหมด มากถึง 180 แผนก...
เป็นไปได้มากว่ากองกำลังหลักของกองทัพเยอรมันซึ่งประกอบด้วยทหารราบ 76 นาย รถถัง 11 คัน เครื่องยนต์ 8 นาย ทหารม้า 2 นาย และทางอากาศ 5 นาย และกองกำลังทั้งหมดมากถึง 100 กองพล จะถูกจัดวางกำลังทางใต้ของเดมบลินเพื่อโจมตีในทิศทางของโคเวล , ริฟเน, เคียฟ...
เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันเยอรมนียังคงระดมกำลังกองทัพโดยที่เยอรมนีเคลื่อนพลอยู่ด้านหลัง จึงมีโอกาสที่จะเตือนเราในการเคลื่อนกำลังและเริ่มการโจมตีโดยไม่คาดหมาย
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ (และเอาชนะกองทัพเยอรมัน) ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องริเริ่มการบังคับบัญชาของเยอรมัน ขัดขวางข้าศึกในการเคลื่อนพลและโจมตีกองทัพเยอรมันในขณะที่อยู่ในขั้นตอนการเคลื่อนกำลังและมี ยังไม่มีเวลาจัดแนวหน้าและกองกำลังโต้ตอบ
ฉันขอย้ำว่ามีการวางแผนการโจมตีล่วงหน้ากับกลุ่มเยอรมันที่เตรียมโจมตีสหภาพโซเวียตเพื่อ "ยึดครองศัตรู" ฉันคิดว่าความแตกต่างระหว่างแผนสงครามเชิงรุกและการโจมตีเชิงป้องกันต่อศัตรูนั้นชัดเจน
พบว่าทิศทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการโจมตีหลักของเยอรมันคือทิศใต้ ดังนั้นการโจมตีหลักของกองทหารโซเวียตจึงคาดว่าจะส่งไปในทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ แต่ไม่ได้ระบุวันที่คาดว่าจะเกิดการประท้วงหยุดงานที่เป็นไปได้ เมื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในปี 1941 หรือ 1942 (2):
ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเร่งก่อสร้างและเสริมกำลังอาวุธบริเวณป้อมปราการทุกวิถีทาง เริ่มก่อสร้างป้อมปราการในปี พ.ศ. 2485 บริเวณชายแดนติดต่อกับฮังการี และดำเนินการก่อสร้างป้อมตามแนวชายแดนต่อไปด้วย ของชายแดนรัฐเก่า...
เรียกร้องให้ NKPS ก่อสร้างทางรถไฟให้แล้วเสร็จทันเวลาตามแผนปี 2484 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทาง Lvov
นั่นคือจำเป็นต้องปฏิบัติตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟในปี พ.ศ. 2484 และเริ่มก่อสร้างป้อมปราการในปี พ.ศ. 2485 เราควรเตรียมการนัดหยุดงานล่วงหน้าเมื่อใด? เอกสารไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากมีการวางแผนการนัดหยุดงานในปี พ.ศ. 2484 แล้วเหตุใดจึงวางแผนในปี พ.ศ. 2485 เพื่อสร้างป้อมปราการที่ชายแดนใหม่และเก่า?
ฉันอยากจะย้ำอีกครั้งว่าแผนของ A. Vasilevsky ยังไม่ได้ลงนามและมีการแก้ไขข้อความมากมาย ไม่พบเวอร์ชันใหม่ทั้งหมด หากมีอยู่เลย ดังที่นักประวัติศาสตร์การทหารหลายคนชี้ให้เห็น (V. Anfilov, N. Svetlishin) มีการรายงานแผนสำหรับสงครามป้องกันไปยัง I. Stalin แต่เขาปฏิเสธ จากคำพูดของ G. Zhukov:
เป็นเรื่องดีที่สตาลินไม่เห็นด้วยกับเรา ไม่เช่นนั้นเราจะได้รับสิ่งที่คล้ายกับปฏิบัติการคาร์คอฟในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2485 โดยคำนึงถึงสถานะของกองทหารและความแตกต่างในการฝึกกับกองทัพเยอรมัน 13
การดำเนินการดังกล่าวตาม G. Zhukov ถึงวาระที่จะล้มเหลว (เขามาถึงข้อสรุปเหล่านี้หลังสงคราม) การค้นพบใหม่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความลึกถึง 300 กม. อาจกลายเป็นการทดสอบร้ายแรงสำหรับกองทหารและเจ้าหน้าที่บังคับบัญชา นับเป็นครั้งแรกที่กองทหารโซเวียตสามารถบุกทะลวงเช่นนี้ได้ในสมรภูมิสตาลินกราด
ปัจจุบัน หลายคนกล่าวว่าการโจมตีเชิงป้องกันเป็นเพียงก้าวเดียวที่เพียงพอสำหรับสหภาพโซเวียต และเป็นการพลาดโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติในปี 1941-1942 ได้ จากจุดสูงสุดในปัจจุบัน เป็นเรื่องง่ายที่จะโต้แย้งว่าควรทำอย่างไรและอย่างไร
การนัดหยุดงานล่วงหน้าต่อเยอรมนีจะไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่องทางการทหารเท่านั้น ขั้นตอนดังกล่าวสร้างสถานการณ์ทางการทูตที่ยากลำบากซึ่งการละเมิดสนธิสัญญาทำให้สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียตจะเป็นผู้รุกรานสำหรับทุกคน ในกรณีนี้ สหภาพโซเวียตจะให้การสนับสนุนประเภทใดได้บ้างในกรณีที่แนวหน้าล้มเหลว? เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในตะวันออกไกลที่ญี่ปุ่นสามารถดำเนินการได้โดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ทางการทูตใหม่
คำถามก็คือ สหภาพโซเวียตสามารถเอาชนะเยอรมนีด้วยการโจมตีครั้งแรกในปี 1941 ได้หรือไม่? ด้วยระดับประสบการณ์การต่อสู้ของทหารและนายทหารที่มีอยู่ในขณะนั้น กับระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสายงานของกองทัพ กับความพร้อมทั่วไปของกำลังพล (การระดมพล การจัดวางพื้นที่ด้านหลัง) ชาวเยอรมันมีสิ่งเหล่านี้มากมาย ใครจะเดาได้เฉพาะผลที่ตามมาจากปฏิบัติการดังกล่าวหากล้มเหลวในปี 2484 อย่าลืมเพิ่มผลทางการทูตที่นี่ จุดเริ่มต้นของสงครามและตัวสงครามนั้นไม่เพียงแต่เป็นการกระทำของกองทัพและเจ้าหน้าที่ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการทูตด้วย! และเราต้องจำสิ่งนี้ไว้
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนสงคราม ผมคิดว่าถ้ามีเอกสารแบบนี้คงมีคนค้นพบและตีพิมพ์มานานแล้ว
ในบริบทของการทำงานของเสนาธิการโซเวียต กิจกรรมของฝ่ายเยอรมันก็น่าสนใจ ที่นั่นพวกเขากำลังพัฒนาสองทางเลือกสำหรับการโจมตีหลักจากทางเหนือผ่านเบลารุส รัฐบอลติก และทางใต้ผ่านยูเครน เป็นผลให้มีการใช้ตัวเลือกภาคเหนือ
ดังนั้น แม้จะมีข้อตกลงไม่โจมตีโดยสรุปแล้ว แต่เยอรมนีและสหภาพโซเวียตก็เป็นคู่ต่อสู้กัน แผนการโจมตีของเยอรมนีเป็นที่รู้จักในทุกรายละเอียด แต่ยังไม่พบแผนที่ครอบคลุมที่คล้ายกันสำหรับการโจมตีสหภาพโซเวียตในเยอรมนี ฉันเชื่อว่าการอ้างอิงถึงเนื้อหาและข้อความบางอย่างที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเอกสารเฉพาะนั้นไม่ใช่เรื่องร้ายแรง เอกสารทางการทหารที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตสันนิษฐานว่ามีการดำเนินการป้องกันในระยะเริ่มแรก
ขั้นตอนของ "แผน Barbarossa"
 
2. แผนการปิดชายแดน
เมื่อนำแผนสำหรับการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ของกองทัพสหภาพโซเวียต คำสั่งจะถูกส่งไปยังเขตทหารชายแดนเพื่อพัฒนาแผนสำหรับการวางกำลังปฏิบัติการของแต่ละเขต
เพื่อความสะดวก ข้าพเจ้าจะใช้คำย่อดังนี้
LVO - เขตทหารเลนินกราด;
PribOVO - เขตทหารพิเศษบอลติก;
ZAPOVO - เขตทหารพิเศษตะวันตก (เบลารุส);
KOVO - เขตทหารพิเศษเคียฟ;
ODVO - เขตทหารโอเดสซา
คำสั่งสำหรับการพัฒนาแผนเริ่มมาถึงเขตตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2483 “ คำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมของสหภาพโซเวียตเพื่อพัฒนาแผนสำหรับการใช้งานในการปฏิบัติงาน” มาถึง LVO“ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483” ถึง KOVO “ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 1940” ถึง PribOVO “ไม่เกินเดือนมกราคม 1941” ใน ZapOVO “ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 1941”
หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งเขตได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปอีกครั้งเพื่อการพัฒนาเช่น "คำสั่งของผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียตเพื่อการพัฒนาแผนสำหรับการปฏิบัติงานของกองทัพของทะเลบอลติก OVO w /n ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2484”
จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน มีการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง ในบันทึกความทรงจำของ P. Lapin (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 10 - ZapOVO) ว่ากันว่าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ได้รับคำสั่งแรกเพื่อพัฒนาแผนการป้องกันชายแดนรัฐ:
โดยได้รับคำสั่งเขตป้องกันชายแดนรัฐเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2484...
เราปรับปรุงแผนป้องกันชายแดนของรัฐในปี 1941 ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งเริ่มสงคราม แต่เราไม่เคยเสร็จสิ้นเลย ฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการปฏิบัติงานของเขตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่มินสค์ สั่งให้พัฒนาแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม และส่งเพื่อขออนุมัติไปยังสำนักงานใหญ่ของ ZapOVO 15
ตามที่ L. Sandalov (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 4 - ZapOVO):
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 คำสั่งของกองทัพที่ 4 ได้รับคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ของ Zapovovo ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาแผนเพื่อให้ครอบคลุมการระดมพลการรวมกลุ่มและการจัดวางกำลังทหารในทิศทางเบรสต์ โดยระบุว่า "เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหาร อาณาเขตทั้งหมดของเขตจึงถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่กำบังของกองทัพ..." ตามคำสั่งของเขต ได้มีการพัฒนาแผนการปกปิดของกองทัพ 16
ผมขอย้ำว่าจุดประสงค์ของแผนคือ “เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหาร” คำสั่งถาวรไปยังเขตตะวันตกจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปบ่งชี้ถึงการดำเนินการตามมาตรการที่สอดคล้องกันเพื่อจัดทำแผนทางทหารสำหรับเขต การวางแผนเขตทหารแต่ละเขตมีพื้นฐานอยู่บนแนวทางใด
คำสั่งสุดท้ายในการพัฒนาแผนครอบคลุมเขตชายแดนถูกส่งไปแต่ละเขตตะวันตกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 แผนความคุ้มครองที่พัฒนาโดยเขตจะต้องดำเนินการระหว่างการโจมตีของเยอรมัน ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร PribOVO หมายเลข 503920/ss/ov [ไม่เกิน 30 พฤษภาคม 1941] (4):
เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมกลุ่ม และการจัดกำลังทหาร PribOVO ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คุณร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่เขตเป็นการส่วนตัว พัฒนา:
ก) แผนโดยละเอียดสำหรับการป้องกันชายแดนรัฐของ SSR ลิทัวเนียจากปาลังกาจนถึงการอ้างสิทธิ์ Kapchiamiestis แผนสำหรับการป้องกันต่อต้านสะเทินน้ำสะเทินบกของชายฝั่งทะเลบอลติกทางตอนใต้ของอ่าว Matsalu และเกาะ Dago และ Ezel
b) แผนการป้องกันทางอากาศโดยละเอียด
I. งานป้องกัน:
1. ป้องกันการรุกรานของศัตรูทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าสู่อาณาเขตของเขต
2. ด้วยการป้องกันป้อมปราการตามแนวชายแดนอย่างแข็งขัน ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการส่งกำลังทหารเขตอย่างแน่นหนา
3. การป้องกันชายฝั่งและหมู่เกาะ Ezel และ Dago ร่วมกับกองเรือทะเลบอลติก Red Banner เพื่อป้องกันการขึ้นฝั่งของศัตรูสะเทินน้ำสะเทินบก
4. ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการบินเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานทางรถไฟและการรวมตัวกันของกองทหารเขตไม่หยุดชะงัก
คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO หมายเลข 503859/ss/ov [ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484] (3):
เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารเขต ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คุณเอง พร้อมด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่เขต จะพัฒนา:
ก) แผนโดยละเอียดสำหรับการป้องกันชายแดนรัฐตั้งแต่ Kanchiamiestis ถึงทะเลสาบ สวิเตซ (คดีความ);
b) แผนการป้องกันทางอากาศโดยละเอียด
I. งานป้องกัน:
1. ป้องกันการรุกรานของศัตรูทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าสู่อาณาเขตของเขต
2. การป้องกันป้อมปราการตามแนวชายแดนรัฐอย่างเข้มแข็งจะครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารของเขตอย่างมั่นคง
3. ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการบินจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทางรถไฟและการรวมตัวของกำลังทหารจะดำเนินไปตามปกติ
คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร KOVO หมายเลข 503862/ss/ov [ไม่เกิน 20 พฤษภาคม 1941] (5):
เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารระดับเขตภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คุณและหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่เขตจะพัฒนาด้วยตนเอง:
1. แผนโดยละเอียดสำหรับการป้องกันชายแดนรัฐจากทะเลสาบ Svityazskoye ถึง Lipkana;
2. แผนการป้องกันทางอากาศโดยละเอียด
I. งานป้องกัน:
1. ป้องกันการรุกรานของศัตรูทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าสู่อาณาเขตของเขต
2. การป้องกันป้อมปราการตามแนวชายแดนรัฐอย่างเข้มแข็งจะครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารของเขตอย่างมั่นคง
3. การปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการบินจะช่วยให้การดำเนินงานทางรถไฟเป็นปกติและการรวมตัวของกำลังทหารของเขต
คำสั่งเดียวกันนี้มาถึง OdVO และ LVO งานในนั้นเหมือนกันดังนั้นฉันจะไม่อ้างอิง (ฉันไม่ได้แนบเอกสารเหล่านี้ในตอนท้ายของหนังสือ แต่สามารถหาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต)
ดังนั้นเขตจึงได้รับมอบหมายงานเฉพาะ: เพื่อปกปิดการระดมพลและการรวมตัวของกองทหารด้วยการป้องกันที่ดื้อรั้น ไม่มีการพูดถึงการโจมตีเยอรมนี ในแต่ละเขต มีการกำหนดพื้นที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละกองทัพ รวมถึงทิศทางที่อันตรายที่สุด
สรุปได้ว่าแผนความคุ้มครองเป็นตัวแทน (ตามเอกสาร) ชุดของมาตรการป้องกัน (ระยะแรกของสงคราม)
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ทั่วไปได้กำหนดงานที่คล้ายกันโดยทั่วไปสำหรับเขต (งานทั่วไปจะทำซ้ำคำต่อคำในแต่ละคำสั่ง) ดังนั้นโดยใช้ตัวอย่างของคำสั่งสำหรับ ZapOVO (3) เรามาดูกันว่างานใดบ้างที่ได้รับมอบหมาย สู่เขตทหารตะวันตก ฉันแนะนำให้คุณตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ อย่างน้อยก็น่าสนใจ
การป้องกันชายแดนของรัฐได้รับคำสั่งให้จัดระเบียบตามสิ่งต่อไปนี้ (3):
1. พื้นฐานของการป้องกันควรเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ที่มีป้อมปราการและป้อมปราการสนามที่สร้างขึ้นตามแนวชายแดนรัฐโดยใช้กำลังและความสามารถทั้งหมดเพื่อการพัฒนาต่อไป ให้การป้องกันมีลักษณะเป็นการกระทำที่กระตือรือร้น ความพยายามของศัตรูใด ๆ ที่จะเจาะทะลุแนวป้องกันควรถูกกำจัดทันทีโดยการตีโต้จากกองทหารและกองหนุนของกองทัพ
2. ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันรถถัง ในกรณีที่มีการบุกทะลวงแนวป้องกันโดยหน่วยยานยนต์ขนาดใหญ่ของศัตรู การต่อสู้กับพวกเขาและการกำจัดการบุกทะลวงจะต้องดำเนินการโดยคำสั่งโดยตรงของกองบัญชาการเขตซึ่งการใช้งานจำนวนมากของ กองพลปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง กองยานยนต์ และการบิน
ภารกิจของกลุ่มต่อต้านรถถังคือการพบกับรถถังในแนวที่เตรียมไว้ด้วยการยิงปืนใหญ่ที่ทรงพลังและร่วมกับการบินชะลอการรุกของพวกเขาจนกว่ากองพลยานยนต์ของเราจะเข้ามาใกล้และตอบโต้
ภารกิจของกองยานยนต์คือการจัดวางกำลังภายใต้การปกปิดของกลุ่มต่อต้านรถถัง ด้วยการโจมตีด้านข้างและศูนย์กลางที่ทรงพลังพร้อมกับการบินเพื่อสร้างความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายให้กับหน่วยยานยนต์ของศัตรูและกำจัดความก้าวหน้า
อาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับแผนกยานยนต์และกองพลคือปืนใหญ่ เป็นปืนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทพิเศษในการปฏิบัติการป้องกัน ควรจะกล่าวว่าสถานการณ์ของปืนใหญ่และการใช้งานในช่วงเริ่มต้นของสงครามนั้นคลุมเครือมาก
13 พื้นที่เสริม (UR) UR เริ่มสร้างขึ้นที่ชายแดนใหม่ตั้งแต่ต้นปี 1940
สำหรับ ZapOVO ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งได้รับการพิจารณา (3):
ก) ซูวัปกี, ลิดา;
b) ซูวัปกี, เบียลีสตอก;
c) จากด้านหน้าของ Ostroleka, Malkinya ถึง Bialystok;
d) ซีดเลส, โวลโควีสค์;
ง) เบรสต์-ลิตอฟสค์, บาราโนวิชชี่
ได้รับคำสั่งให้สร้างแผนในกรณีที่ปฏิบัติการทางทหารไม่ประสบความสำเร็จซึ่งรวมถึงเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถัง, การขุดสะพาน, ทางแยกทางรถไฟไปจนถึงระดับความลึกทั้งหมดของแนวป้องกัน (จนถึงและรวมถึงแม่น้ำเบเรซินา) นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้จัดทำแผนอพยพโรงงาน โรงงาน และสถาบันอื่นๆ (3):
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขตทหารพิเศษตะวันตก
2. จัดให้มีการตอบโต้โดยกองยานยนต์และการบินโดยร่วมมือกับกองปืนไรเฟิลและกองต่อต้านรถถัง
ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนกำลัง ให้จัดทำแผนสำหรับสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังให้เต็มความลึก และแผนสำหรับสะพานเหมืองแร่ ทางแยกทางรถไฟ และจุดที่ศัตรูอาจรวมตัว (กองกำลัง สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาล ฯลฯ)
๔. จัดทำแผนนำพื้นที่เสริมปราการบริเวณชายแดนรัฐเดิมภายในเขตให้พร้อมรบเต็มที่
5. พัฒนา: ก) แผนในการระดมกำลังทหารเพื่อเตรียมพร้อมและมอบหมายหน่วยสนับสนุนสำหรับกองกำลังชายแดน b) แผนสำหรับการคุ้มครองและป้องกันวิสาหกิจอุตสาหกรรม โครงสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่สุด
6. ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนออก จัดทำแผนอพยพโรงงาน โรงงาน ธนาคาร และสถานประกอบการอื่น ๆ หน่วยงานราชการ โกดัง ทรัพย์สินทางการทหารและของรัฐ บุคลากรทางทหาร ยานพาหนะ ฯลฯ ตามคำแนะนำพิเศษ .
ในกรณีที่มีเงื่อนไขเอื้ออำนวย (3):
กองทหารป้องกันและกองหนุนของกองทัพและเขตทั้งหมดควรเตรียมพร้อมตามคำแนะนำของกองบัญชาการสูงสุดเพื่อทำการโจมตีอย่างรวดเร็ว
สำหรับระบบการบินและป้องกันทางอากาศกำหนดให้จัดทำแผน (3):
b) การใช้และการกระทำของเครื่องบินรบ กำหนดพื้นที่สำหรับการทำลายเครื่องบินข้าศึกสำหรับหน่วยอากาศแต่ละหน่วย
ค) การป้องกันอย่างละเอียดด้วยปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานและเครื่องบินรบของจุดและสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันทางอากาศถาวร พื้นที่ขนถ่าย และพื้นที่รวมพลกองทหาร
ถัดไป คำแนะนำทั่วไป (3):
1. การบินครั้งแรกหรือการข้ามชายแดนรัฐจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากผู้บัญชาการระดับสูงเท่านั้น
3. แผนความคุ้มครองจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับโทรเลขที่เข้ารหัสจากฉัน ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาทหารหลัก เสนาธิการทหารทั่วไป ซึ่งลงนามโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้: “ดำเนินการตามแผนความคุ้มครองปี 1941 ต่อไป” ”
5. จัดทำแผนความคุ้มครองเป็นสองชุด ส่งสำเนาหนึ่งฉบับให้ฉันเพื่อขออนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป และเก็บสำเนาที่สองซึ่งปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารประจำเขต ไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของหัวหน้าเขต พนักงาน.
6. แผนความคุ้มครองที่พัฒนาโดยกองทัพและได้รับอนุมัติจากสภาทหารประจำเขตสำหรับพื้นที่กำบังแต่ละแห่งซึ่งปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารประจำเขต ควรเก็บไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของหัวหน้าที่สอดคล้องกันของพื้นที่กำบัง
7. เอกสารผู้บริหารที่จัดทำขึ้นสำหรับการจัดขบวนทหารควรเก็บไว้ในถุงที่ปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารบกที่ ... ขบวน
8. โฟลเดอร์และแพ็คเกจที่มีเอกสารปกปิดจะถูกเปิดโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรเลข - ในกองทัพ - ของสภาทหารของเขตและในรูปแบบ - ของสภาทหารแห่งกองทัพบก
มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการข้ามพรมแดนเป็นไปได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตพิเศษจากคำสั่งเท่านั้น กองทัพของพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะได้รับคำสั่งให้มีแผนสำนักงานใหญ่ในการครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งเปิดโดยการตัดสินใจของสภาทหารของเขต
แนวป้องกันสำหรับ ZapOVO แม่น้ำจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน เบเรซินา.
คำสั่งดังกล่าวระบุแนวหลังซึ่งจำเป็นต้อง “ลาดตระเวนและเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกัน” การลาดตระเวนคือการศึกษาศัตรูและภูมิประเทศด้วยภาพเพื่อชี้แจงการตัดสินใจบนแผนที่ ดำเนินการโดยผู้บังคับกองพัน (กองร้อย) และสูงกว่าเป็นการส่วนตัว โดยขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการกองทัพและแนวรบ
สำหรับ ZapOVO พื้นที่ต่อไปนี้ (3):
ลาดตระเวนและเตรียมแนวหลังสำหรับการป้องกันเชิงลึกทั้งหมดจนถึงแม่น้ำ เบเรซินารวม
มีการวางแผนที่จะปกป้องดินแดนเกือบทั้งหมดของ Byelorussian SSR
แนวป้องกันสำหรับ PribOVO (4):
ก) ที่ด้านหน้า - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas และ Dusis อ้างสิทธิ์ ดรัสเคนิกิ;
ข) ร. Barta, Kalvaria, Telshinai, Luske, Dubissa ต่อไปตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ เนมาน.
อันที่จริงดินแดนของ SSR ลิทัวเนียและ SSR ลัตเวียบางส่วน
แนวป้องกันสำหรับ KOVO (5):
ตรวจตราและเตรียมแนวป้องกันด้านหลังสำหรับความลึกทั้งหมดของการป้องกันแม่น้ำ รวมดนีเปอร์ด้วย
ดังนั้น การป้องกันควรจะค่อนข้างลึก โดยมีการขุดสะพาน ทางแยกทางรถไฟ และการอพยพโรงงานและโรงงานหากจำเป็น
แนวป้องกันโคโว (รวมถึงแม่น้ำนีเปอร์) สีน้ำเงินแสดงถึงแนวป้องกันที่รุนแรง
ต่อไป เขตทหารได้ส่งคำสั่งไปยังกองทัพที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนครอบคลุมระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 14 พฤษภาคมสภาทหารของ ZapOVO ได้ส่งคำสั่งไปยังกองทัพพร้อมคำแนะนำในการพัฒนาแผนกองทัพภายในวันที่ 20 พฤษภาคม (แต่ละกองทัพได้รับมอบหมายพื้นที่ของตนเอง) กองทัพที่ 3 ได้รับคำสั่งให้จัดทำแผนปกคลุมพื้นที่ 1 (6) ดังนี้
3. งานของกองทหารในพื้นที่ปิดบัง: กองทหารภาคสนาม - เพื่อปกป้อง Grodno UR และป้อมปราการภาคสนามอย่างแน่นหนาที่ชายแดนของรัฐในภาคกองทัพครอบคลุมทิศทางของ Lida, Grodno และ Bialystok และรับประกันการระดมพลความเข้มข้นและการปรับใช้ กองกำลังประจำเขต
ภารกิจของกลุ่มปืนใหญ่ต่อต้านรถถังคือการพบกับรถถังด้วยปืนใหญ่ที่ทรงพลังในแนวที่เตรียมไว้...
ในการต่อสู้เพื่อเบื้องหน้า การใช้บริการสิ่งกีดขวางอย่างกว้างขวาง ความเสียหายต่อสะพานและถนน และสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถัง สะพานข้ามคลอง Augustow, r. เบเบอร์ซา บี. เตรียม Brzozówka เพื่อการทำลายล้าง การทำลายล้างควรดำเนินการตามคำสั่งพิเศษของผู้บังคับบัญชาพื้นที่กำบัง
คำสั่งดังกล่าวกำหนดเวลาของความพร้อมรบและการยึดครองป้อมปราการภาคสนาม นอกจากนี้ ภารกิจได้รับมอบหมายให้จัดหาวัสดุ (เชื้อเพลิง กระสุน อะไหล่สำหรับอุปกรณ์) (6):
7) โครงสร้างทางทหารทั้งหมดของขอบด้านหน้าของเทือกเขาอูราลจะต้องถูกครอบครองโดยกองทหารรักษาการณ์เต็มรูปแบบและจัดให้มีปืนใหญ่และปืนกล การยึดครองและการนำโครงสร้างที่ตั้งอยู่ในแนวหน้ามาสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบจะต้องทำให้เสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากมีการประกาศสัญญาณเตือนภัย และสำหรับหน่วยของเทือกเขาอูราลหลังจาก 45 นาที
ด้วยการประกาศสัญญาณเตือนภัย กองทหารรักษาการณ์ได้เข้ายึดสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ทหารถูกส่งไป และมีการจัดตั้งการสื่อสาร
สำคัญ: การนำหน่วยเข้าสู่ความพร้อมรบเต็มที่ในแนวหน้าจะเกิดขึ้นใน 2-3 ชั่วโมง หน่วยของพื้นที่ที่มีป้อมปราการใน 45 นาที! ภารกิจคือการยึดแนวป้องกันในเวลาที่สั้นที่สุด
มีการวางแผนที่จะดำเนินการออกการฝึกอบรมเพื่อฝึกยกหน่วยเมื่อมีสัญญาณเตือนภัย (6):
จ) ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ให้ดำเนินการ:
1) ลงพื้นที่ 2 ครั้งพร้อมผู้บังคับบัญชาของหน่วย ไปยังพื้นที่ที่วางแผนไว้ตามแผน
2) ทางออกการฝึกหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อแจ้งเตือนหน่วย โดยมีการตรวจสอบความพร้อมรบอย่างละเอียดทุกประการ โดยรุกคืบตามเส้นทางที่กำหนดไว้ตามแผน โดยไม่นำหน่วยเข้าใกล้ชายแดนรัฐเกิน 5 กม.
กองทัพ ZapOVO ปฏิบัติตามคำสั่ง แผนความคุ้มครองได้รับการพัฒนา จากบันทึกความทรงจำของ P. Lapin (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 10 - ZapOVO):
ฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการปฏิบัติงานของเขตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่มินสค์ สั่งให้พัฒนาแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม และส่งเพื่อขออนุมัติไปยังสำนักงานใหญ่ของ ZapOVO วันที่ 20 พฤษภาคม ผมรายงานว่า “แผนพร้อมแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการกองทหารเขตจึงจะเริ่มพัฒนาเอกสารบริหารได้” 17
ผู้บัญชาการของ ZapOVO, D. Pavlov ไม่อนุมัติแผน แต่อย่างไรก็ตามตามที่ P. Lapin เขียน:
อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ ผู้บัญชาการกองมีเอกสารต่อไปนี้เกี่ยวกับการป้องกันชายแดนของรัฐในกรณีเกิดสงคราม:
ก) แผนการระดมกำลังทหารเพื่อการเตรียมพร้อมและขั้นตอนในการรวมกำลังทหารในพื้นที่ชุมนุม
b) แผนการต่อสู้และการสนับสนุนด้านวัตถุของกองทหาร
ค) แผนการป้องกันชายแดนของรัฐสำหรับแต่ละกองพล ซึ่งระบุภารกิจจนถึงและรวมถึงกองพันด้วย
ง) แผนภาพการสื่อสารระหว่างกองทัพกับกองทหารและกองพล
การมีเอกสารเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการก่อตัวจะบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 18
เขตต่างๆ พัฒนาแผนความคุ้มครองใน PribOVO และ KOVO ภายในวันที่ 2 มิถุนายน OdVO ภายในวันที่ 19 มิถุนายน และ ZapOVO ภายในวันที่ 10 มิถุนายน:
– PribOVO – PP No. 0030 2 มิถุนายน 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) ได้รับจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปเพื่อขออนุมัติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 1941
– ZapOVO – หมายเลข PP (ไม่มีหมายเลข) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) ส่งจากเขตเพื่อขออนุมัติต่อเจ้าหน้าที่ทั่วไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 1941
– KOVO – PP No. (ไม่มีหมายเลข) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) ส่งจากเขตไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 1941
– ODVO – PP No. 00276/op 20 มิถุนายน 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) ส่งจากเขตไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1941
ตามคำสั่ง แผนเขตทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาภายในวันที่ 20-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ไม่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วไปด้วยความล่าช้าเช่นนี้ แต่อย่างไรก็ตาม มีแผนเขตเพื่อให้ครอบคลุมในเขตต่างๆ มีแผนปกปิดสำหรับแต่ละกองทัพจนถึงกองพล ตามทฤษฎีแล้ว แต่ละส่วนรู้สถานที่และบทบาทของตนในกรณีที่เกิดสัญญาณเตือน เนื่องจากตัววัสดุในการทำงานและคนที่แต่งมันเข้าที่ ในคืนวันที่ 21-22 มิ.ย. มีคำสั่งให้เปิดถุงแดง อะไรอยู่ในถุงสีแดง? ในนั้นกองทหารได้รับคำสั่งให้เข้ายึดตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตามแผนความคุ้มครองที่พัฒนาแล้ว
คำสั่งที่ตามมาของเจ้าหน้าที่ทั่วไปและคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนอ้างถึงคำสั่งเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับแผนความคุ้มครอง สันนิษฐานได้ว่าพวกเขามีความกระตือรือร้น ทำไมเจ้าหน้าที่ทั่วไปถึงเรียกพวกเขาเป็นอย่างอื่น? และหากเป็นเช่นนั้น แผนความคุ้มครองจะเป็นแนวทางในการดำเนินการภาคพื้นดิน
ฉันต้องการเน้นการวางแผนเชิงลึกของแนวรับเป็นพิเศษ มีการสร้างป้อมปราการใหม่อย่างต่อเนื่อง มีแผนการก่อสร้างป้อมปราการในภูมิภาค Vyazma ในปี พ.ศ. 2485 ทราบอยู่แล้ว ป้อมปราการดังกล่าวมีหน้าที่อะไรและเหตุใดจึงอยู่ไกลจากชายแดน?
คำถามเกี่ยวกับความพร้อมของใหม่และสภาพของป้อมปราการเก่าจำเป็นต้องมีคำตอบแยกต่างหาก ฉันจะไม่แตะต้องที่นี่
ดังนั้นสหภาพโซเวียตจึงดำเนินมาตรการทางทหารอย่างจริงจังบริเวณชายแดนตะวันตก ชาวเยอรมันประเมินลักษณะของการเตรียมการเหล่านี้อย่างไร ตามคำกล่าวของ E. Manstein:
มีการถกเถียงกันมากมายว่าการจัดกำลังกองทัพโซเวียตมีลักษณะเป็นการป้องกันหรือรุก ขึ้นอยู่กับจำนวนกองกำลังที่รวมตัวกันในภูมิภาคตะวันตกของสหภาพโซเวียตและบนพื้นฐานของความเข้มข้นของรถถังจำนวนมากทั้งในภูมิภาคเบียลีสตอคและในภูมิภาค Lvov เราสามารถสันนิษฐานได้อย่างเต็มที่ - ไม่ว่าในกรณีใดฮิตเลอร์ก็กระตุ้นเขา การตัดสินใจโจมตีในลักษณะที่ไม่ช้าก็เร็วสหภาพโซเวียตจะเป็นฝ่ายรุก ในทางกลับกัน การรวมกลุ่มกองกำลังโซเวียตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนไม่ได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะเริ่มการโจมตีในอนาคตอันใกล้นี้ 19
E. Manstein กล่าวถึงตำแหน่งที่สูงกว่าของสหภาพโซเวียต
จะเป็นเรื่องจริงที่จะกล่าวว่าการส่งกำลังทหารโซเวียต ซึ่งเริ่มต้นด้วยการส่งกำลังขนาดใหญ่ระหว่างการยึดครองทางตะวันออกของโปแลนด์ เบสซาราเบีย และรัฐบอลติก นั้นเป็น "การส่งกำลังพลสำหรับทุกโอกาส"
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 กองทหารโซเวียตได้รับตำแหน่งที่ลึกล้ำอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งแล้ว พวกเขาก็พร้อมสำหรับการป้องกันเท่านั้น แต่ภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับการพัฒนาสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารในเยอรมนี กองทัพแดงซึ่งมีตัวเลขแต่ไม่ได้คุณภาพเหนือกว่ากองทัพเยอรมันในแง่ขององค์ประกอบของกลุ่มกองทัพ สามารถรวมกลุ่มกันในลักษณะในช่วงเวลาสั้น ๆ จนสามารถเปิดฉากการรุกได้ การเคลื่อนกำลังทหารโซเวียตซึ่งอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันก่อนวันที่ 22 มิถุนายน ถือเป็นภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ เมื่อสหภาพโซเวียตมีโอกาสทางการเมืองหรือการทหาร มันจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อเยอรมนีทันที
แน่นอนว่าในฤดูร้อนปี 1941 สตาลินคงยังไม่ได้ต่อสู้กับเยอรมนี 20
สหภาพโซเวียตเป็น "ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่" ต่อเยอรมนี เช่นเดียวกับที่เยอรมนีทำกับสหภาพโซเวียต แต่ในฤดูร้อนปี 1941 กองทหารโซเวียต "พร้อมสำหรับการป้องกันเท่านั้น" บทสรุปของนายพลชาวเยอรมัน
 
3. “ตื่นตัวเต็มที่”
ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาทางปัญญา แต่ที่นี่เป็นที่น่าสังเกตว่าหนึ่งในการกระทำของเยอรมนีเพื่อสร้างความสับสนให้กับสหภาพโซเวียตก่อนการรุกรานคือการสร้างวันที่ปลอมจำนวนมากซึ่งถูกส่งไป รวมถึงผ่านเอกอัครราชทูตในประเทศอื่น ๆ และทูตทหาร R. Sorge คนเดียวกันตั้งชื่อในรายงานของเขาถึงจุดเริ่มต้นของการโจมตี: "หลังชัยชนะเหนืออังกฤษ" "ประมาณ 15 มิถุนายน" เป็นต้น เขาได้ยินข้อมูลทั้งหมดนี้จากเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำญี่ปุ่น O. Ott และผู้ช่วยทูตทหาร ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบิดเบือนความเป็นผู้นำทางการเมืองและการทหารของสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการชาวเยอรมันเองก็เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ระหว่างการโจมตีฝรั่งเศส วันที่ถูกเลื่อนออกไป 37 ครั้ง ด้วยเหตุผลหลายประการ
เมื่อข้อมูลมาถึงโดยระบุวันที่การโจมตีต่างกัน (และมีข้อความดังกล่าวจำนวนมาก) สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม (เช่น การลาดตระเวนแนวหน้า รายงานของ NKVD กองกำลังชายแดนเกี่ยวกับการละเมิดวิธีการทูต) ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจเป็นความผิดพลาดที่จะสรุปผลอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความไม่ไว้วางใจหน่วยสืบราชการลับตามปณิธานที่รู้จักกันดีของ I. Stalin "ส่งแหล่งที่มาของคุณไปยังแม่เช่นนี้"
การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเยอรมันในวันที่เกิดการโจมตีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2484 (8):
1. เสนอให้พิจารณาวันที่ 22 มิถุนายน เป็นวันดีเดย์ของปฏิบัติการบาร์บารอสซา
2. หากเลื่อนกำหนดเวลานี้ออกไป จะมีการตัดสินที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 18 มิถุนายน
3. เวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน หนึ่งในสองสัญญาณต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังกองทหาร:
ก) สัญญาณดอร์ทมุนด์ หมายความว่าการรุกจะเริ่มตามแผนที่วางไว้ในวันที่ 22 มิถุนายน และสามารถดำเนินการตามคำสั่งได้อย่างเปิดเผย
b) สัญญาณอัลตัน หมายความว่าการรุกถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอื่น
4. 22 มิถุนายน 3 ชั่วโมง 30 นาที: จุดเริ่มต้นของการรุกของกองกำลังภาคพื้นดินและการบินข้ามพรมแดน หากสภาพอากาศทำให้การบินล่าช้า กองกำลังภาคพื้นดินจะเริ่มการโจมตีด้วยตนเอง
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองทหารเยอรมันก็เริ่มระดมกำลังกันอย่างเข้มข้น การบินเป็นคนสุดท้ายที่ถูกย้ายเมื่อสองสามวันก่อนการโจมตี รายงานการละเมิดน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตโดยเครื่องบินเยอรมันซึ่งบินลึกเข้าไปในดินแดนโซเวียต 100-150 กม. มีบ่อยมากขึ้น เกี่ยวกับการยิงกับกลุ่มก่อวินาศกรรมที่ละเมิดพรมแดนจากเยอรมนี ซึ่งในระหว่างนั้นพบอาวุธและเครื่องส่งสัญญาณแบบพกพา (7)
นักวิจัยจำนวนหนึ่งระบุว่าในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มิถุนายน เครื่องบินลาดตระเวน U-2 บินไปตามชายแดน ZapOVO จากใต้ไปเหนือ พวกเขาอ้างถึงบันทึกความทรงจำของ G. Zakharov (ในช่วงเริ่มต้นของสงครามเขาเป็นพันเอกการบิน) ตามความทรงจำของเขา ลูกเรือ U-2 บันทึกกองทหารเยอรมันจำนวนมากที่รวมตัวกันตลอดแนวชายแดน ไม่มีข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่ยืนยันข้อเท็จจริงของเที่ยวบินลาดตระเวนดังกล่าว
เหตุการณ์ทางการเมืองและการทหารใดเกิดขึ้นในสหภาพโซเวียตก่อนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
เขตทหารพิเศษบอลติก
มีคำสั่งจำนวนมากจาก PribOVO เกี่ยวกับการนำหน่วยเข้าสู่ความพร้อมรบ ดังนั้นในวันที่ 18 มิถุนายน กองพลยานยนต์ที่ 12 จึงเตรียมพร้อมรบ เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 หน่วยทหารได้รับคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ฤดูหนาวและมีสมาธิ (15):
1. เมื่อได้รับคำสั่งนี้ ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ
2. จัดหน่วยให้ตื่นตัวตามแผนในการยกระดับการเตือนภัยการต่อสู้ แต่อย่าประกาศสัญญาณเตือนเอง ดำเนินงานทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเสียงรบกวน ปราศจากความตื่นตระหนกและช่างพูด มีมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับเสบียงอาหาร เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น กระสุน และการสนับสนุนด้านเทคนิคทางทหารประเภทอื่น ๆ ที่พกพาและเคลื่อนย้ายได้ นำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการต่อสู้ติดตัวไปด้วย
3. เติมเต็มแต่ละหน่วยด้วยบุคลากร เรียกคืนบุคลากรจากการเดินทางเพื่อธุรกิจทันที และลบบุคลากรเหล่านั้นในงานทุกประเภท
5. การเดินขบวนควรทำในเวลากลางคืนเท่านั้น ในพื้นที่ที่มีสมาธิ ให้อำพรางตัวเองอย่างระมัดระวังและจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังรอบด้าน ขุดกรีด กระจายกำลังทหารไปยังกองร้อยที่มีระยะห่างจากกองร้อย 300-400 เมตร
7. สร้างการสื่อสารที่ปราศจากปัญหาและรวดเร็วกับหน่วยรองในพื้นที่รวมตัว
ในคืนวันที่ 18-19 มิถุนายน กองพลยานยนต์ที่ 12 เตรียมพร้อมรบ กองพลกำลังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแผนปก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนเดียวกันนั้น สำนักงานใหญ่ PribOVO ได้ออกคำสั่งให้นำโรงละครปฏิบัติการทางทหารของเขตมาเพื่อต่อสู้กับความพร้อม (19):
ก) กำหนดจุดที่ตั้งของแต่ละกองทัพสำหรับการจัดโกดังเก็บของสนาม ทุ่นระเบิดต่อต้านรถถัง วัตถุระเบิด และแผงกั้นต่อต้านบุคลากรสำหรับการก่อสร้างสิ่งกีดขวางบางประการที่กำหนดไว้ในแผน รวมทรัพย์สินที่ระบุไว้ในคลังสินค้าที่จัดภายใน 21.6.41
b) วางทุ่นระเบิด กำหนดองค์ประกอบของทีม สถานที่ที่จะจัดสรรทุ่นระเบิด และแผนงานของพวกเขา ทั้งหมดนี้ผ่านทางผู้บัญชาการของแผนกชายแดน
e) ผู้บัญชาการกองทหารของกองทัพที่ 8 และ 11 - โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายสะพานที่สำคัญที่สุดในโซน: ชายแดนของรัฐและแนวหลังของ Siauliai, Kaunas, r. เนมานจะสำรวจสะพานเหล่านี้ พิจารณาจำนวนวัตถุระเบิด ทีมทำลายล้าง และรวบรวมวิธีการทำลายทั้งหมดให้อยู่ในจุดที่ใกล้ที่สุดจากสะพานเหล่านั้น แผนทำลายสะพานควรได้รับอนุมัติจากสภาทหารบก ครบกำหนดวันที่ 6/21/41
เขตกำลังเตรียมทุ่นระเบิดและระเบิดสะพานหลักบริเวณชายแดนและแนวหลัง ฉันขอย้ำว่ากำหนดเส้นตายคือวันที่ 21 มิถุนายน ทั้งหมดนี้ระบุไว้ในคำสั่งเกี่ยวกับการจัดทำแผนความคุ้มครองสำหรับ PribOVO No. 503920/ss/ov
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักงานใหญ่ PribOVO ได้ออกคำสั่งดังต่อไปนี้ (20):
1. จัดการอุปกรณ์ของแนวป้องกัน
2. จบงานในสนาม แต่เข้าประจำที่เฉพาะในกรณีที่ศัตรูฝ่าฝืนเขตแดนเท่านั้น
เพื่อให้แน่ใจว่าการยึดครองตำแหน่งอย่างรวดเร็วทั้งในเบื้องหน้าและ (ใน) โซนป้องกันหลัก หน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องพร้อมรบอย่างสมบูรณ์
4. ติดตั้งทุ่นระเบิดตามแผนของผู้บังคับบัญชากองทัพที่ควรตั้งอยู่ตามแผนการก่อสร้างป้องกัน ใส่ใจกับการรักษาความลับอย่างสมบูรณ์สำหรับศัตรูและความปลอดภัยสำหรับหน่วยของคุณ เศษหินและสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังและต่อต้านบุคลากรอื่น ๆ ควรถูกสร้างขึ้นตามแผนของผู้บังคับบัญชากองทัพ - ตามแผนการก่อสร้างการป้องกันด้วย
6. หน่วยที่รุกคืบของเราต้องไปยังพื้นที่พักพิงของตน คำนึงถึงจำนวนกรณีเครื่องบินเยอรมันข้ามชายแดนรัฐที่เพิ่มขึ้น
ข้าพเจ้าจะสังเกตเป็นพิเศษว่าเพื่อที่จะยึดครองส่วนหน้าและในเขตป้องกันได้อย่างรวดเร็ว หน่วยทหารจะต้องเตรียมพร้อมรบ เป็นวันที่ 19 มิถุนายนนี้ กองทหาร PribOVO กำลังเตรียมตัวอะไร?
เขตทหารพิเศษตะวันตก
เป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนสำหรับ ZapOVO เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการแบ่งลึกของ ZapOVO ไปยังพื้นที่ที่กำหนดโดยแผนปก (24):
1. เพื่อเพิ่มความพร้อมรบของกองทหารในเขต กองพลปืนยาวลึก และหน่วยบังคับบัญชาของกองทหารราบและหน่วยกองพลทั้งหมดควรถูกนำไปยังค่ายในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ตามแผนปก (คำสั่ง NCO เลขที่ 503859/ เอสเอส/โอวี)
2. ปล่อยให้การแบ่งเขตชายแดนอยู่กับที่ โดยให้ถอนตัวไปยังชายแดนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หากจำเป็น จะเป็นไปตามคำสั่งพิเศษของเรา
คำสั่งจากคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนจำเป็นต้องเพิ่มความพร้อมรบของกองกำลังของเขต ฉันขอย้ำว่าฝ่ายลึกกำลังรุกคืบไปยังชายแดนใน Zapovovo เพื่อยึดครองพื้นที่ที่พวกเขาเตรียมไว้ตามแผนปกตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน
เขตทหารพิเศษเคียฟ
การแบ่งแยกส่วนลึกก็เริ่มถูกถอนออกที่นี่เช่นกัน แต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะกล่าวถึงเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำป้อมบังคับการในอาณาเขตของอำเภอเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 ซึ่งสถานที่ตั้งดังกล่าวได้ตกลงกับเสนาธิการทั่วไปแล้ว สภาทหาร KOVO ส่งบันทึกหมายเลข A1-00209 ไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วไปซึ่งรายงานความไม่เตรียมพร้อมของตำแหน่งบัญชาการใน Tarnopol และช่องโหว่ (31):
การก่อสร้างฐานบัญชาการใต้ดินในทาร์โนพลยังไม่แล้วเสร็จ ตาร์โนโปลเป็นเมืองเล็กๆ ที่ไม่มีอากาศธรรมชาติปกคลุม จึงเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศที่สะดวกมาก นอกจากนี้ความใกล้ชิดของจุดนี้ไปยังส่วนที่ถูกคุกคามที่สุดของชายแดนรัฐ (Sokal - Tarnopol 140 กม. และ Chernovitsy - Tarnopol 170 กม.) ซึ่งศัตรูประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยในช่วงเวลาของการปฏิบัติการปกปิดของเราสามารถสร้างผลเสียที่ไม่พึงประสงค์ได้ เงื่อนไขในการบังคับบัญชาและควบคุมกองกำลังอย่างต่อเนื่อง
กล่าวกันว่าหากศัตรูประสบความสำเร็จในระหว่างการปฏิบัติการที่กำบัง ความยากลำบากอาจเกิดขึ้นในการบังคับบัญชาและการควบคุมกองกำลังของเขต ทหาร KOVO ถือว่าศัตรูประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการปกปิด ซึ่งหมายความว่า ประการแรก กำลังเตรียมรูปแบบการป้องกันเชิงลึก ประการที่สอง กองทหารของเขตกำลังรอการโจมตีทางทหารครั้งแรกจากฝ่ายเยอรมัน นอกจากนี้ สภาทหารของ KOVO เสนอให้วางตำแหน่งบัญชาการชั่วคราวในเมือง Novograd-Volynsky จนกว่ากองบัญชาการใน Tarnopol จะพร้อม (31):
จากการพิจารณาเหล่านี้ สภาทหารของเขตจึงขออนุญาตค้นหาตำแหน่งบัญชาการของผู้บัญชาการกองทหารใน Novograd-Volynsky เป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมจนกว่ากองบัญชาการใต้ดินใน Tarnopol จะพร้อม
สภาทหารเชื่อว่าการมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับการค้นหาตำแหน่งบัญชาการใน Novograd-Volynsky และตำแหน่งที่ลึกกว่าจากส่วนที่ถูกคุกคามของชายแดนรัฐพร้อมเส้นทางการสื่อสารที่ดีกับกองทัพจะช่วยให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่ในการบังคับบัญชาและการควบคุมกองทหารอย่างต่อเนื่องในช่วงความผันผวนใด ๆ แนวหน้า
การวางตำแหน่งบัญชาการในโนโวกราด-โวลินสค์ จะทำให้มั่นใจในการบังคับบัญชาและการควบคุมกองทหารอย่างต่อเนื่อง “ในกรณีที่เกิดความผันผวนในแนวหน้า” โดยทั่วไป เป็นสิ่งสำคัญมากที่อนุญาตให้ศัตรูประสบความสำเร็จในระยะแรกได้ แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้านทานความก้าวร้าวเท่านั้น และไม่ใช่ระหว่างการโจมตีของตนเอง
บรรดาเสนาธิการทั่วไปได้ตรวจสอบบันทึกแล้ว ตัดสินใจว่ากองบัญชาการหลักควรอยู่ในทาร์โนโพล ในเอกสาร G. Zhukov ตั้งข้อสังเกต: “t. วาตูติน. เตรียมโทรเลขรหัสที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้: มีจุดตรวจหลักในพื้นที่ทาร์โนโปล ฉันไม่คิดว่า Novograd-Volynsky เป็นเพียงอะไหล่” ในเวลาเดียวกัน ฉันต้องการทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่ได้ตอบสนองในทางใดทางหนึ่งต่อความสำเร็จที่เป็นไปได้ของศัตรูใน KOVO ที่ระบุไว้ในบันทึก ในความเป็นจริงกองทัพ KOVO เชื่อว่าศัตรูสามารถครอบครองดินแดนส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตได้ เจ้าหน้าที่ทั่วไปเพิกเฉยต่อคำพูดนี้ ราวกับว่า KOVO ที่สภาทหารเปล่งออกมานั้นเป็นธรรมชาติและเข้าใจได้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป ทำไม บางทีเขาเองก็อาจยอมรับสิ่งนี้
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2484 สภาทหารของเขตเคียฟได้ออกคำสั่งหมายเลข A1-00211 (11) ซึ่งกำหนดไว้สำหรับชุดมาตรการสำหรับ (11):
ลดความพร้อมรบของหน่วยกำบังและกองกำลังที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนกองกำลังชายแดน
คำสั่งกำหนดให้มีการจัดหาตลับกระสุนปืนไรเฟิลแบบพกพาและกระสุน ½ สำหรับปืนกล ปืนใหญ่ ปืนต่อต้านอากาศยาน และรถถัง เพื่อบรรจุและเก็บไว้ในกล่องปิดผนึก ต้องมีการจัดหาอาหารและเสบียงด้วย ห้องครัวได้รับคำสั่งให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและพร้อมสำหรับการเดินทาง
การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะทุกประเภทควรเป็นการเติมเชื้อเพลิงสองครั้ง แต่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการฝึกยกหน่วยด้วยความตื่นตระหนกและเข้ายึดสถานที่ที่กำหนดอย่างรวดเร็วพร้อมการออกอาวุธ กระสุน และอาหาร (11):
การจัดเก็บทรัพย์สินควรให้แน่ใจว่ามีการปล่อยสู่หน่วยอย่างรวดเร็ว
วันที่พร้อมสำหรับการเตือนภัยมีดังนี้ (11):
ฉันกำหนดเส้นตายสำหรับความพร้อมในการแจ้งเตือน: สำหรับหน่วยปืนไรเฟิลและปืนใหญ่ลากม้า - 2 ชั่วโมง สำหรับทหารม้า หน่วยยานยนต์ และปืนใหญ่ยานยนต์ - 3 ชั่วโมง ในฤดูหนาว ชิ้นส่วนจะพร้อมภายใน 3 และ 4 ชั่วโมง ตามลำดับ สำหรับหน่วยสนับสนุน ความพร้อมคือ 45 นาที
ภายใน 2-3 ชั่วโมง กองทหารที่ได้รับการเตือนภัยก็เตรียมพร้อมรบ กองทหารที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนจะถูกนำเข้าสู่ความพร้อมรบภายใน 45 นาที
การเพิ่มหน่วยเมื่อตื่นตัวหมายถึงอะไร (11):
ก) บุคลากรฝ่ายบังคับบัญชาและกองทัพแดงได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการดำเนินงานทั้งหมดก่อนที่หน่วยจะเข้าสู่กฎอัยการศึก ปืนกลต่อต้านอากาศยานและปืนใหญ่จะครอบครองตำแหน่งการยิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะเปิดฉากยิงใส่เครื่องบินข้าศึกและพลร่มทันที
b) มีการเสริมสร้างความปลอดภัยของโกดัง สวนสาธารณะ และโรงจอดรถ
ค) การจัดหาเสบียงดับเพลิง เชื้อเพลิง และอาหารที่สามารถขนย้ายได้สำหรับระดับที่ 1 จะอยู่ในขบวนรถ (ยานรบ) มีการแจกอุปกรณ์ดับเพลิงแบบพกพาที่จุดรวมพล ในหน่วยรถถัง แม็กกาซีนที่มีตลับกระสุนและกระสุนจะติดตั้งอยู่ในยานพาหนะ
ต้องฝึกการยกชิ้นส่วนจนกระทั่งเป็นแบบอัตโนมัติ (11):
การยกหน่วยเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยและการออกเดินทางไปยังจุดรวมตัวจะต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกิจวัตรภายในทั้งหมดของหน่วยอย่างชัดเจน ออกกำลังกายและตรวจสอบบริการแจ้งเตือนสำหรับผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนคำสั่งหมายเลข 504205 มาถึง KOVO จากคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการแบ่งแยกลึกไปจนถึงชายแดน (เช่นเดียวกับใน ZapOVO) และการยึดครองพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้น (12):
เพื่อเพิ่มความพร้อมรบของกองทหารของเขต ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 กองพลลึกและผู้อำนวยการกองพลที่มีหน่วยกองพลควรถูกย้ายใกล้กับชายแดนรัฐไปยังค่ายใหม่ตามแผนที่แนบ
ปล่อยให้การแบ่งเขตแดนอยู่กับที่ โดยคำนึงว่าการถอนตัวไปยังชายแดนของรัฐ หากจำเป็น จะต้องดำเนินการโดยคำสั่งพิเศษของข้าพเจ้าเท่านั้น
การเคลื่อนย้ายกองทหารจะต้องถูกเก็บเป็นความลับอย่างสมบูรณ์
การเดินขบวนควรดำเนินการในระหว่างการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในเวลากลางคืน
พร้อมกับกองทหาร ถอนเสบียงดับเพลิง เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถขนส่งได้ทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันช่วงฤดูหนาว ให้ปล่อยเจ้าหน้าที่ทหารตามจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการรณรงค์เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ
อย่าเอาครอบครัว.
ในความเป็นจริงมีทางออก (จากที่พักฤดูหนาว) และหน่วยรบเข้ายึดตำแหน่งด้วยทรัพยากรวัสดุที่จำเป็นทั้งหมด ในเขตทหารพิเศษเคียฟ การเคลื่อนไหวของหน่วยงานจากที่พักฤดูหนาวพร้อมเสบียงกระสุนและเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่จำเป็นเริ่มขึ้นภายในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2484
กองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ผู้บัญชาการกองเรือบอลติก รองพลเรือตรี แจ้งผู้บัญชาการของ LVO (เขตทหารเลนินกราด) และ PribOVO ว่าเขาได้วางเรือของกองเรือให้พร้อมรบหมายเลข 2 (22) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน : :
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 หน่วยต่างๆ ของกองเรือบอลติกธงแดงได้เตรียมพร้อมรบตามแผนหมายเลข 2 มีการวางตำแหน่งบัญชาการ และมีการเสริมกำลังหน่วยลาดตระเวนที่ปากอ่าวฟินแลนด์และช่องแคบอิร์เบ .
เรือรบของกองเรือทะเลดำ มิถุนายน 2484
การบินและสนามบิน
คำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชน L/g 0042 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ระบุว่า ณ วันที่ 19 มิถุนายน ไม่มีการทำอะไรเพื่ออำพรางสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่ามีคำสั่งซื้อที่สอดคล้องกัน (13):
ยังไม่มีการดำเนินการใดที่สำคัญในการอำพรางสนามบินและสถานที่ปฏิบัติงานทางการทหารที่สำคัญ
ลานบินไม่ได้หว่านทั้งหมด รันเวย์ไม่ได้ทาสีให้เข้ากับสีของภูมิประเทศ และอาคารสนามบินที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของผู้สังเกตการณ์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร
การจัดเรียงเครื่องบินที่แออัดและเป็นเส้นตรงในสนามบินโดยขาดการอำพรางโดยสิ้นเชิง และการจัดบริการสนามบินที่ไม่ดีด้วยการใช้ป้ายและสัญญาณที่เปิดโปงจะทำให้สนามบินเปิดโปงอย่างสมบูรณ์
หน่วยปืนใหญ่และยานยนต์แสดงความไม่ระมัดระวังในการพรางตัวที่คล้ายคลึงกัน: การจัดสวนที่หนาแน่นและเป็นเส้นตรงไม่เพียงแต่ให้วัตถุสังเกตการณ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังตั้งเป้าที่เป็นประโยชน์ในการโจมตีจากอากาศอีกด้วย
ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่ออำพรางโกดังและสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารที่สำคัญอื่นๆ
ฉันขอเตือนคุณว่าคำสั่งให้กองพลยานยนต์ที่ 12 พร้อมรบจำเป็นต้องทำให้มั่นใจว่ากองกำลังพรางตัวในพื้นที่รวมตัว
ตามด้วยคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชน (13) ว่า
1. ภายในเวลา 1.7.41 ให้หว่านหญ้าในสนามบินทั้งหมดให้ตรงกับสีของพื้นที่โดยรอบ ทาสีรันเวย์ และเลียนแบบสภาพแวดล้อมของสนามบินทั้งหมดตามพื้นหลังโดยรอบ
3. ห้ามจัดเครื่องบินเป็นแนวตรงและหนาแน่นโดยเด็ดขาด การวางตำแหน่งของเครื่องบินที่กระจัดกระจายและพรางตัวทำให้มั่นใจได้ว่าจะมองไม่เห็นเครื่องบินโดยสมบูรณ์
4. จัดโดย 5.7 ในแต่ละพื้นที่ฐานการบิน 500 กม. ของแนวชายแดนมีสนามบินปลอม 8 - 10 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีเครื่องบินจำลอง 40 - 50 ลำ
7. ตรวจสอบการพรางตัวของสนามบิน โกดัง ยานรบ และยานพาหนะขนส่งจากทางอากาศโดยสังเกตจากผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชากองบัญชาการอำเภอและถ่ายภาพ ข้อบกพร่องทั้งหมดที่พวกเขาค้นพบควรได้รับการแก้ไขทันที
ได้รับคำสั่งให้กำจัดข้อบกพร่องในการอำพรางวัตถุภาคพื้นดินทันที
กองบินและกองทหารของ ZapOVO ได้รับโทรเลขดังต่อไปนี้ (21):
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ จัดหากระสุนตามจำนวนที่ต้องการ ดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการอำพรางสนามบิน ยุทโธปกรณ์ และการขนส่ง รายงานการดำเนินการวันที่ 6/21/41 ผมทำซ้ำ 6/21/41 ภายในเวลา 18:00 น.
กองกำลังชายแดน NKVD
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ด่านชายแดนเบลารุสได้เสริมสร้างมาตรการปกป้องชายแดนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน โดยเฉพาะได้รับคำสั่ง (10):
1. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ไม่ควรจัดการฝึกอบรมตามกำหนดเวลากับบุคลากร
2. บุคลากรที่อยู่ในค่ายฝึกที่ด่านฝึกควรถูกส่งกลับไปยังด่านหน้าทันที และจะไม่ถูกเรียกเข้ามาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
4. จะไม่มีวันหยุดให้กับบุคลากรจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484
5. การตระเวนชายแดนในเวลากลางคืน (เวลา 23.00 น. - 05.00 น.) ควรส่งออกไปทีละสามคน ปืนกลเบาทั้งหมดควรใช้ในหน่วยกลางคืนในทิศทางที่สำคัญที่สุด
7. คำนวณจำนวนผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 5.00 น. ทุกคนให้บริการที่ชายแดน ยกเว้นผู้ที่กลับจากการลาดตระเวนภายใน 23.00 น. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
11. เจ้าหน้าที่รักษาชายแดนควรอยู่ห่างจากแนวเขตไม่เกิน 300 เมตร
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน ด่านชายแดนเตรียมพร้อมรบเต็มที่ สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือประโยคที่สั่งว่า "ตั้งแต่ 23.00 น. ถึง 5.00 น. ทุกคนควรรับใช้ที่ชายแดน" คาดว่าจะมีการโจมตีตอนกลางคืนอย่างชัดเจน
ครอบครัวผู้บังคับบัญชากองกำลังชายแดนเตรียมพร้อมอพยพ นอกจากนี้ยังมีการอพยพสมาชิกในครอบครัวของบางหน่วยของกองทัพแดงไปยัง PribOVO - บันทึกข้อตกลงของรองผู้บังคับการตำรวจฝ่ายกิจการภายใน พลโท Maslennikov - 9
ในความเป็นจริง ในแนวรบด้านตะวันตกทั้งหมด กองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพเรือถูกนำเข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมรบ เอกสารพูดโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณกำลังเตรียมตัวอะไรอยู่?
นักวิจัยบางคนเชื่อว่าในวันที่ 18 มิถุนายน มีการส่งโทรเลขจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปไปยังเขตต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมทหารให้พร้อมรบ ยังไม่พบเอกสารนี้ อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของมันถูกระบุโดย:
– มีลิงก์มาจากไฟล์การสืบสวนของนายพล D. Pavlov (ฉันจะกลับไปที่ปัญหานี้ด้านล่าง)
- ตั้งแต่วันที่ 18-19 มิถุนายน หน่วย PribOVO เริ่มได้รับการแจ้งเตือนและเตรียมการรบโดยมีวันที่พร้อมคือวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ผู้บัญชาการของ PribOVO ด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองสามารถทำให้กองทหารเขตพร้อมรบได้หรือไม่? ยิ่งไปกว่านั้น PribOVO เริ่มเตรียมโรงละครแห่งสงคราม (โรงละครปฏิบัติการทางทหาร) สะพานทุ่นระเบิด และวางทุ่นระเบิดตามแผนงาน ผู้บัญชาการเขตมีความเป็นอิสระเป็นพิเศษ! จะอธิบายได้อย่างไร?
ฉันต้องการอ้างอิงความคิดเห็นของ G. Zhukov ในปี พ.ศ. 2512 หนังสือ “Memoirs and Reflections” ของเขาได้รับการตีพิมพ์ แต่หลายปีต่อมา บันทึกความทรงจำของจอมพลบางฉบับก็ได้รับการตีพิมพ์ จากร่างบันทึกความทรงจำของ G. Zhukov:
ผู้นำทางทหารระดับสูงในบุคคลของ Timoshenko และ Zhukov สามารถจัดกำลังทหารครอบคลุมในรูปแบบการสู้รบล่วงหน้าและสร้างกลุ่มทหารในทุกทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่สามารถต้านทานการโจมตีครั้งใหญ่ของกองทหารเยอรมันและรับรองการระดมพลการรวมกลุ่มและการจัดวางกลุ่มหลักของ กองทัพ?
ไม่มีใครสามารถทำได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Politburo และ Stalin เป็นการส่วนตัว ดังที่คุณทราบ ประเด็นสำคัญด้านการทหารของเราทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญด้านปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ ได้รับการตัดสินใจในคณะกรรมาธิการ และแม้กระทั่งขณะนี้ก็ได้รับการตัดสินใจในรัฐสภาของคณะกรรมการกลางพรรคแล้ว 21
ตามเอกสารที่นำเสนอ กองกำลังของเขต เจ้าหน้าที่รักษาชายแดน และกองทัพเรือ กำลังถูกนำตัวเพื่อเตรียมพร้อมรบ เราสามารถเห็นด้วยกับ G. Zhukov ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลจากผู้นำทางการเมืองของประเทศเท่านั้น
 
4. วันสุดท้ายก่อนสงคราม
ตามบันทึกของ F. Halder V. Molotov ขอพบกับ A. Hitler เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน:
20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
นายโมโลตอฟอยากได้ 18.6 คุยกับฟูเรอร์ 22
ปรากฏอีกครั้งในวันที่ 18 มิถุนายน อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฝ่ายโซเวียตต้องการการประชุมอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน มาถึงตอนนี้: การย้ายกองทหารเยอรมันไปยังชายแดนกับสหภาพโซเวียตได้กลับมาดำเนินต่อไป และข่าวกรองจากเขตตะวันตกก็ยืนยันเรื่องนี้
ฝ่ายเยอรมันปฏิเสธข้อเสนอให้มีการประชุม นี่เป็นเพียงหนึ่งในการซ้อมรบทางการฑูต ก่อนหน้านี้ เยอรมนีไม่ได้โต้ตอบใด ๆ ต่อข้อความ TASS อันโด่งดังเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน (โดยที่สหภาพโซเวียตได้ประกาศข่าวลือเกี่ยวกับสงครามเยอรมัน-โซเวียตที่ถูกกล่าวหาว่ากำลังจะเกิดขึ้นว่าไม่มีมูลความจริง จึงเชิญชวนให้เยอรมนีหักล้างพวกเขาด้วย) ก่อนการโจมตี ฝ่ายเยอรมันต้องการหลีกเลี่ยงการติดต่อกับฝ่ายโซเวียต รวมถึงการตอบสนองต่อคำกล่าวของฝ่ายโซเวียตด้วย ผู้บังคับการกระทรวงการต่างประเทศ V. Molotov อธิบายแรงจูงใจของผู้นำโซเวียตดังนี้:
หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งสัปดาห์ครึ่งก่อนสงครามเริ่ม มีการประกาศในรายงาน TASS ว่าชาวเยอรมันไม่ได้ทำอะไรกับเรา เรายังคงรักษาความสัมพันธ์ตามปกติ... และนี่ไม่ใช่ความโง่เขลา นี่คือดังนั้น พูดเป็นความพยายามที่จะผลักดันให้มีการชี้แจงประเด็นนี้ และความจริงที่ว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อสิ่งนี้เพียงบอกว่าพวกเขากำลังติดตามแนวเท็จต่อเรา... ขั้นตอนนี้ได้รับการชี้นำ กำหนด และให้เหตุผล เพื่อไม่ให้ชาวเยอรมันมีเหตุผลใด ๆ ที่จะพิสูจน์การโจมตีของพวกเขา
เราไม่มีทางเลือกอื่น... จำเป็นต้องใช้ข้อความ TASS เป็นทางเลือกสุดท้าย... และปรากฎว่าในวันที่ 22 มิถุนายน ฮิตเลอร์กลายเป็นผู้รุกรานต่อหน้าคนทั้งโลก และเราก็มีพันธมิตร 23
ตามที่ V. Molotov สหภาพโซเวียตซึ่งมีแถลงการณ์ทางการเมืองได้สร้างตำแหน่งทางการฑูตระหว่างประเทศที่ได้เปรียบมากขึ้นสำหรับตัวเองในสงครามในอนาคต และสิ่งสำคัญคืออย่าให้เหตุผลเดียวแก่เยอรมนีในการกล่าวหาว่าเยอรมนีเตรียมการทางทหาร ดังนั้นสหภาพโซเวียตจึงเตรียมทำสงครามโดยพยายามไม่ยั่วยุชาวเยอรมัน
ผู้นำทางการเมืองของเยอรมันไม่ตอบสนองต่อแถลงการณ์ของสหภาพโซเวียตและในขณะเดียวกันก็ดำเนินการย้ายกองทหารอย่างเข้มข้นไปยังชายแดนติดกับสหภาพโซเวียต การตัดสินใจของสหภาพโซเวียตในสถานการณ์นี้คือการนำกองทหารในเขตตะวันตกเพื่อต่อสู้กับความพร้อม (เริ่มนำเข้าในวันที่ 18)
1. ผู้บังคับการตำรวจของประชาชน L. Beria 2. N. Voznesensky ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 รองผู้บังคับการตำรวจคนที่ 1 3. L. Mehlis รองผู้บังคับการตำรวจของประชาชน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน V. Molotov เรียก V. Schulenburg และส่งสำเนาคำแถลงเกี่ยวกับการละเมิดพรมแดนรัฐของสหภาพโซเวียตอย่างเป็นระบบโดยเครื่องบินเยอรมัน เอฟ. ชูเลนเบิร์กกล่าวว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถัดไป (23):
แล้วสหาย โมโลตอฟบอกชูเลนเบิร์กว่าเขาต้องการถามเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในความสัมพันธ์โซเวียต-เยอรมัน สหาย โมโลตอฟถามชูเลนเบิร์กว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้พนักงานหลายคนของสถานทูตเยอรมันและภรรยาของพวกเขาได้ออกจากมอสโกว ข่าวลือเกี่ยวกับสงครามที่ใกล้จะเกิดขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีกำลังแพร่กระจายในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าข้อความ TASS ที่รักสันติภาพของ 13 มิถุนายนไม่ได้ตีพิมพ์ในเยอรมนี ความไม่พอใจของเยอรมนีต่อสหภาพโซเวียตคืออะไร (ถ้ามี) สหาย โมโลตอฟถามชูเลนเบิร์กว่าเขาสามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่
มีคำถามมากมายสะสมเกี่ยวกับความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียต แต่ F. Schulenburg ไม่สามารถอธิบายได้ โดยอ้างว่าเบอร์ลินไม่ได้แจ้งให้เขาทราบ
V. Schulenburg สัญญาว่าจะถ่ายทอดคำกล่าวของ V. Molotov ไปยังเบอร์ลิน ฝ่ายเยอรมันยังคงหลีกเลี่ยงการแถลงทางการเมืองและการติดต่อกับฝ่ายโซเวียตต่อไป ซึ่งอดไม่ได้ที่จะน่าตกใจ
การสนทนานี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นกลอุบายทางการทูตเพื่อชี้แจงจุดยืนของเยอรมนี
ในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ยากลำบากนั้น สหภาพโซเวียตเล่นเกมของตนเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย บทสนทนาระหว่าง V. Molotov และ G. Dimitrov (ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์สากลในปี 1935-1943) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1941 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากบันทึกประจำวันของ G. Dimitrov:
– ในโทรเลขจาก Zhou En-lai จาก Chongqing ถึง Yanan (ถึง Mao Tse-Tung) เหนือสิ่งอื่นใดระบุว่า Jiang Kai-shek ประกาศอย่างดื้อรั้นว่าเยอรมนีจะโจมตีสหภาพโซเวียตและยังกำหนดวันที่ - 06.21 น. .41!
– ข่าวลือเกี่ยวกับการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังทวีคูณจากทุกทิศทุกทาง
- เราต้องระวัง...
– ฉันโทรหาโมโลตอฟเมื่อเช้านี้ เขาขอคุยกับจอส Vissarionovich เกี่ยวกับสถานการณ์และคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์
– น.: “สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน. เกมใหญ่กำลังถูกเล่น ไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา ฉันจะคุยกับ I.V. หากมีสิ่งใดเป็นพิเศษ ฉันจะโทรหาคุณ!” 24
“เกมสำคัญ” ที่ V. Molotov กล่าวถึงคืออะไร? และเขาสัญญาว่าจะพูดเรื่องนี้กับ I. Stalin ผู้นำโซเวียตมองเห็นสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น ฉันดำเนินการตามคำสั่งทางทหารและคำสั่งไปยังเขตตะวันตก
ในวันเดียวกันนั้นคือวันที่ 21 มิถุนายน มีการประชุมหลายครั้งกับ I. Stalin เป็น V. Molotov ที่ได้รับการยอมรับก่อน (เวลา 18:27 น.) แต่ตั้งแต่เวลา 19:05 น. ถึง 20:15 น. พวกเขาได้รับโดยผู้บังคับการตำรวจของกองทัพเรือ N. Kuznetsov และผู้บังคับการกระทรวงกลาโหม S. Timoshenko จากนั้นเวลา 20:50 น. - 22:20 น. ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหม S. Timoshenko และเสนาธิการทหารสูงสุด G. Zhukov ได้รับเชิญ
สารสกัดจากบันทึกของบุคคลที่สตาลินยอมรับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484:
วันที่ 1 โมโลตอฟ – 18.27—23.00 น
2. ต. โวรอนต์ซอฟ – 19.05—23.00 น
3. ต. เบเรีย – 19.05—23.00 น
4. ต. วอซเนเซนสกี – 19.05—20.15 น
5. ต. มาเลนคอฟ – 19.05—22.20 น
6. ต. คุซเนตซอฟ – 19.05—20.15 น
7. ทีโมเชนโก – 19.05—20.15 น
8. ต. ซาโฟนอฟ – 19.05—20.15 น
9. ทีโมเชนโก – 20.50—22.20 น
10. ท. จูคอฟ – 20.50—22.20 น
11. ต. บูยอนนี่ – 20.50—22.20 น
12. ต. เมห์ลิส – 21.55—22.20 น
13. ต. เบเรีย – 22.40—23.00 น
เหลือคิวสุดท้าย – 23.00 น
เราไม่ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจในการประชุมกับ I. Stalin แต่มีเอกสารที่ส่งไปยังกองทหาร ในคืนวันที่ 21-22 มิถุนายนคำสั่งหมายเลข 1 (16) ถูกส่งไปยังเขตตะวันตก:
ฉันกำลังส่งคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนเพื่อดำเนินการทันที:
1. ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2484 การโจมตีอย่างประหลาดใจของชาวเยอรมันในแนวหน้าของ LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO นั้นเป็นไปได้ การโจมตีอาจเริ่มต้นด้วยการกระทำที่ยั่วยุ
2. หน้าที่ของกองทหารของเราคือไม่ยอมแพ้ต่อการกระทำยั่วยุใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง
ในเวลาเดียวกันกองทหารของเขตทหารเลนินกราด, บอลติก, ตะวันตก, เคียฟและโอเดสซาควรเตรียมพร้อมรบอย่างเต็มที่เพื่อพบกับการโจมตีที่น่าประหลาดใจจากชาวเยอรมันหรือพันธมิตรของพวกเขา
คำสั่งดังกล่าวเน้นย้ำถึงความพร้อมรบเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน หน่วยต่างๆ ได้เพิ่มความพร้อมรบ (ตามเอกสาร อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของเขตทหารพิเศษบอลติก) ดังนั้น ผบ.ทบ. จึงกำชับให้ทุกเขตชายแดนไม่นำมาแต่ให้ตื่นตัว อยู่ในสภาพพร้อมรบที่กองทหารสามารถเข้ายึดพื้นที่ที่มีป้อมปราการได้อย่างรวดเร็วและเตรียมขับไล่การโจมตี
ZapOVO สั่งกองทัพที่ 3, 4 และ 10 (16):
ก) ในคืนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 แอบยึดจุดยิงในพื้นที่ที่มีป้อมปราการบริเวณชายแดนรัฐ
b) ก่อนรุ่งสางของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ให้กระจายการบินทั้งหมด รวมถึงการบินทหาร ไปยังสนามบินสนาม พรางพรางอย่างระมัดระวัง
d) นำการป้องกันทางอากาศมาเพื่อเตรียมพร้อมรบโดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เตรียมมาตรการทั้งหมดเพื่อทำให้เมืองและสิ่งของมืดลง
จ) ห้ามดำเนินกิจกรรมอื่นใดโดยไม่ได้รับคำสั่งพิเศษ
คำสั่งประกอบด้วยหมายเหตุต่อไปนี้: “ได้รับวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เวลา 01:45 น.” “ส่งเมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เวลา 02:25 น. – 02:35 น.” นั่นคือคำสั่งหมายเลข 1 มาถึง ZapOVO เวลา 01:45 น. แล้วเธอก็ถูกส่งไปยังกองทัพของเขต เป็นที่ทราบกันว่าเวลาการฝึกอบรมสำหรับ UR คือ 45 นาที
คำสั่งเดียวกันนี้มาถึง KOVO M. Purkaev (อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ KOVO) เขียนว่า:
ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงในวันที่ 22 มิถุนายน ผู้บัญชาการกองทหารเขตได้รับคำสั่งจากเสนาธิการทั่วไปซึ่งเรียกร้องให้กองทหารเตรียมพร้อมรบเต็มที่ในกรณีที่ชาวเยอรมันข้ามชายแดนรัฐ พวกเขาควรจะถูกขับไล่ด้วยกำลังและวิถีทางทั้งหมด และไม่ข้ามพรมแดนหรือบินข้ามจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม...
คำสั่งหมายเลข 1 ของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนถูกส่งจากแผนกการเข้ารหัสของการจัดการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั่วไปไปยังศูนย์สื่อสารของเจ้าหน้าที่ทั่วไปเมื่อเวลา 00:30 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
มีคำถาม: เหตุใด S. Timoshenko จึงใช้เวลานานมากในการส่งคำสั่งไปยังกองทหาร? ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจ N. Kuznetsov เขาออกจาก I. Stalin เป็นครั้งแรกเวลา 20:15 น. (Kuznetsov ไม่ได้กลับมาอีก สันนิษฐานได้ว่าการตัดสินใจทางทหารทั่วไปได้ตกลงกับกองทัพและกองทัพเรือ) ครั้งที่สอง S. Timoshenko ออกจากสตาลินพร้อมกับ G. Zhukov เวลา 22:20 น. และศูนย์สื่อสารของเจ้าหน้าที่ทั่วไปได้รับคำสั่งเมื่อเวลา 00:30 น. คำสั่งมาถึงที่สำนักงานใหญ่ ZapOVO เวลา 01:45 น. (เวลาต่างกันมาก)
1. G. Malenkov หัวหน้าฝ่ายอำนวยการบุคลากรของคณะกรรมการกลาง 2. B. Budyonny ผู้บัญชาการกลุ่มกองกำลังของกองทัพสำรองของสำนักงานใหญ่ 3. K. Voroshilov กรกฎาคม - สิงหาคม 2484 ผู้บัญชาการแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ในความเป็นจริงคำสั่งที่ 1 ในการนำกองทหารเข้าสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบและการยึดครองป้อมปราการชายแดนในเขตได้รับตั้งแต่เวลา 1:00 น. ถึง 02:00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน หากเราคำนึงว่าในวันที่ 18-20 มิถุนายน มีความพร้อมรบเพิ่มขึ้น ดังนั้นคำสั่งหมายเลข 1 จึงเป็นข้อสรุปเชิงตรรกะของกระบวนการเตรียมการ และภารกิจระบุไว้ในคำสั่ง: "เตรียมพร้อมรบอย่างเต็มที่เพื่อพบกับการโจมตีที่น่าประหลาดใจจากชาวเยอรมัน" ท้ายที่สุดแล้ว ก่อนหน้านี้กองทหาร รวมถึงหน่วยงานระดับลึก ได้ถูกถอนออกไปยังพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายบริเวณชายแดนของรัฐ แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ยึดครองป้อมปราการชายแดน ตอนนี้คำสั่งก่อนสงครามครั้งสุดท้ายสั่งให้เรายึดครองป้อมปราการและเตรียมพร้อมที่จะขับไล่การรุกรานของทหาร
ในคืนวันที่ 22 มิถุนายน กองทัพเรือก็ได้รับการแจ้งเตือนหมายเลข 1 ด้วย ฉันขอเตือนคุณว่าในวันที่ 19 มิถุนายนเขาได้รับความพร้อมรบหมายเลข 2 มีความบังเอิญบางประการในการเตรียมการในกองทัพและกองทัพเรือ ผู้บังคับการเรือของกองทัพเรือไม่สามารถนำกองเรือไปสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบด้วยความคิดริเริ่มของเขาเอง เช่นเดียวกับที่ผู้บัญชาการของ PribOVO ไม่สามารถนำหน่วยงานเขตเพื่อต่อสู้กับความพร้อมตามความคิดริเริ่มของเขาเอง กระบวนการนี้สามารถเข้าใจได้ในโครงร่างทั่วไปของการดำเนินการทางทหารและการเมือง
คำถามว่าเขตทหารดำเนินการตามคำสั่งอย่างไรและระดับความพร้อมของกองชายแดนตะวันตก ปืนใหญ่ และการบินในหลายพื้นที่ยังคงเปิดอยู่ สิ่งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าคำแนะนำจากศูนย์ดำเนินการอย่างไรในท้องถิ่น หลังสงคราม ปัญหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยคณะกรรมาธิการของพันเอก A. Pokrovsky (บทถัดไป)
และเอกสารล่าสุด - เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน G. Malenkov รวบรวมร่างเกี่ยวกับการจัดแนวหน้าและการแต่งตั้งผู้บัญชาการ (14) การสู้รบยังไม่ได้เริ่ม แต่มีการจัดแนวรบและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาแล้ว นี่เป็นร่าง แต่สาระสำคัญของเอกสารบ่งชี้ว่าผู้นำทางการเมืองกำลังเตรียมทำสงคราม สันนิษฐานได้ว่าการเตรียมการทำสงครามเกิดขึ้นในระดับการเมืองระดับสูง
เหตุการณ์ทางการเมืองและการทหารที่เกิดขึ้นก่อนสงครามมีความหมายว่าอย่างไร?
เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การเพิ่มว่าด้ายสีแดงที่ดำเนินไปตามคำสั่งและคำสั่งทั้งหมดคือ "ไม่ยอมแพ้ต่อการยั่วยุ" และไม่ว่าในกรณีใดจะยั่วยุตัวเอง เยอรมนีต้องปรากฏตัวต่อหน้าโลกในฐานะผู้รุกรานที่ "บริสุทธิ์" และสหภาพโซเวียตก็รับพันธมิตรและกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมในแนวร่วมต่อต้านฮิตเลอร์ ความผันผวนและความซับซ้อนของสถานการณ์ระหว่างประเทศในช่วงก่อนสงครามเป็นอีกหัวข้อที่จริงจัง
 
5. วันแรกของสงคราม - แผนของ Zhukov!
กำลังเตรียมสงครามผู้บันทึกความทรงจำทุกคนรวมถึง G. Zhukov กำลังพูดถึงสงครามที่ใกล้เข้ามา เสนาธิการกองทัพแดงเตรียมตัวอะไรบ้าง?
ฉันขอเตือนคุณว่าตามหลักการของการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพโซเวียต ได้มีการจัดเตรียมความคุ้มครอง (การดำเนินการป้องกัน) สำหรับการระดมพลและการรวมตัวของกองกำลังระดับอำเภอในช่วงแรกของสงคราม การระดมพลและความเข้มข้นควรเกิดขึ้นภายใน 20-30 วัน ในช่วงเวลานี้ "ความสำเร็จของศัตรูบางส่วน" ได้รับอนุญาต (จากการติดต่อระหว่าง KOVO และเสนาธิการทั่วไปที่ตำแหน่งบัญชาการ) สำหรับ ZapOVO มีการวางแผนที่จะเริ่มการรุกทั่วไปในวันที่ 25 (1):
ในช่วง 20 วันของการรวมตัวกันของกองทหารและก่อนที่พวกเขาจะบุกโจมตี กองทัพจำเป็นต้องปกป้องอย่างแข็งขันโดยอาศัยพื้นที่ที่มีป้อมปราการ เพื่อปิดพรมแดนอย่างแน่นหนาและป้องกันไม่ให้ชาวเยอรมันรุกรานดินแดนของเรา
โดยมีเงื่อนไขว่าทางรถไฟดำเนินการตามแผนการขนส่งกองทหารอย่างครบถ้วน วันแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรุกทั่วไปควรกำหนดไว้ที่ 25 วันนับจากเริ่มการระดมพล
สำหรับเขตทหารเคียฟ เนื่องจากมีขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่อ่อนแอ การรุกอาจเริ่มในวันที่ 30 นับจากเริ่มการระดมพล (1):
ด้วยเหตุนี้ด้วยขีดความสามารถในปัจจุบันของทางรถไฟทางตะวันตกเฉียงใต้ การรวมตัวของกองกำลังหลักของกองทัพแนวหน้าจึงจะเสร็จสิ้นได้ในวันที่ 30 เท่านั้น นับจากเริ่มการระดมพล หลังจากนั้นจึงจะสามารถเปิดการโจมตีทั่วไปเพื่อ แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
ครอบคลุมแผนมาตรการป้องกันโดยละเอียดในช่วงเริ่มแรกจนถึงแนวหลังที่กำหนด รวมถึงทุ่นระเบิด แผงกั้นต่อต้านรถถัง และกองทหารปืนใหญ่ในทิศทางที่เป็นอันตรายจากรถถัง และในขณะเดียวกันกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าโจมตีภายใต้สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย แต่การรุกทั่วไปก็เป็นไปได้หลังจากการระดมพล สำหรับโคโวในวันที่ 30
K. Rokossovsky (อดีตผู้บัญชาการกองพลยานยนต์ที่ 9 ซึ่งประจำการอยู่ใน KOVO) อธิบายสถานการณ์ก่อนการโจมตีของเยอรมัน:
เมื่อศึกษาธรรมชาติของการกระทำของกองทหารเยอรมันในโปแลนด์และฝรั่งเศสค่อนข้างรอบคอบแล้วฉันก็ไม่สามารถเข้าใจได้: แผนปฏิบัติการสำหรับกองทหารของเราในสถานการณ์นี้คืออะไรในกรณีที่มีการโจมตีโดยชาวเยอรมัน? เมื่อพิจารณาจากความเข้มข้นของการบินของเราที่สนามบินข้างหน้าและที่ตั้งของคลังสินค้าสำคัญส่วนกลางในแนวหน้า สิ่งนี้ดูเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวกระโดดไปข้างหน้า และการจัดวางกำลังทหารและกิจกรรมที่ดำเนินการในกองทหารไม่สอดคล้องกับสิ่งนี้
แม้ว่าชาวเยอรมันเริ่มรวมกองทหารไว้ใกล้ชายแดนของเราโดยย้ายพวกเขามาจากทางตะวันตกซึ่งเจ้าหน้าที่ทั่วไปและคำสั่ง KOVO ไม่สามารถรับรู้ได้ แต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่พวกเรา บรรยากาศแห่งความสงบที่ไม่อาจเข้าใจยังคงครอบงำกองกำลังของเขตต่อไป จริงอยู่ ความพึงพอใจนี้ไม่ได้ถูกแบ่งปันในหมู่เจ้าหน้าที่บังคับบัญชาอาวุโส ความเห็นของเราคือเราอยู่ในช่วงก่อนเกิดสงคราม มีกลิ่นของสงครามลอยมาในอากาศ และมีเพียงคนตาบอดและคนหูหนวกเท่านั้นที่ไม่สังเกตเห็นหรือไม่ต้องการสังเกตเห็น...
ไม่ว่าในกรณีใดหากมีแผนใด ๆ ก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้กองทัพของเราพ่ายแพ้อย่างรุนแรงในช่วงแรกของสงคราม 27
K. Rokossovsky พูดถึงความพร้อมของกองทัพในการก้าวกระโดด นี่เป็นกลยุทธ์การโจมตีตอบโต้มากกว่าการป้องกันอย่างเป็นระบบ
แผนทางทหารหลักมีการดำเนินการอย่างไร? คำสั่งแรกของผู้บังคับการกลาโหมประชาชนสามารถแสดงสิ่งนี้ได้ ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม โดยไม่ทราบถึงพลังทั้งหมดของการโจมตีของเยอรมันและผลที่ตามมาในอนาคต คณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของสงคราม นอกจากนี้ สำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการหลักยังถูกสร้างขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนเท่านั้น และมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันประเทศ (GKO) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์เริ่มควบคุมไม่ได้ การโจมตีของเยอรมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ และเมื่อพิจารณาจากเอกสารดังกล่าว ทั้งกองทัพและนักการเมืองก็กำลังเตรียมพร้อมรับมือ นั่นคือสถานการณ์ร้ายแรงแต่เป็นเรื่องปกติ และในขณะนั้นก็ไม่มีใครหยุดกองทัพไม่ให้ทำหน้าที่ได้
ความเป็นผู้นำการต่อสู้ด้วยอาวุธของสหภาพโซเวียตกับเยอรมนี
ทันทีหลังการโจมตี เขตตะวันตกได้รับคำสั่งหมายเลข 2 ส่งเมื่อเวลา 7:15 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งสั่ง (17):
1. กองทหารใช้กำลังและอาวุธทั้งหมดโจมตีกองกำลังศัตรูและทำลายพวกเขาในพื้นที่ที่พวกเขาละเมิดพรมแดนโซเวียต
2. การใช้เครื่องบินลาดตระเวนและรบเพื่อสร้างพื้นที่รวมตัวของเครื่องบินข้าศึกและการจัดกลุ่มกองกำลังภาคพื้นดิน
ใช้การโจมตีอันทรงพลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินโจมตี ทำลายเครื่องบินที่สนามบินศัตรูและกลุ่มระเบิดของกองกำลังภาคพื้นดินของเขา
การโจมตีทางอากาศควรดำเนินการที่ระดับความลึก 100-150 กม. บนดินแดนเยอรมัน
ระเบิด Koenigsberg และ Memel
อย่าทำการจู่โจมในดินแดนฟินแลนด์และโรมาเนียจนกว่าจะได้รับคำแนะนำพิเศษ
ก่อนอื่นผู้บังคับการตำรวจสั่งให้ขับไล่ศัตรูที่บุกรุกออกไป ถัดไป คำสั่งดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการบินซึ่งควรโจมตีการบินของศัตรู ณ กองทหารที่สะสมลึกเข้าไปในอาณาเขตไม่เกิน 100-150 กม.
ในตอนเย็นของวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 21:15 น. คำสั่งหมายเลข 3 ถูกส่งไปยังเขต (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นแนวรบ) คำสั่งกำหนดภารกิจสำหรับกองทหารในวันที่ 23-24 มิถุนายน (25):
ก) ด้วยการโจมตีแบบรวมศูนย์โดยกองทหารของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตก ล้อมและทำลายกลุ่ม Suwalki ของศัตรูและยึดพื้นที่ Suwalki ภายในสิ้นวันที่ 24 มิถุนายน
b) ด้วยการโจมตีศูนย์กลางอันทรงพลังของกองยานยนต์ การบินทั้งหมดของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้และกองกำลังอื่น ๆ ของ 5 และ 6A ล้อมและทำลายกลุ่มศัตรูที่รุกคืบไปในทิศทางของ Vladimir-Volynsky, Brody ภายในสิ้นวันที่ 24 มิถุนายน ยึดครองแคว้นลูบลิน
เพื่อสิ่งนี้ได้รับคำสั่ง (25):
b) กองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ยึดชายฝั่งทะเลบอลติกอย่างมั่นคง ส่งการตีโต้อันทรงพลังจากพื้นที่เคานาสไปยังปีกและด้านหลังของกลุ่ม Suwalki ของศัตรู ทำลายมันด้วยความร่วมมือกับแนวรบด้านตะวันตก และในท้ายที่สุด วันที่ 24 มิ.ย. ยึดพื้นที่สุวาลกี
c) กองทัพของแนวรบด้านตะวันตก สกัดกั้นศัตรูในทิศทางวอร์ซอ เปิดการโจมตีโต้กลับอันทรงพลังด้วยกองกำลังของกองยานยนต์อย่างน้อยสองกองพลและการบินด้านหน้าที่ปีกและด้านหลังของกลุ่มศัตรู Suwalki ทำลายมันพร้อมกับ แนวรบตะวันตกเฉียงเหนือ และยึดพื้นที่ซูวาลกีภายในสิ้นวันที่ 24 มิถุนายน
d) กองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ยึดชายแดนรัฐกับฮังการีอย่างแน่นหนาโดยมีการโจมตีแบบศูนย์กลางในทิศทางทั่วไปของลูบลินด้วยกำลัง 5 และ 6 A กองยานยนต์อย่างน้อยห้ากองและการบินแนวหน้าทั้งหมด ล้อมและทำลายกลุ่มศัตรู รุกคืบไปที่ Vladimir-Volynsky แนวรบ Krystynopol ภายในสิ้นวันที่ 26 มิถุนายน ยึดครองภูมิภาคลูบลิน จัดเตรียมตัวเองอย่างปลอดภัยจากทิศทางคราคูฟ
นั่นคือมีการวางแผนการรุกตลอดแนวหน้า สำหรับการปฏิบัติการเชิงรุกที่กำลังจะเกิดขึ้นดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องรวมศูนย์สนามบินใกล้กับชายแดน ดึงกองกำลังยานยนต์ ตามที่ K. Rokossovsky กล่าว และเตรียมพร้อมสำหรับการกระโดด แต่ในขณะเดียวกันกองทัพก็ระดมกำลังไม่เต็มที่ และตำแหน่งของกองทหารแนวหน้าทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากในกรณีที่ศัตรูโจมตีโดยใช้กำลังทั้งหมดที่เป็นไปได้
คำสั่งหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ลงนามโดย G. Zhukov และ S. Timoshenko ต่อมา G. Zhukov เขียนในบันทึกความทรงจำของเขาว่าเขาถูกบังคับให้ลงนามในคำสั่ง (ใครและทำไม?) แต่ฉันขอย้ำอีกครั้งว่าจำเป็นต้องเข้าใจว่าในชั่วโมงแรกและวันแรกผู้บังคับการประชาชนทำงานอย่างเป็นอิสระ การควบคุมกิจกรรมของกองทัพถูกนำมาใช้ในภายหลัง คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับบันทึกความทรงจำและความทรงจำทางทหาร บ่อยครั้งที่ผู้เขียนพยายามหาเหตุผลและปรับแต่งการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขา
คำสั่งรุกที่ส่งไปยังแนวรบไม่ได้ถูกนำมาใช้ การสื่อสารกับกองทหารถูกทำลาย แนวรบเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพ กองทัพไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝ่าย - สถานการณ์เริ่มควบคุมไม่ได้ .
วันนี้เราสามารถตัดสินจากข้อมูลที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั่วไปได้ คำสั่งหมายเลข 2 และหมายเลข 3 เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ การกระทำของเสนาธิการทหารสูงสุดแห่งกองทัพแดง G. Zhukov และผู้บังคับการกระทรวงกลาโหม S. Timoshenko สอดคล้องกับแผนทางทหารหลักมากน้อยเพียงใด? หรือเสนาธิการทั่วไปได้ปฏิบัติตามแผนของตนเองโดยออกคำสั่งให้โจมตีแนวหน้าทั้งหมดในวันแรกของสงคราม?
จำเป็นต้องมีการศึกษาประเด็นเหล่านี้โดยละเอียด
 
บทที่ 2 คณะกรรมาธิการของนายพล Pokrovsky
 
สงครามโลกครั้งที่สองนอกจากจะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แล้ว ยังเป็นประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงองค์ประกอบทางทหาร (อาวุธ กลยุทธ์ และยุทธวิธี) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแพทย์ วัฒนธรรม เทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจาก สงคราม. แต่ละด้านสามารถขยายออกไปได้อีกหลายจุด ความสำคัญของการศึกษาสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้ถูกกำหนดโดยความจำเป็นในการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหาร สาเหตุของความพ่ายแพ้และความสำเร็จ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของรายการวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง
คงจะผิดถ้าคิดว่านักประวัติศาสตร์การทหารไม่ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2484-2488 แต่งานวิเคราะห์นี้มีลักษณะปิดไม่เหมือนกับกิจกรรมการโฆษณาชวนเชื่อ และงานในทิศทางนี้จะเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งานได้หลังจากผ่านไประยะหนึ่งเท่านั้น
ทันทีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ละประเทศที่ได้รับชัยชนะก็เริ่มทำงานเพื่อสรุปประสบการณ์ทางการทหารใหม่ที่ได้รับ แนวทางแก้ไขเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดกองทัพหลังสงครามที่จะพบกับความเป็นจริงใหม่ และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอธิบายปฏิบัติการทางทหารอย่างละเอียดและวิเคราะห์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2489-2490 คำสั่งของอเมริกาดึงดูดนายพลและเจ้าหน้าที่ชาวเยอรมันกลุ่มใหญ่ที่ถูกจับ (A. Kesselring, O. Skorzeny, H. Mantelfein และคนอื่น ๆ ) ให้ทำงานในแผนกประวัติศาสตร์การทหารของสำนักงานใหญ่ของกองทัพสหรัฐฯ หนึ่งในผู้จัดงานของนายพลชาวเยอรมันคืออดีตหัวหน้าเสนาธิการเยอรมัน F. Halder ซึ่งตั้งแต่ปี 1950 ถึง 1959 ทำงานในแผนกประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐฯ
โดยทั่วไปงานหลักของผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในประเทศส่วนใหญ่เพื่ออธิบายเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1940 จนถึงปี 1961 งานของสหภาพโซเวียตในพื้นที่นี้ก็สอดคล้องกับกรอบที่กำหนดเช่นกัน
 
1. งานของ "คณะกรรมาธิการนายพล Pokrovsky" เพื่อสำรวจนายพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพแดง
การตัดสินใจศึกษาประสบการณ์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติเกิดขึ้นในระดับรัฐระดับสูง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 1946 มีการตัดสินใจศึกษาสงครามในหลายสาขา เช่น การทหาร เทคโนโลยี การแพทย์ การศึกษา วัฒนธรรม และอื่นๆ
ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2489 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตหมายเลข 664 ว่าด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และภาพรวมของประสบการณ์การแพทย์ของสหภาพโซเวียตในช่วงมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488 ความละเอียดดังกล่าวทำให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาการแพทย์ งานดังกล่าวดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2493 และเสร็จสิ้นการรวบรวมผลงาน 35 เล่มเรื่อง "ประสบการณ์การแพทย์โซเวียตในมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488" มีงานที่น่าสนใจมากในด้านการศึกษา แต่ฉันจะวิเคราะห์ในงานอื่น
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประวัติศาสตร์การทหารของเสนาธิการทหารทั่วไป งานของแผนกนี้คือ:
– วาดคำอธิบายของมหาสงครามแห่งความรักชาติ
– คำอธิบายของปฏิบัติการส่วนบุคคลและการต่อสู้ที่น่าสนใจที่สุดจากมุมมองทางทหาร
– พัฒนาการบางหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ผลลัพธ์ประการหนึ่งของการทำงานของคณะกรรมการประวัติศาสตร์การทหารควรจะเป็น "โครงร่างเชิงกลยุทธ์โดยย่อของมหาสงครามแห่งความรักชาติ" บทความนี้ไม่เพียงแต่จะรวมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาศิลปะการทหารของสหภาพโซเวียตด้วย
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2492 เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของกระทรวงกองทัพสหภาพโซเวียตจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์การทหารหลักซึ่งรวมถึง:
– แผนกประวัติศาสตร์การทหาร
– ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยยุทธวิธีและศิลปะปฏิบัติการ
– การจัดการตามกฎหมาย
พันเอกนายพล A. Pokrovsky ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกที่สร้างขึ้นใหม่ ภายใต้การนำของเขา การรวบรวม การวิเคราะห์ และการจัดโครงสร้างข้อมูลเกี่ยวกับสงครามในอดีตเกิดขึ้น ในส่วนหนึ่งของงานนี้ การสำรวจของนายพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพแดงได้ดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น (ฉันทราบอีกครั้งว่ามีกระบวนการเดียวกันเกิดขึ้นในการศึกษาของอเมริกา - รวบรวมความทรงจำของนายพลชาวเยอรมัน) บ่อยครั้งในหมู่นักประวัติศาสตร์งานที่ดำเนินการเรียกว่า "คณะกรรมาธิการนายพล Pokrovsky" เฉพาะที่นี่เท่านั้นที่ควรค่าแก่การจดจำว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมคำอธิบายเหตุการณ์ในมหาสงครามแห่งความรักชาติ
ประเด็นที่สองที่ควรค่าแก่การพิจารณาคือในบันทึกความทรงจำทั้งนายพลชาวเยอรมันและโซเวียตมักพยายามพิสูจน์การกระทำและความล้มเหลวของตน ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ เอฟ. ฮัลเดอร์ เป็นคนแรกที่ส่งเสริมมุมมองว่าหากไม่ใช่เพราะการแทรกแซงของฮิตเลอร์ในเรื่องทางการทหาร เยอรมนีคงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
เมื่อกลับไปที่หัวข้อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติควรสังเกตว่าการคิดว่าสงครามครั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นนั้นไม่ได้รับการศึกษาในสหภาพโซเวียตนั้นไม่ถูกต้อง การศึกษาได้ดำเนินการ แต่เป็นเวลานานแล้วที่คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้
คณะกรรมาธิการของนายพล Pokrovsky ให้ความสนใจอย่างมากกับช่วงเริ่มแรกของสงคราม แต่ปัญหาการขาดเอกสารและวัสดุก็เกิดขึ้นที่นี่ ความจริงก็คือในช่วงเริ่มแรกของสงคราม เอกสารทางการทหารจำนวนมากที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินได้สูญหายไป จำเป็นต้องเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในปี พ.ศ. 2492-2493 กรมประวัติศาสตร์การทหารได้ทำการสำรวจอดีตผู้บัญชาการกองทัพแดงที่เข้าร่วมในช่วงเริ่มแรกของสงคราม คำถามถูกส่งถึงอดีตผู้บังคับบัญชาเขต กองทัพ กองพล และกองพล (ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาในเขตชายแดนตะวันตก ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484) มีการส่งจดหมายถึงผู้รับทุกคน (202 คน) เพื่อขอให้พวกเขาอธิบายเหตุการณ์ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม - มิถุนายน-กันยายน 2484
การสำรวจในช่วงแรกๆ ส่วนใหญ่ยังไม่มีคำตอบ จาก 202 คน มีเพียง 33 คนเท่านั้นที่ตอบ อีก 15 คนปฏิเสธที่จะตอบ ส่วนที่เหลืออีก 164 คนเพิกเฉยต่อจดหมายโดยสิ้นเชิง
ผู้รับคำขอที่สำคัญที่สุดคือผู้บัญชาการเขตชายแดน (ผู้บัญชาการกองทหารและหัวหน้ากองบัญชาการเขต) จากคำขอทั้ง 7 ฉบับ มีเพียง M. Purkaev อดีตเสนาธิการของเขตทหารพิเศษ Kyiv เท่านั้นที่ตอบสนองต่อผู้รับดังกล่าว อีกสองคนคือ M. Zakharov (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเขตทหารโอเดสซา) และ F. Kuznetsov (ผู้บัญชาการเขตทหารพิเศษบอลติก) ปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสนทนากับพวกเขา จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบเอกสารตามผลลัพธ์ของการสนทนานี้
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เสนาธิการทหารบกได้อนุมัติแผนงานสามปีเพื่ออธิบายมหาสงครามแห่งความรักชาติ งานหลักที่คณะกรรมการประวัติศาสตร์การทหารควรจะทำงานยังคงเป็น "โครงร่างยุทธศาสตร์โดยย่อ" (เปลี่ยนชื่อเป็น "คำอธิบายยุทธศาสตร์โดยย่อ")
เมื่อถึงต้นปี พ.ศ. 2495 ทุกคนได้รับคำตอบจากนายพลแล้ว กรมประวัติศาสตร์การทหารได้ปรับปรุงแบบสำรวจใหม่ เป็นผลให้มีการรวบรวมแบบสำรวจใหม่พร้อมคำถามสำหรับนายพลและเจ้าหน้าที่ผสมอาวุธผู้บัญชาการปืนใหญ่และผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ (ต่อมารวบรวมคำถามและส่งไปยังหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขตชายแดน) คำถามเหล่านี้ถูกส่งไปในปี 1952-1953 เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ที่ไม่ได้ส่งความทรงจำเข้ามา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2496 กรมประวัติศาสตร์การทหารได้รวบรวมบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปและการตอบกลับที่ได้รับ
การเสียชีวิตของ I. Stalin (5 มีนาคม) และกระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียตทิ้งร่องรอยไว้ในงานของคณะกรรมการประวัติศาสตร์การทหาร:
– ตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมสหภาพโซเวียตหมายเลข 316895 (1954) จำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างใหม่สำหรับเอกสารขั้นสุดท้าย - โครงร่างเชิงกลยุทธ์
– ในปี พ.ศ. 2499 (หลังการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 20 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499) มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในคณะกรรมการประวัติศาสตร์การทหาร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2499 นายพล V. Kurasov ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนก A. Pokrovsky ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าแผนก
1. A. Pokrovsky พันเอกนายพล 2. V. Kurasov Army General 3. S. Platonov พลโท
แต่ในขณะเดียวกัน งานรวบรวมความทรงจำในช่วงเริ่มต้นของสงครามยังคงดำเนินต่อไป ในปี พ.ศ. 2498-2499 คำถามถูกส่งไปยังอดีตผู้บังคับบัญชาระดับกองร้อยและกองพล (ซึ่งดำรงตำแหน่งเหล่านี้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484) ในขั้นตอนนี้ของการทำงาน มีการชี้แจงสภาพ ความพร้อมรบ และการมีส่วนร่วมในการสู้รบของหน่วยทหารขนาดเล็ก
ในปี พ.ศ. 2500-2503 สื่อที่ได้รับเกี่ยวกับสงครามได้รับการประมวลผลและดำเนินการเขียนเรียงความเชิงกลยุทธ์ ภายในปี พ.ศ. 2503 งานวิจัยหลักแล้วเสร็จ และในปี พ.ศ. 2504 การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ภายใต้ชื่อ "เรียงความเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488"
วัสดุที่รวบรวมระหว่างการสัมภาษณ์ผู้บัญชาการการรบในช่วงเริ่มต้นของสงครามไม่เพียงแต่ใช้ในการรวบรวมเรียงความเท่านั้น วัสดุดังกล่าวถูกใช้เป็นผลงานเกี่ยวกับความผิดพลาดของกองทัพแดง ดังนั้นในปี 1956 พลโท S. Platonov (หัวหน้าแผนกประวัติศาสตร์การทหาร) ได้ทำรายงานในหัวข้อ "ในบทเรียนบางส่วนจากประสบการณ์การเตรียมการสำหรับมหาสงครามแห่งความรักชาติและช่วงเริ่มต้น"
โดยทั่วไปงานของแผนกประวัติศาสตร์การทหารศึกษา:
– การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์และแนวหน้าของกองทหารโซเวียต
– วิธีการต่อสู้
– การใช้และปฏิสัมพันธ์ของกองทัพประเภทต่างๆ
– การเตรียมการและการปฏิบัติการเชิงรุก
– ประเด็นการกำหนดทิศทางการโจมตีหลัก
– ประเด็นของการบรรลุความประหลาดใจและประสิทธิผลของการปฏิบัติการทางทหาร
– ระบบความเป็นผู้นำและการมีปฏิสัมพันธ์
การเผยแพร่เอกสารการสำรวจ
หนึ่งในข้อเสนอสำหรับงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุจากการสำรวจของผู้นำทหาร พ.ศ. 2492-2499 มีการเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดบางส่วน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ในการประชุมของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์การทหารได้มีการตัดสินใจตีพิมพ์ส่วนหนึ่งของบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับช่วงเริ่มแรกของสงคราม วัสดุการสำรวจได้รับการคัดเลือกและแก้ไขเพื่อเผยแพร่ (เอกสารที่แก้ไขทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุกลางของกระทรวงกลาโหม) งานบรรณาธิการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502 แต่บันทึกความทรงจำที่เตรียมไว้ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เป็นเวลานานที่วัสดุการสำรวจถูกจำแนกประเภท บางทีด้วยการตีพิมพ์เอกสารเหล่านี้ การอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับการเริ่มต้นของสงครามคงจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีตำนานน้อยลง
เนื้อหาของ "คณะกรรมาธิการนายพล Pokrovsky" ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1989 ในวารสารประวัติศาสตร์การทหาร นิตยสารดังกล่าวตีพิมพ์คำตอบบางส่วนจากการสำรวจผู้นำทหารย้อนหลังไปถึงปี 1952-1953
งานขนาดใหญ่เกี่ยวกับสื่อการสำรวจดำเนินการโดยนักวิจัย S. Chekunov ซึ่งเตรียมและตีพิมพ์ส่วนหลักของบันทึกความทรงจำในปี 2560 ที่มีชื่อว่า “ ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งแรก วันแห่งมหาสงครามแห่งความรักชาติ” หนังสือเล่มนี้รวมบันทึกความทรงจำของผู้บัญชาการกองทัพแดง 79 คน (ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484)
S. Chekunov ชี้ให้เห็นว่าไม่พบวัสดุทั้งหมด แต่ถึงกระนั้น บันทึกความทรงจำส่วนใหญ่เกี่ยวกับช่วงเริ่มแรกของสงครามก็ได้รับการตีพิมพ์ และความทรงจำเหล่านี้เป็นแหล่งที่มีค่าที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนสงคราม ระดับความพร้อม และเดือนแรกของการสู้รบ การวิเคราะห์เอกสารเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประเมินสาเหตุบางประการของภัยพิบัติทางทหารในฤดูร้อนปี 1941 ได้
 
2. คำถามหลักห้าข้อสำหรับนายพลกองทัพแดง
ตอนนี้เรามาดูหลักฐานจากเอกสารการสำรวจของ A. Pokrovsky เกี่ยวกับช่วงเริ่มต้นของสงครามโดยตรง การศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากมายทำให้เราสามารถจินตนาการได้เต็มที่ยิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในกองทหารของเขตตะวันตกในฤดูร้อนปี 2484 เนื้อหาสำคัญดังกล่าวจะต้องรวมอยู่ในการศึกษาเกี่ยวกับช่วงเริ่มแรกของสงคราม .
แน่นอนว่าฉันไม่สามารถจัดหาวัสดุทั้งหมดได้ที่นี่ ในอนาคต ฉันวางแผนที่จะจัดระบบเนื้อหานี้ในแต่ละประเด็น เขต และกองทัพ การจัดระบบประเภทนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สามารถแสดงกระบวนการเตรียมการและการทหารที่กำลังดำเนินอยู่โดยทั่วไปที่แตกต่างกันในเขตทหารต่างๆ เท่านั้น แต่ยังจะทำให้การรับรู้ของวัสดุจำนวนมากนี้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย ฉันหยิบเอกสารจาก "วารสารประวัติศาสตร์การทหาร" และหนังสือของ S. Chekunov "ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น" (ลิงก์ไปยังสิ่งเหล่านี้ให้ไว้ด้านบน)
แล้วแผนกประวัติศาสตร์การทหารสนใจอะไร (คำถามทั้งหมดระบุไว้ท้ายเล่ม) มีแบบฟอร์มสำรวจดังต่อไปนี้ (26):
– ผู้บังคับบัญชาอาวุธผสม (อดีตผู้บัญชาการเขตทหาร กองทัพ กองพล กอง และเสนาธิการ)
– ผู้บัญชาการปืนใหญ่
- ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ
– หัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขตชายแดน
– ผู้บังคับกองพลและกองร้อย
ฉันแนะนำให้ทุกคนอ่านคำถามเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางการทหารสนใจจริงๆ และคำถามก็ค่อนข้างน่าทึ่งทำให้คุณคิดมาก ที่นี่ฉันจะพิจารณาเฉพาะคำถามกับผู้บัญชาการอาวุธผสม (26):
1. มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนรัฐไปยังกองทหารแล้ว เท่าที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดและอย่างไรโดยผู้บังคับบัญชาและสำนักงานใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนนี้?
2. กองทหารที่ปิดบังเริ่มเข้าสู่ชายแดนของรัฐตั้งแต่เวลาใดและตามคำสั่งใดและมีกี่คนที่ถูกนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ?
3. เมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมทหารให้เตรียมพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยนาซีเยอรมนีในเช้าวันที่ 22 มิถุนายน มีคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เมื่อใดและอย่างไร และกองทหารทำอะไร?
4.เหตุใดปืนใหญ่ส่วนใหญ่จึงอยู่ในศูนย์ฝึก?
5. สำนักงานใหญ่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสั่งการและควบคุมกองทหารมากน้อยเพียงใด และสิ่งนี้ส่งผลต่อการปฏิบัติการในวันแรกของสงครามมากน้อยเพียงใด?
คำขอจาก A. Pokrovsky จ่าหน้าถึงพลโท A. K. Kondratiev
กรมประวัติศาสตร์การทหารสนใจ:
– มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนของรัฐไปยังกองทหารหรือไม่?
– กองทหารที่กำบังเริ่มมาถึงชายแดนเมื่อใด?
- ได้รับคำสั่งให้เตรียมทหารให้พร้อมรบเมื่อใดและดำเนินการเมื่อใด?
มีการถามคำถามแยกต่างหากเกี่ยวกับการมีปืนใหญ่ในศูนย์ฝึกอบรม: เหตุใดจึงไม่มีปืนใหญ่ในกองทหารที่พร้อมรบ?
ที่นี่คุณสามารถสร้างการตีความที่แตกต่างกันได้ แต่คำถามอีกครั้งบ่งบอกถึงการมีแผนการป้องกันหรือแผนปกปิดที่พัฒนาโดย: เจ้าหน้าที่ทั่วไป, เขตทหาร, กองทัพ, หน่วยงาน (ทั้งหมดนี้ได้กล่าวถึงในบทที่แล้ว) ในตอนแรกกองทหารเตรียมขับไล่การโจมตีของเยอรมนีและพันธมิตร ยังไม่พบเอกสารว่ากองทัพแดงกำลังเตรียมการโจมตี ดังนั้นฉันจึงเสนอให้ดำเนินการโดยใช้เอกสารที่ทราบ ไม่ใช่ด้วยการเก็งกำไร ฉันต้องการเน้นย้ำว่าคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคำพูดของใครบางคนหรือความปรารถนา แต่ต้องพึ่งพาสารคดีที่ซับซ้อน
ตามเอกสารระบุว่ากองทัพแดงกำลังเตรียมการป้องกัน สำหรับสิ่งนี้มี:
– แผนครอบคลุมชายแดนได้รับการพัฒนา
- กองทหารจะต้องเข้ายึดพื้นที่ชายแดนที่ระบุในแผนปก
- และเตรียมพร้อมรบเต็มที่เมื่อถึงเวลาบุก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั่วไปสนใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งก่อนสงครามและคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชน
หากไม่มีแผนปกปิด กองทหารไม่ได้เคลื่อนตัวไปยังชายแดนและไม่มีการเตรียมพร้อมรบ คำถามทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทั่วไปก็ไร้ความหมาย ช่องว่างเกี่ยวกับสงครามในกรณีนี้ที่เขาพยายามจะเติมเต็มนั้นยังไม่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน เสนาธิการทั่วไปสนใจคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์จริงในกองทัพ ซึ่งตามมาจากการเตรียมการและการวางแผนก่อนสงครามทั้งหมด
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคณะกรรมาธิการของ A. Pokrovsky (เฉพาะคำถามสามข้อแรกเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาที่นี่) ฉันจะกลับไปที่คำสั่งที่อ้างถึงก่อนหน้านี้ของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนอีกครั้ง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแสดงภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น
 
3. “มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนรัฐไปยังกองทหารแล้วหรือยัง?”
ให้เราหันไปดูเอกสารการสำรวจสำหรับคำถามสองข้อแรกของเจ้าหน้าที่ทั่วไปทันที มีการนำเสนอสื่อสำหรับสามเขต: เขตทหารพิเศษบอลติก, เขตทหารพิเศษตะวันตก และเขตทหารพิเศษเคียฟ ในความเป็นจริงผู้นำทางทหารและการเมืองของสหภาพโซเวียตเองก็ถือว่าเขตเหล่านี้มีความสำคัญที่สุดโดยเพิ่มชื่อ "พิเศษ" วัสดุจะถูกจัดกลุ่มตามแต่ละอำเภอ ทำให้สามารถประเมินสภาพของอำเภอโดยรวมได้สะดวกยิ่งขึ้น
เขตทหารพิเศษบอลติก
คำถามแรก.
มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนรัฐไปยังกองทหารแล้ว เท่าที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดและอย่างไรโดยผู้บังคับบัญชาและสำนักงานใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนนี้?
พลโท ป. พี. โซเบนนิคอฟ (อดีตผู้บัญชาการกองทัพที่ 8):
ฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2484 ตำแหน่งนี้ทำให้ฉันต้องทำความคุ้นเคยกับแผนการป้องกันชายแดนรัฐก่อนจึงจะเข้าใจสถานที่และบทบาทของกองทัพในแผนโดยรวม แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการมีอยู่ของแผนดังกล่าวทั้งที่เจ้าหน้าที่ทั่วไปหรือเมื่อมาถึงริกาที่สำนักงานใหญ่ PribOVO ฉันไม่พบคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้ในเอกสารของกองบัญชาการกองทัพซึ่งตั้งอยู่ในเยลกาวา
ฉันรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่แผนดังกล่าวจะมีอยู่ในเวลานั้น (มีนาคม พ.ศ. 2484) เฉพาะในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ฉันถูกเรียกตัวพร้อมกับหัวหน้าเสนาธิการ พลตรี G. A. Larionov และสมาชิกสภาทหาร ผู้บังคับการกองพล S. I. Shabalov ไปที่สำนักงานใหญ่เขต ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก พันเอก F. I. Kuznetsov รีบแนะนำเราให้รู้จักกับแผนป้องกัน
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างเร่งรีบและอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างประหม่า ได้รับแผนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวนและศึกษา มันเป็นสมุดบันทึกที่ค่อนข้างใหญ่และหนา
หลังจากได้รับแผนประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง โดยไม่มีเวลาทำความคุ้นเคย ฉันก็ถูกเรียกไปพบพันเอก F.I. Kuznetsov ซึ่งต้อนรับฉันไว้ในห้องมืดและกำหนดการตัดสินใจต่อหน้า ส่วนหลังต้มลงไปเพื่อมุ่งความพยายามหลักไปในทิศทางของ Siauliai, Gaurage (กองพลทหารราบที่ 125 และ 90) และครอบคลุมชายแดนจากทะเลบอลติก (ปาลังกา) ที่ด้านหน้าประมาณ 80 กม. โดยมีกองพลทหารราบที่ 10 กรมทหารราบที่ 11 คณะ
กองพลยานยนต์ที่ 12 ถูกถอนออกไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของ Siauliai ในระดับที่สองของกองทัพ
บันทึกของฉันรวมทั้งบันทึกของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ถูกเอาออกไป ขณะเดียวกัน เราได้รับคำสัญญาว่าคำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและสมุดงานของเราจะถูกส่งไปยังกองบัญชาการกองทัพทันที ขออภัย เราไม่ได้รับคำสั่งซื้อใดๆ หรือแม้แต่สมุดงานของเรา
ดังนั้นจึงไม่มีการสื่อสารแผนการป้องกันไปยังกองทหาร อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ประจำการอยู่ที่ชายแดน (ที่ 10, 125 และตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2484 กองพลปืนยาวที่ 90) ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมป้อมปราการสนามที่ชายแดนในพื้นที่ของพื้นที่ที่มีป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้น (เทลชัยและเสี้ยวหลี่ไอ) และในทางปฏิบัติ มุ่งเน้นไปที่งานและพื้นที่การป้องกันของพวกเขา
พลโท V.I. Morozov (อดีตผู้บัญชาการกองทัพที่ 11):
ดังที่คุณทราบในปี 1940 การจัดระเบียบและการก่อสร้างพื้นที่ที่มีป้อมปราการเริ่มขึ้น ผู้บัญชาการกองเกี่ยวข้องกับการลาดตระเวนในพื้นที่ที่พวกเขาควรจะปฏิบัติการ
ป้อมปราการถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายต่างๆ ในเขตป้องกันของตนเอง ดังนั้นผู้บังคับกองร้อยและกองพันจึงรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมภาคพื้นดินซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยมีกองบัญชาการกองพล กองพล และกองทหาร ธีมและตัวละครของพวกเขามีต้นกำเนิดมาจากตัวเลือกที่สามารถเล่นได้สำหรับการดำเนินการในกรณีเกิดสงคราม
พลโท I.P. Shlemin (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 11):
ฉันไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าวที่ระบุภารกิจของกองทัพที่ 11 มาก่อน ในฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2484 มีการแข่งขันที่สำนักงานใหญ่เขต โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตน ดูเหมือนว่าในบทเรียนนี้จะมีการศึกษาประเด็นหลักของแผนการป้องกันชายแดนของรัฐ หลังจากนั้น แนวป้องกันก็ได้รับการศึกษาภาคพื้นดินร่วมกับผู้บัญชาการกองและกองบัญชาการของพวกเขา (กองพลทหารราบที่ 5, 33, 28) ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมได้รับการสื่อสารไปยังกองทหารแล้ว มีการลาดตระเวนพื้นที่ร่วมกับกองบัญชาการกองพลและกองทหารเพื่อเลือกแนวป้องกันและอุปกรณ์ ดูเหมือนว่าการตัดสินใจเหล่านี้จะถูกสื่อสารไปยังผู้บังคับบัญชารองและสำนักงานใหญ่ พวกเขาเตรียมการป้องกันด้วยกำลังและวิธีการของตนเอง
พันเอก นายพล M.S. Shumilov (อดีตผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 11 แห่งกองทัพที่ 8):
แผนป้องกันชายแดนของรัฐไม่ได้ถูกนำมาที่สำนักงานใหญ่แต่มาถึงฉันด้วย กองพลได้รับการวางแผนที่จะดำเนินงานแยกกันในการเติมสนามในพื้นที่เสริมใหม่ที่กำลังก่อสร้างและในแถบของส่วนหน้าที่เสนอ งานเหล่านี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อทหารเริ่มดังนั้นเห็นได้ชัดว่ามีการตัดสินใจให้กองทหารทำการป้องกันตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจูรานั่นคือบนแนวของพื้นที่เสริมที่กำลังก่อสร้างและ ในสนามเพลาะได้รับคำสั่งให้ออกจากกองทหารเพียงกองเดียว
พลตรี I. I. Fadeev (อดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 10 ของกองทัพที่ 8):
ฉันรู้แผนการป้องกันชายแดนรัฐของ SSR ลิทัวเนียในเขตของฉันและเพื่อนบ้านทางด้านซ้าย - ที่ 125 สำนักงานใหญ่ของแผนกและกองทหารจัดทำเอกสารการต่อสู้: คำสั่งคำแนะนำแผนที่ไดอะแกรม ฯลฯ หน่วยของขบวนได้รับการฝึกฝนในการยึดครองพื้นที่ป้องกันและการติดตั้งไฟจากที่ตั้งของพวกเขา
กองทหารปืนไรเฟิลได้รับการเสริมกำลังด้วยวิธีการที่ฉันจัดการ จุดสนใจหลักอยู่ที่ทิศทางของ Kretinga, Ppungi และตามแนวชายฝั่งทะเลบอลติกไปจนถึง Libaau เช่นเดียวกับ Klaipeda, Retovas มีการใช้ปืนใหญ่ทั้งหมดด้วย มีการเตรียมเอกสารและตำแหน่งการยิงหลายตำแหน่ง
ภูมิประเทศของภาคการป้องกันของทั้งแผนกได้รับการศึกษาอย่างดี แนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดในการยึดตำแหน่งป้องกันและโครงสร้างการยิงจนถึงและรวมถึงผู้บังคับหมวด ผู้บังคับบัญชาหลักและกองหนุนและป้อมสังเกตการณ์ได้รับการติดตั้งจากสำนักงานใหญ่ของแผนกไปจนถึงผู้บัญชาการกองร้อย
คำถามที่สอง
กองกำลังที่ปกปิดเริ่มเข้าสู่ชายแดนรัฐตั้งแต่เวลาใดและตามคำสั่งใดและมีกี่คนที่ถูกนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ?
พลโท ป. พี. โซเบนนิคอฟ (อดีตผู้บัญชาการกองทัพที่ 8):
เช้าวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เสนาธิการทหารบกและข้าพเจ้าได้ไปที่เขตชายแดนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงานป้องกันในพื้นที่เสริมเสี้ยวลีไอ ใกล้กับ Siauliai มีรถโดยสารคันหนึ่งมาทันฉันและหยุดไปไม่นาน พันเอกนายพล F.I. Kuznetsov (ผู้บัญชาการกองทหาร PribOVO) โผล่ออกมาจากที่นั่น F.I. Kuznetsov โทรหาฉันและแจ้งให้ฉันทราบด้วยความตื่นเต้นว่าหน่วยยานยนต์ของเยอรมันบางหน่วยกระจุกตัวอยู่ใน Suwalki เขาสั่งให้ผมถอนการจัดทัพไปยังชายแดนทันที และภายในเช้าวันที่ 19 มิถุนายน ให้วางกองบัญชาการกองทัพไว้ที่ป้อมบัญชาการ ห่างจาก Siauliai ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 12 กม.
ผู้บัญชาการกองทหารเขตตัดสินใจไปที่ Tayraga และนำกองพลปืนไรเฟิลที่ 11 ของพลตรี M.S. Shumilov เตรียมพร้อมรบที่นั่น และเขาสั่งให้ฉันไปที่ปีกขวาของกองทัพ เราได้ส่งเสนาธิการทหารบก พล.ต. G. A. Larionov กลับไปที่ Jelgava เขาได้รับมอบหมายให้นำกองบัญชาการไปยังตำแหน่งบัญชาการ
ในตอนท้ายของวัน มีคำสั่งด้วยวาจาให้รวมกองทหารไปที่ Tynitsa เมื่อเช้าวันที่ 19 มิ.ย. ผมได้ตรวจสอบความคืบหน้าของออเดอร์เป็นการส่วนตัว หน่วยของกองพลทหารราบที่ 10, 90 และ 25 ยึดครองสนามเพลาะและจุดยิงฟืนและดิน แม้ว่าโครงสร้างหลายอย่างยังไม่พร้อมสมบูรณ์ก็ตาม ในคืนวันที่ 19 มิถุนายน หน่วยของกองพลยานยนต์ที่ 12 ถูกถอนออกไปยังพื้นที่ Siauliai และในขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพก็มาถึงที่ทำการบัญชาการ
ควรสังเกตว่าไม่มีใครได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้จัดวางรูปแบบ ทุกอย่างดำเนินการตามคำสั่งปากเปล่าจากผู้บัญชาการกองทหารเขต ต่อมาเริ่มได้รับคำแนะนำที่ขัดแย้งกันทางโทรศัพท์และโทรเลขเกี่ยวกับการสร้างเครื่องตรวจจับ การขุด และอื่นๆ มันยากที่จะเข้าใจพวกเขา พวกเขาถูกยกเลิก ยืนยันอีกครั้ง และยกเลิก ในคืนวันที่ 22 มิถุนายน ฉันได้รับคำสั่งเป็นการส่วนตัวจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่เขต พลโท ป. เอส. เคลนอฟ ให้ถอนทหารออกจากชายแดน โดยทั่วไปแล้วรู้สึกกระวนกระวายใจและกลัว "สงครามที่เร้าใจ" อย่างมากและเป็นผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในการกระทำ
พลโท V.I. Morozov (อดีตผู้บัญชาการกองทัพที่ 11):
ตามคำสั่งปากเปล่าของผู้บังคับบัญชากองกำลังในเขต กองทัพบกที่ 11 ได้เคลื่อนพลไปยังแนวป้องกันที่เตรียมไว้ สิ่งนี้ทำภายใต้หน้ากากของการปรับปรุงป้อมปราการสนาม
ที่ชายแดนมีกองทหารหนึ่งกองจากแต่ละฝ่ายเสริมด้วยกองพันปืนใหญ่ตามกฎ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน กองทหารบางกองก็ถูกแทนที่ด้วยกองทหารอื่น
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 หน่วยงานต่างๆ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการในพื้นที่ของตน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
พลโท I.P. Shlemin (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 11):
ฉันจำคำสั่งถอนทหารไปยังชายแดนรัฐไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเนื่องจากกองพลปืนไรเฟิลที่ 28 และ 33 อยู่ใกล้กันและกองพลที่ 5 อยู่ในค่าย (ห่างจากชายแดน 30-35 กม.)
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน กองทหารราบที่ 23 จาก Dvinsk รวมตัวกันภายใต้ข้ออ้างว่าจะไปค่ายสนามในภูมิภาค Kovno
ในเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน ผู้บัญชาการหน่วยชายแดนหันไปที่กองบัญชาการกองทัพเพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับผู้ก่อวินาศกรรมที่เจาะเข้าไปในดินแดนลิทัวเนีย ในเรื่องนี้มีการตัดสินใจว่าภายใต้หน้ากากของการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีหน่วยงานต่างๆจะเข้ารับตำแหน่งป้องกันในภาคของตนและมอบกระสุนให้กับนักสู้ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการกองทหารเขตได้รับคำสั่งให้นำตัวออกไปและ จัดส่งไปยังคลังสินค้าของแผนก
ดังนั้นภายในวันที่ 20 มิถุนายน กองพลปืนไรเฟิลสามกองจึงเข้ารับตำแหน่งป้องกันโดยมีหน้าที่รักษาตำแหน่งไว้อย่างมั่นคงในกรณีที่ศัตรูโจมตี
พันเอก นายพล M.S. Shumilov (อดีตผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 11 แห่งกองทัพที่ 8):
กองทหารเริ่มเข้าประจำตำแหน่งป้องกันตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ข้าพเจ้าออกคำสั่งเฉพาะผู้บังคับกองพลทหารราบที่ 125 และกองพลเท่านั้น หน่วยอื่นๆ ยังได้รับคำสั่งด้วยวาจาผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานของกองทัพบก กองบัญชาการกองพลได้รับแจ้งเรื่องนี้ สั่งห้ามแจกกระสุน ได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงอุปกรณ์วิศวกรรมการป้องกันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เมื่อตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น ฉันจึงสั่งให้แจกจ่ายกระสุนปืนและกระสุนปืนให้กับหน่วยและเริ่มการขุดในบางพื้นที่
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน สมาชิกสภาทหารของเขต (ผู้บังคับการกองพล P.A. Dibrova) อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของคณะ ซึ่งสั่งยึดกระสุนผ่านเสนาธิการ ฉันขอให้กองบัญชาการกองทัพบกออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
พลตรี I. I. Fadeev (อดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 10 ของกองทัพที่ 8):
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 10 พลตรี I.F. Nikolaev ให้จัดแผนกให้พร้อมรบ ทุกหน่วยถูกถอนออกทันทีไปยังพื้นที่ป้องกันและยึดบังเกอร์และตำแหน่งการยิงปืนใหญ่ ในตอนเช้า ผู้บังคับกองทหาร กองพัน และกองร้อยในพื้นที่ได้ชี้แจงภารกิจการรบตามแผนที่พัฒนาไว้ก่อนหน้านี้ และนำพวกเขาไปยังผู้บังคับหมวดและหน่วย
เพื่อปกปิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ชายแดน จึงได้มีการดำเนินงานป้องกันตามปกติ และบุคลากรบางส่วนก็ปลอมตัวอยู่ในโครงสร้างป้องกัน โดยเตรียมพร้อมรบอย่างเต็มที่
พันเอก S. M. Firsov (อดีตหัวหน้ากองทหารวิศวกรรมของกองทัพที่ 11):
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน หัวหน้าแผนกและผู้อำนวยการกองทัพได้รวมตัวกันพร้อมกับพลตรีไอ.พี. ชเลมิน เสนาธิการ ซึ่งประกาศว่าพวกเขาจะออกจากตำแหน่งบัญชาการในคืนนั้น เราได้รับคำเตือนว่างานนี้จัดขึ้นในวงจรการฝึกอบรม
พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้นำหน่วยวิศวกรรมมาเตรียมพร้อมรบ อย่างไรก็ตาม คำสั่งไม่ได้คัดค้านพื้นที่เหมืองแร่บริเวณชายแดนรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่าตัวผมเองจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านี้ เริ่มงาน. อย่างไรก็ตาม วันรุ่งขึ้น ผมถูกเรียกตัวไปพบเสนาธิการทหารบก ซึ่งผมคุ้นเคยกับโทรเลขจากเขตนั้น “ ผู้บัญชาการกองทหารเขต” กล่าว“ ดึงความสนใจของผู้บัญชาการกองทัพที่ 11 ไปยังการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตของหัวหน้ากองทหารวิศวกรรมกองทัพบกร้อยโท Firsov ซึ่งแสดงตัวในการถอดถอนกองพันทหารช่างสองกอง จากงานป้องกันและมอบหมายงานทำเหมืองที่ชายแดน ผู้บัญชาการเขตตำหนิพันโท Firsov และสั่งให้ส่งกองพันคืน และงดเว้นการทำเหมืองแร่”
พันเอกนายพลแห่งกองกำลังรถถัง P. P. Poluboyarov (อดีตหัวหน้ากองกำลังหุ้มเกราะของ PribOVO):
วันที่ 16 มิถุนายน เวลา 23.00 น. ผู้บัญชาการกองพลยานยนต์ที่ 12 ได้รับคำสั่งให้เตรียมหน่วยให้พร้อมรบ ผู้บัญชาการกองพล พล.ต. N.M. Shestopalov ได้รับแจ้งเรื่องนี้เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน เมื่อเขามาถึงจากกองยานยนต์ที่ 202 ซึ่งเขากำลังตรวจสอบความพร้อมในการระดมพล
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้บัญชาการกองพลได้ยกรูปขบวนและหน่วยในการเตรียมพร้อมรบ และสั่งให้ถอนกำลังไปยังพื้นที่ที่วางแผนไว้ ซึ่งดำเนินการแล้วในระหว่างวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่เขต กองพลยานยนต์ที่ 3 (ผู้บัญชาการพลตรีแห่งกองกำลังรถถัง A.V. Kurkin) ก็เตรียมพร้อมในการรบซึ่งรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่ระบุในเวลาเดียวกัน
1. P. P. Sobennikov ผู้บัญชาการกองทัพที่ 8 2. V. I. Morozov ผู้บัญชาการกองทัพที่ 11 3. M. S. Shumilov ผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 11 4. P. P. Poluboyarov ผู้บัญชาการกองกำลังหุ้มเกราะอัตโนมัติของ PribOVO
ความคิดเห็น.
โดยทั่วไป แผนการป้องกันสำหรับการปิดชายแดนใน PribOVO ได้รับการสื่อสารบางส่วนไปยังผู้บังคับบัญชา แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่นำเสนอเป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยทหารอย่างน้อย "มุ่งเน้นในพื้นที่การป้องกัน" ดำเนินการลาดตระเวน มีการเตรียมป้อมปราการภาคสนามบางส่วนและมีการเตรียมมาตรการป้องกันในการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง
แม่ทัพทุกคนกำลังพูดถึงการรุกเข้าสู่ชายแดนในวันที่ 18-20 มิถุนายน นอกจากนี้คำตอบยังมีคำว่า “การนำความแตกแยก/การจัดขบวนเตรียมพร้อมรบ” ฉันจะพูดถึงระดับความพร้อมรบของกองทัพแดงในย่อหน้าถัดไป (นี่เป็นสิ่งสำคัญ!) สำหรับตอนนี้ให้เราจำไว้ว่าผู้บัญชาการ PribOVO มีลักษณะอย่างไรในการรุกเข้าสู่ชายแดน นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตคำสั่งของสำนักงานใหญ่ PribOVO (20):
เพื่อให้แน่ใจว่าการยึดครองตำแหน่งอย่างรวดเร็วทั้งในเบื้องหน้าและ (ใน) โซนป้องกันหลัก หน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องพร้อมรบอย่างสมบูรณ์
ทุกหน่วยในส่วนหน้าและในเขตป้องกันหลักจะต้อง “พร้อมรบอย่างเต็มที่” ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน
โดยทั่วไปตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน กองทัพและแผนกต่างๆ ของ PribOVO เริ่มเคลื่อนพลและเข้ายึดพื้นที่ป้องกันที่กำหนดในแผนครอบคลุม ส่วนหนึ่งดำเนินการผ่านคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คำสั่งให้กองพลยานยนต์ที่ 12 เตรียมความพร้อมรบและย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนด (15) แต่คำสั่งส่วนใหญ่สำหรับความก้าวหน้าและการจัดกำลังทหารในแนวป้องกันนั้นสั่งโดยผู้บัญชาการของ PribOVO F. Kuznetsov ขอเน้นย้ำว่า ผบ.เขต นำทัพมาเตรียมรบเป็นการส่วนตัว
ถ้าเขาทำเช่นนี้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็ถือเป็นการยั่วยุได้ และการทำเช่นนี้ก่อนปฏิบัติการทางทหารหมายถึงการเตรียมกองทัพให้พร้อมสำหรับการทำสงคราม
ในการสู้รบในเวลาต่อมา F. Kuznetsov ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้บัญชาการทหารที่ดี แต่เมื่อถึงวันที่ 22 มิถุนายน กองกำลังระดับเขตก็ได้รับการยกขึ้นซึ่งไม่อนุญาตให้ชาวเยอรมันโจมตีกองทหารที่หลับใหล
ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลใจไปทุกที่ มีการออกคำสั่งและยกเลิก (เช่น พื้นที่เหมืองแร่บริเวณชายแดน):
… รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างมากทั่วทุกแห่ง มีความกลัวว่าจะ “ก่อให้เกิดสงคราม” และผลที่ตามมาคือการกระทำที่ไม่สอดคล้องกันจึงเกิดขึ้น
เขตทหารพิเศษตะวันตก
คำถามแรก.
มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนรัฐไปยังกองทหารแล้ว เท่าที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดและอย่างไรโดยผู้บังคับบัญชาและสำนักงานใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนนี้?
พล.ต.ไอ. เลียปิน (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 10):
เมื่อได้รับคำสั่งเขตเพื่อป้องกันชายแดนของรัฐในเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ผู้บัญชาการทหารบก พลตรี K. D. Golubev ได้ทำการตัดสินใจ กองพลปืนไรเฟิลที่ 1 พร้อมด้วยหน่วยของกองปืนไรเฟิลที่ 8 ปกป้องส่วนหนึ่งของชายแดนรัฐจากแนวแบ่งเขตทางด้านขวาไปยังแม่น้ำ Narev ใกล้ Novogrudok กองพลทหารราบที่ 2 พร้อมด้วยกองทหารเสริมหนึ่งหน่วย คอยดูแลทางแยกกับเพื่อนบ้านทางด้านขวา โดยผลักดันไปยังแนว Losevo (15 กม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Osovets) กองกำลังที่เหลือของกองพลทหารราบที่ 2 จะอยู่ในระดับที่สองและปกป้องป้อมปราการ Osowiec ด้วยป้อมปราการ Ganendz กองพลปืนไรเฟิลที่ 5 ซึ่งเสริมกำลังด้วยกองทหารปืนใหญ่สองกอง ได้รับคำสั่งให้ครอบคลุมแนวป้องกันที่เหลือของกองทัพตั้งแต่ Novogrudok ถึง Zuzel โดยมีทั้งสองกองพลอยู่ในระดับแรก
ดังนั้น โซนป้องกันของกองทัพที่ 10 (กว้าง 145 กม.) จึงถูกปกคลุมในระดับแรกด้วยกองปืนไรเฟิลเพียงสามกอง และบนภูมิประเทศที่กองทหารศัตรูทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ในทุกทิศทาง ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ผู้บัญชาการกองพลและกองไม่สามารถสร้างกองหนุนได้ ผู้บัญชาการทหารบกไม่มีสิทธิ์ใช้กองหนุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเบื้องบน ดังนั้นระบบป้องกันชายแดนของรัฐทั้งหมดจึงไม่เสถียรโดยไม่มีการซ้อมรบและยานพาหนะตามแผนจากส่วนลึกและแนวหน้า
เราได้แก้ไขแผนการป้องกันชายแดนของรัฐปี 1941 ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงเริ่มต้นของสงคราม แต่เราไม่เคยเสร็จสิ้นเลย ฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการปฏิบัติงานของเขตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่มินสค์ สั่งให้พัฒนาแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม และส่งเพื่อขออนุมัติไปยังสำนักงานใหญ่ของ ZapOVO เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ฉันรายงานว่า “แผนพร้อมแล้ว ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการกองทหารเขตจึงจะเริ่มพัฒนาเอกสารการบริหารได้” แต่การโทรไม่เคยมาถึงก่อนเริ่มสงคราม นอกจากนี้รายงานล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม [แสดงให้เห็นว่า] มีการจัดฝึกอบรมในกองทัพจำนวนมาก เช่น การทัศนศึกษา การฝึกอบรมระเบียบวิธีสำหรับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเข้ามาพัฒนาเอกสารผู้บริหารเกี่ยวกับรัฐได้ แผนป้องกันชายแดน
อย่างไรก็ตาม คำสั่งทั้งหมดของสำนักงานใหญ่ ZapOVO มุ่งเป้าไปที่การสร้างบรรยากาศที่พึงพอใจในใจของผู้ใต้บังคับบัญชา “ปี่” ที่ได้รับอนุมัติจากแผนป้องกันชายแดนของรัฐที่เราพัฒนาขึ้น ในด้านหนึ่ง การเตรียมการที่ชัดเจนของศัตรูสำหรับการดำเนินการขั้นเด็ดขาด ซึ่งเราได้รับแจ้งในรายละเอียดผ่านหน่วยข่าวกรอง ในทางกลับกัน ทำให้เราสับสนอย่างสิ้นเชิง และทำให้เราไม่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
พันเอก แอล.เอ็ม. แซนดาลอฟ (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 4):
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 คำสั่งของกองทัพที่ 4 ได้รับคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ของ Zapovovo ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาแผนเพื่อให้ครอบคลุมการระดมพลการรวมกลุ่มและการจัดวางกำลังทหารในทิศทางเบรสต์ โดยระบุว่า "เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหาร อาณาเขตทั้งหมดของเขตจึงถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่กำบังของกองทัพ..." ตามคำสั่งของเขต ได้มีการพัฒนาแผนการปกปิดของกองทัพ จากการประเมินควรสังเกตว่าสอดคล้องกับคำสั่งของเขตซึ่งโดยพื้นฐานแล้วประเด็นหลักทั้งหมดได้รับการตัดสินใจแล้วสำหรับกองทัพ - ระบุกองกำลังที่จัดสรรสำหรับพื้นที่กำบังสถานที่ที่มีสมาธิอยู่ที่ การแจ้งเตือนการต่อสู้กำหนดเวลาสำหรับความพร้อมของกองทหารงานและลำดับการดำเนินการ และด้วยเหตุนี้ข้อผิดพลาดในการตัดสินใจของคำสั่งเขตเพื่อปกปิดจึงถูกโอนไปยังแผนกองทัพโดยอัตโนมัติ
ข้อเสียเปรียบหลักของแผนเขตและกองทัพคือความไม่เป็นจริง ยังไม่มีกองกำลังส่วนสำคัญที่จัดเตรียมไว้เพื่อปกปิดภารกิจ ตัวอย่างเช่น กองทัพที่ 13 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สร้างพื้นที่กำบังระหว่างกองทัพที่ 10 และ 4 และกองพลยานยนต์ที่ 14 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่ 4 อยู่ในกระบวนการจัดตั้ง การมาถึงของการก่อตัวบางส่วนในพื้นที่ใหม่ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางทหารถูกกำหนดไว้ในเวลาที่พวกเขาไม่มีเวลามีส่วนร่วมในการแก้ไขภารกิจที่กำบัง (กองทหารราบที่ 100 โดยมีกำหนดเส้นตายในการมาถึงที่ M-3) การวางแผนการรวมตัวของกองทหารไปยังชายแดนดังกล่าวถึงวาระที่จะล้มเหลวล่วงหน้า และมันก็เกิดขึ้น ฝ่ายไม่ได้มาถึงโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่ 4 ไม่ว่าจะในวันที่สามของสงครามหรือหลังจากนั้น
พันเอก V.S. Popov (อดีตผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 28 แห่งกองทัพที่ 4):
ฉันไม่ได้แจ้งแผนป้องกันชายแดนของรัฐในฐานะผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 28 ให้ฉันทราบ
พลตรี M. A. Zashibalov (อดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 86 ของกองทัพที่ 10):
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 โซนป้องกันของแผนกซึ่งเราเริ่มสร้างในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2483 ได้รับการติดตั้ง ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ผมและเสนาธิการถูกเรียกตัวไปที่กองบัญชาการกองทัพที่ 10 ที่นั่น เสนาธิการ พล.ต. L.I. Lapin แจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของผู้บัญชาการในการสร้างและจัดเตรียมแนวป้องกันกองพลใหม่ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการลาดตระเวนพื้นที่กองทหารและพื้นที่ป้องกันกองพัน ตำแหน่งการยิงปืนใหญ่ ป้อมบังคับบัญชาและสังเกตการณ์
แผนงานการป้องกันได้รับการอนุมัติแล้ว จากการตัดสินใจที่ฉันทำ สำนักงานใหญ่ของแผนกได้พัฒนาคำสั่งและตารางปฏิสัมพันธ์ที่วางแผนไว้สำหรับดำเนินการรบป้องกันในโซนใหม่
แผนได้รับการพัฒนาสำหรับทุกหน่วยของแผนกเพื่อแจ้งเตือนการสู้รบ [พวกเขา] ถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยของผู้บังคับบัญชาในซองปิดผนึก อนุญาตให้ชันสูตรพลิกศพตามสัญญาณที่กำหนด
ผู้บัญชาการกองทหารปืนไรเฟิลและปืนใหญ่ กองพันและกองพลแต่ละกองรู้งานและด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาวิธีแก้ปัญหาและคำสั่งการต่อสู้เพื่อปกป้องชายแดนของรัฐ
พันเอก S.I. Gurov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 49 ของกองทัพที่ 4):
ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ผมกับแม่ทัพกองถูกเรียกตัวไปที่กองบัญชาการกองทัพที่ 4 ในที่สุดก็มีการตัดสินใจ มีการร่างแผนและมีการเขียนคำสั่งการต่อสู้สำหรับหน่วยต่างๆ เพื่อปกป้องภาคส่วน เอกสารทั้งหมดใส่ในซองปิดผนึกผนึกกองบัญชาการกองทัพบกแล้วนำไปที่กองบัญชาการกองซึ่งเก็บอยู่ในตู้นิรภัยของฉันพร้อมกับ “ซองแดง”
เราไม่สามารถสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับฝ่ายโดยคำนึงถึงไฟในพื้นที่ที่มีป้อมปราการได้ เนื่องจากสำนักงานใหญ่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนี้ โดยอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสำนักงานใหญ่ของ ZapOVO ห้ามมิให้ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้
พันเอก A. S. Kislitsyn (อดีตเสนาธิการกองพลรถถังที่ 22 ของกองพลยานยนต์ที่ 14):
ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2484 ผู้บัญชาการกองพล ตัวฉันเอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสื่อสาร ถูกเรียกตัวไปที่กองบัญชาการกองทัพที่ 4 (โกบริน)
ภายใน 2-3 วัน เราได้จัดทำแผนยกระดับกองการเตือนภัยการต่อสู้ ซึ่งรวมถึงเอกสารต่างๆ เช่น คำสั่งให้เดินทัพไปยังพื้นที่กักกัน แผนผังการสื่อสารทางวิทยุและโทรศัพท์ และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประจำกองในกรณีเกิดการสู้รบ เตือน. ไม่มีแผนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่าย
ห้ามมิให้ทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาของเอกสารที่พัฒนาขึ้นแม้แต่ผู้บัญชาการกองทหารและหน่วยกองพลโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเสาสังเกตการณ์และจุดบังคับบัญชาในพื้นที่ที่ขบวนรถรวมศูนย์ แม้ว่าปัญหานี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาโดยผู้ให้สัญญาณก็ตาม
คำถามที่สอง
กองกำลังที่ปกปิดเริ่มเข้าสู่ชายแดนรัฐตั้งแต่เวลาใดและตามคำสั่งใดและมีกี่คนที่ถูกนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ?
พล.ต.ล.ลาปิน (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 10):
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่กี่วันก่อนเริ่มสงคราม สำนักงานใหญ่เขตเริ่มจัดตำแหน่งบัญชาการ ผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO ตระหนักถึงจังหวะเวลาของการระบาดของสงครามที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขาไม่ได้เรียกร้องให้เราดำเนินการใดๆ
ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ เราสามารถเตรียมตำแหน่งบัญชาการภาคสนามเพียงสองแห่งได้อย่างอิสระ (ในป่า 18 กม. ทางตะวันตกของเบียลีสตอค ระหว่างสถานี Zhednya และ Valily) และยังย้ายสำนักงานใหญ่ของกองพลปืนไรเฟิล: ที่ 1 ถึง Viziu ที่ 5 ถึงซัมโบรฟ
ที่ชายแดนรัฐในเขตกองทัพมีกองพันและกองพลมากถึง 70 กอง รวมจำนวนคน 40,000 คนทำงานป้องกัน กระจัดกระจายไปตามแนวหน้า 150 กม. และลึกมาก ไม่ว่าจะไม่มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเลย พวกมันไม่สามารถเป็นตัวแทนของกำลังที่แท้จริงในการป้องกันชายแดนรัฐได้ ในทางตรงกันข้ามบุคลากรของกองพันทหารช่างและปืนไรเฟิลในการโจมตีครั้งแรกของเครื่องบินข้าศึกโดยไม่มีการสนับสนุนอาวุธและปืนใหญ่เริ่มถอยกลับไปทางทิศตะวันออกสร้างความตื่นตระหนกในด้านหลัง
และอาจมีปฏิกิริยาอื่นใดอีกเช่นในหมู่บุคลากรของกองพลรถถังที่ 25 และ 31 ของกองพลยานยนต์ที่ 13 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของสงครามมีรถถังฝึกหลายคัน แต่ละคันมากถึง 7,000 คนไม่มีอาวุธโดยสิ้นเชิง .
พลตรี B. A. Fomin (อดีตรองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ZapOVO):
ฝ่ายต่างๆ เริ่มเคลื่อนกำลังไปยังพื้นที่ชายแดนตามลำดับการเดินทัพในเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ปืนใหญ่กลและคลังสินค้าของนิวซีแลนด์ถูกขนส่งโดยทางรถไฟ รูปแบบต่อไปนี้ถูกย้าย: กองปืนไรเฟิลที่ 85 - พื้นที่ทางตะวันตกของ Grodno, กองพลปืนไรเฟิลที่ 21 - จาก Vitebsk ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของ Lida, กองปืนไรเฟิลที่ 49 และ 113 - ทางตะวันตกของ Belovezhskaya Pushcha, ที่ 75 - จาก Mozyr ถึงเขต Malority, 42 - จาก Bereza-Kartuzskaya ถึง Brest และขึ้นไปทางเหนือ
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน คำสั่งของกองพลปืนไรเฟิลที่ 47 ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายทางรถไฟไปยังพื้นที่ Obuz-Lesny ภายในวันที่ 21-23 มิถุนายน ในเวลาเดียวกันกองพลปืนไรเฟิลที่ 55 (Slutsk), 121st (Bobruisk), กองพลปืนไรเฟิลที่ 143 (Gomel) ดำเนินการที่นั่นในเดือนมีนาคมรวมและกองพลปืนไรเฟิลที่ 50 จาก Vitebsk ไปยังภูมิภาค Gainovka
ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ ห้ามมิให้กองทหารเข้ารับตำแหน่งป้องกันในเขตของตนตามแนวชายแดนรัฐ
เมื่อเริ่มการโจมตีทางอากาศ (เวลา 03.50 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน) และการโจมตีด้วยปืนใหญ่ (เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน) ศัตรูสามารถหันหลังกลับและรับการป้องกันชายแดนของรัฐ: ในกองทัพที่ 3 - การควบคุมกรมทหารราบที่ 4 กองทหารราบที่ 27 และ 56 ในวันที่ 10 - ควบคุม 1 และ 5 sk, 2, 8, 13 และ 86 sd; ในดิวิชั่นปืนไรเฟิลที่ 4 - 6 และ 75 ในกระบวนการก้าวหน้าพวกเขาถูกโจมตี: ในกองทัพที่ 3 - กองทหารราบที่ 85 ในกองทัพที่ 4 - กองทหารราบที่ 42
พลโท G.V. Revunenkov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 37 ของกองทัพที่ 3):
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฉันผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 1 พล. ต. Rubtsov และผู้บัญชาการกองพันพันเอก A. E. Chekharin ถูกเรียกตัวไปที่สำนักงานใหญ่เขต เราได้รับแจ้งว่ากองพลทหารราบที่ 37 จะต้องออกเดินทางไปยังค่ายสนามลิดา แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนกำลังใหม่เกิดขึ้นในแง่ของการจัดกำลังทหารที่ชายแดนของรัฐ พวกเขาได้รับคำสั่งให้นำทุกสิ่งติดตัวไปตลอดชีวิตในค่าย
กองทหารสองกองออกเดินทางจาก Lepel ตามลำดับและบางส่วนของกองทหาร Vitebsk ถูกส่งทางรถไฟ ระดับถูกวาดขึ้นบนหลักการของความสะดวกในการขนส่ง ดังนั้นกองบัญชาการกองพลจึงตามมาโดยไม่มีกองพันสื่อสาร และกระสุนก็อยู่ในระดับสุดท้าย
เราเรียนรู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของสงครามเมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายนที่สถานี Bogdanow จากสุนทรพจน์ของ V. M. Molotov ในเวลานั้นหน่วยของแผนกยังคงเดินหน้าต่อไป ไม่มีการติดต่อกับพวกเขา ทั้งผู้บังคับบัญชาและสำนักงานใหญ่ก็ไม่ทราบถึงสถานการณ์
1. L. M. Sandalov เสนาธิการกองทัพที่ 4 2. A. S. Kislitsyn เสนาธิการกองพลรถถังที่ 22 3. M. S. Zashibalov ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 86 4. G. V. Revunenkov เสนาธิการ 37 กองทหารราบที่ 1
ความคิดเห็น.
ประการแรก เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้บังคับบัญชากองทัพและเสนาธิการชี้ไปที่การร่างและปรับแผนความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ผู้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งระบุว่าพื้นที่ป้องกันสำหรับหน่วยของตนได้รับการชี้แจง (กองทัพที่ 10: กองทหารราบที่ 86 (ม. ซาชิบาลอฟ), กองทัพที่ 4: กองทหารราบที่ 49 (ส. กูรอฟ))
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ZapOVO ก็เหมือนกับเขตอื่นๆ ได้ดำเนินการตามคำสั่งให้ย้ายแผนกที่อยู่ลึกเข้าไปใกล้กับชายแดนที่กำหนดโดยแผนปกปิด แต่ไม่ใช่ทุกหน่วยที่สามารถไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ได้ (จุดเริ่มต้นของสงครามพบพวกเขาบนถนนโดยไม่มีข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ ZapOVO V. Klimovskikh ออกคำสั่งให้จัดกำลังแผนกต่างๆ จนถึงเริ่มสงครามในวันที่ 21 มิถุนายน
ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาคนเดียวที่ระบุว่าควรเตรียมหน่วยให้พร้อมรบ ในเรื่องนี้ สถานการณ์ใน ZapOVO แตกต่างอย่างมากจาก PribOVO ซึ่งกองทหารส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในภาคของตนตามแผนปกปิด
กองบัญชาการเขตได้จัดตั้งกองบัญชาการภายในไม่กี่วัน แต่ไม่มีคำสั่งดังกล่าวในกองทัพที่ 10 นอกจากนี้ กองบัญชาการที่มีอยู่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น สำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 10 ได้จัดตำแหน่งบัญชาการสองแห่งอย่างเป็นอิสระ
เขตทหารพิเศษเคียฟ
คำถามแรก.
มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนรัฐไปยังกองทหารแล้ว เท่าที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดและอย่างไรโดยผู้บังคับบัญชาและสำนักงานใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนนี้?
พล.อ. M. A. Purkaev (อดีตเสนาธิการของเขตทหารพิเศษเคียฟ):
ได้มีการสื่อสารแผนป้องกันชายแดนของรัฐไปยังกองทหารแล้ว การพัฒนาดังกล่าวดำเนินการในเดือนเมษายนโดยเสนาธิการเขต แผนกปฏิบัติการ และผู้บังคับบัญชากองทัพและกลุ่มปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ในช่วงสิบวันแรกของเดือนพฤษภาคม แผนกองทัพได้รับการอนุมัติจากสภาทหารเขตและโอนไปยังกองบัญชาการกองทัพ แผนของกองทัพบกตามเอกสารการบริหารได้รับการพัฒนาก่อนการก่อตัว
ผู้บังคับบัญชาและเสนาธิการของพวกเขาคุ้นเคยกับเอกสารการจัดขบวนที่กองบัญชาการกองทัพบก หลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกโอนไปยังเสนาธิการเพื่อเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทจนถึงประมาณวันที่ 1 มิถุนายน
กองบัญชาการและกองบัญชาการทุกหน่วยมีแผนเตือนภัย แผนการป้องกันชายแดนรัฐให้ดำเนินการโดยโทรเลขจากสภาทหารประจำเขต (พร้อมลายเซ็น 3 ลายเซ็น) ข้าพเจ้าได้กล่าวกับผู้บังคับบัญชากองทัพบกและผู้บังคับบัญชากองทหารม้า (ผู้บัญชาการกองพลที่ 5) กองทหารม้า พลตรี F.V. Kamkov) ในรูปแบบและหน่วย แผนปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตามโทรเลขแบบมีเงื่อนไขจากสภาทหารของกองทัพและผู้บังคับบัญชากองทหารม้าที่ประกาศสัญญาณเตือนภัย
พลเอก I. Kh. Bagramyan (อดีตหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ KOVO):
ได้มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนของรัฐไปยังกองทหาร เท่าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กองทหารที่ให้ความคุ้มครองโดยตรง...มีแผนและเอกสารโดยละเอียดจนถึงและรวมถึงกรมทหาร; กองกำลังที่เหลือของเขต (กองปืนไรเฟิลห้ากอง, กองยานยนต์เจ็ดกองที่ยังไม่เสร็จสิ้นการสร้างและหน่วยเสริม) มีซองปิดผนึกพร้อมคำสั่งการต่อสู้และคำแนะนำทั้งหมดสำหรับการสนับสนุนการต่อสู้ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายเก็บไว้ในตู้นิรภัยของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของการก่อตัว
แผนการใช้งานและเอกสารประกอบในรายละเอียดทั้งหมดได้รับการพัฒนาที่สำนักงานใหญ่เขตสำหรับกองกำลังและแผนกเท่านั้น ผู้ดำเนินการสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาได้จากเอกสารที่อยู่ในซองปิดผนึกหลังจากเปิดซองแล้วเท่านั้น
พลตรี 3. 3. Rogozny (อดีตเสนาธิการของกองพลปืนไรเฟิลที่ 1 ของกองทัพที่ 5):
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 กองบัญชาการกองทัพที่ 5 ได้จัดทำแผนปิดพรมแดนรัฐ ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเขาที่กองบัญชาการกองทัพโดย: ผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 15, พันเอก I. I. Fedyuninsky, ตัวฉันเองและผู้บัญชาการกอง: พลตรี G. I. Sherstyuk, พันเอก M. P. Timoshenko (ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 45 และ 62 ตามลำดับ) . กองบัญชาการกองพลและกองไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการป้องกัน แต่พวกเขารู้ภารกิจและแผนการป้องกันส่วนตัว... กองพลลาดตระเวนลาดตระเวนแนวป้องกัน กำหนดรูปแบบการรบ ร่างโครงร่างองค์กรควบคุมการรบ... ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ทหารได้รับการสื่อสารกับพวกเขาโดยตรงภาคพื้นดินและการตัดสินใจที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการกองพล
พลตรี G.I. Sherstyuk (อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 45 ของกองทัพที่ 5):
แผนการป้องกันชายแดนของรัฐจากกองบัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 15 และกองทัพที่ 5 ไม่เคยแจ้งให้ผมทราบในฐานะผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 45 และปฏิบัติการรบของกองพล [I] ที่นำไปใช้ตาม แผนการบ่งชี้ที่พัฒนาโดยฉันและเสนาธิการพันเอกชูมาคอฟและนำเสนอให้กับผู้บัญชาการหน่วยกองพันและกองพล
พันเอก P. Novikov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 62 ของกองทัพที่ 5):
สำหรับฉันดูเหมือนว่าไม่มีแผนการแบ่งแยกในการป้องกันชายแดนของรัฐ แต่แผนการแบ่งแยกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ แผนกนี้มีเพียงแถบประมาณด้านหน้าและเชิงลึกเท่านั้น ดังนั้นในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 ฉันรวมทั้งเสนาธิการของแผนกปืนไรเฟิลที่ 87 และ 45 จึงถูกเรียกตัวไปที่สำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 5 ซึ่งพวกเราในแผนกปฏิบัติการได้รับแผนที่และทำสารสกัดจากแผนกองทัพเป็นการส่วนตัว เพื่อเตรียมลายทางของเราในแง่วิศวกรรม
พลตรี P.I. Abramidze (อดีตผู้บัญชาการกองปืนไรเฟิลภูเขาที่ 72 แห่งกองทัพที่ 26):
ก่อนการโจมตีของนาซีเยอรมนีในสหภาพโซเวียต ฉันและผู้บัญชาการหน่วยไม่ทราบแผนการระดมพล (MP-41) แต่หลังจากเปิดแล้ว ทุกคนก็เชื่อมั่นว่างานป้องกันที่ชายแดนรัฐและการฝึกซ้อมที่โพสต์บัญชาการภาคพื้นดิน เป็นไปตามแผนทั่วไปของ KOVO ที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ทั่วไป
พล.ต.พี.วี. เชอร์นุส (อดีตเสนาธิการกองพลปืนไรเฟิลภูเขาที่ 72 แห่งกองทัพบกที่ 26):
แผนการป้องกันชายแดนของรัฐได้รับการสื่อสารไปยังหน่วยของแผนกโดยคำสั่งของกองพลปืนไรเฟิลที่ 8 อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ถูกรวบรวมตามการจัดระเบียบของแผนกปืนไรเฟิลภูเขา แต่เป็นแผนกปืนไรเฟิล ความจริงก็คือในฤดูใบไม้ผลิปี 2484 แผนกเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหน้าที่ของแผนกปืนไรเฟิลภูเขา แต่เมื่อถึงวันที่ 22 มิถุนายน แผนกก็ยังไม่เสร็จสิ้นกิจกรรมเหล่านี้
พล. ต. S. F. Gorokhov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 99 ของกองทัพที่ 26):
แผนป้องกันชายแดนของรัฐได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2484 ที่สำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 26 ในซองปิดผนึกและไม่ได้ดำเนินการร่วมกับเรา แต่ก่อนที่จะนำเสนอ ผู้บัญชาการกองทัพบก พลโท F.Ya. Kostenko บอกกับผมเป็นการส่วนตัวและผู้บัญชาการกองพล พันเอก N.I. Dementyev เส้นแบ่งเขตของส่วนการป้องกันของขบวนและกองทหาร ตำแหน่งของกองบัญชาการและหน่วยสังเกตการณ์ และตำแหน่งการยิงปืนใหญ่ นอกจากนี้ คำสั่งพิเศษยังสั่งให้ฝ่ายเตรียมส่วนหน้าของพื้นที่เสริมกำลัง Przemysl และขุดสนามเพลาะในบริเวณของตน
สำนักงานใหญ่ของกองพลและกองชายแดนได้พัฒนาแผนการปิดชายแดนรัฐตามสองทางเลือก - ในกรณีที่เกิดการก่อวินาศกรรมและสงครามที่อาจเกิดขึ้น
คำถามที่สอง
กองกำลังที่ปกปิดเริ่มเข้าสู่ชายแดนรัฐตั้งแต่เวลาใดและตามคำสั่งใดและมีกี่คนที่ถูกนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ?
พล.อ. Purkaev (อดีตเสนาธิการของ KOVO):
เมื่อวันที่ 13 หรือ 14 มิถุนายน เขาได้ยื่นข้อเสนอให้ถอนกองปืนไรเฟิลไปยังแนวของพื้นที่เสริมวลาดิมีร์-โวลิน ซึ่งไม่มีอาวุธในโครงสร้างป้องกัน สภาทหารเขตยอมรับข้อพิจารณาเหล่านี้และให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้บัญชาการกองทัพที่ 5
อย่างไรก็ตาม เช้าวันรุ่งขึ้น พันเอก ส.ส. เคอร์โปนอส ต่อหน้าสมาชิกสภาทหารกล่าวหาว่าข้าพเจ้าต้องการก่อให้เกิดสงคราม ทันทีจากสำนักงานของฉัน ฉันโทรหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปและรายงานการตัดสินใจ G.K. Zhukov สั่งให้ถอนทหารไปยังแนว UR โดยปฏิบัติตามมาตรการอำพราง
พลเอก I. Kh. Bagramyan (อดีตหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ KOVO):
กองทหารที่ปกปิดประจำการอยู่ตรงใกล้ชายแดน และเริ่มเคลื่อนกำลังพร้อมกับการระบาดของสงคราม การเข้าสู่ตำแหน่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าของพวกเขาถูกห้ามโดยเจ้าหน้าที่ทั่วไป
กองหนุนปฏิบัติการย้ายออกจากพื้นที่ประจำการ: กองพลปืนไรเฟิล - ห้าวันก่อนเริ่มสงคราม แต่ไม่มีเวลาออกไป กองยานยนต์ - 22 มิถุนายน
พันเอก P. A. Novichkov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 62 ของกองทัพที่ 5):
ตามคำสั่งจากกองบัญชาการกองทัพ หน่วยต่างๆ ของแผนกได้ออกเดินทางจากค่าย Kivertsy ในคืนวันที่ 16 มิถุนายน หลังจากเดินขบวนสองคืนในเช้าวันที่ 18 มิถุนายนพวกเขาก็มาถึงเขตป้องกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ครอบครองแนวป้องกัน แต่กระจุกตัวอยู่ในป่าและการตั้งถิ่นฐานใกล้ ๆ การกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากของการย้ายไปยังสถานที่ใหม่ การฝึกการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นที่นี่
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ผู้บัญชาการหน่วยได้ทำการลาดตระเวนพื้นที่ป้องกัน แต่ทั้งหมดนี้ทำด้วยความไม่แน่นอน ไม่คิดว่าสงครามจะปะทุขึ้นในไม่ช้า เราไม่เชื่อว่าเราจะสู้ และเราเอาทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับการสู้รบ เป็นผลให้พวกเขาบรรทุกรถยนต์และการขนส่งม้ามากเกินไปด้วยทรัพย์สินส่วนเกิน
พลตรี P.I. Abramidze (อดีตผู้บัญชาการกองปืนไรเฟิลภูเขาที่ 72 แห่งกองทัพที่ 26):
กองทหารปืนไรเฟิลสองกอง (กองทหารปืนไรเฟิลที่ 187 และ 14) ของแผนกตั้งอยู่ใกล้ชายแดนรัฐตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2483
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฉันได้รับข้อความเข้ารหัสต่อไปนี้จากเจ้าหน้าที่ทั่วไป: “ หน่วยและหน่วยทั้งหมดของขบวนของคุณที่ตั้งอยู่บนชายแดนนั้นจะต้องถูกถอนออกไปหลายกิโลเมตรนั่นคือไปยังแนวตำแหน่งที่เตรียมไว้ อย่าตอบสนองต่อการยั่วยุใด ๆ จากหน่วยเยอรมันจนกว่าจะละเมิดเขตแดนของรัฐ ทุกหน่วยของแผนกจะต้องเตรียมพร้อมรบ ให้ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484”
ตามเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้าแจ้งทางโทรเลขว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว รายงานดังกล่าวเข้าร่วมโดยผู้บัญชาการกองทัพที่ 26 พลโท F. Ya. Kostenko ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นการยากที่จะบอกว่าด้วยเหตุผลใดที่ไม่อนุญาตให้ยึดครองตำแหน่งป้องกัน แต่ศัตรูใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม
พล. ต. S. F. Gorokhov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 99 ของกองทัพที่ 26):
ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ ไม่มีคำสั่งให้หน่วยต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ป้องกัน มีเพียงกองทหารปืนใหญ่ตามคำสั่งของผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 18 พลตรี M.G. Snegov เท่านั้นที่ถูกย้ายเข้าไปในป่าใกล้กับตำแหน่งการยิงที่วางแผนไว้ ในช่วงเวลาที่สงครามปะทุขึ้น เขาได้ออกคำสั่งที่ขัดแย้งกัน: กองทหารปืนไรเฟิลควรเข้ารับตำแหน่งป้องกัน และกองทหารปืนใหญ่ไม่ควรเปิดฉากยิงจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม แม้ว่าเราจะเรียกร้องอย่างยืนกราน แต่จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน ไม่อนุญาตให้ใช้ปืนใหญ่
พลตรี N.P. Ivanov (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 6):
ในช่วงเวลาของการโจมตีอย่างกะทันหันของศัตรู ปืนใหญ่ พลปืนกล และทหารช่างก็รวมตัวกัน ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมต่อจึงกระจัดกระจายในองค์กร กองทหารบางส่วนตั้งอยู่ในค่าย โดยมีอาวุธและยุทโธปกรณ์สำรองอยู่ที่จุดประจำการถาวร
ตามคำสั่งของผู้บัญชาการเขตทหารพิเศษเคียฟ ห้ามมิให้หน่วยที่ครอบคลุมเคลื่อนตัวไปยังชายแดน
พลตรี A. M. Baranov (อดีตเสนาธิการกองพลปืนไรเฟิลที่ 17):
การเข้ามาของหน่วยต่างๆ ไปยังชายแดนของรัฐเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนภายใต้หน้ากากของการจัดค่ายเคลื่อนที่ หลังตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ป้องกัน แต่ละหน่วยจะอยู่ในเต็นท์และจัดการเรียนการสอนตามแผน ในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งการป้องกันได้รับการปรับปรุงในแง่วิศวกรรม กระสุนถูกจัดเตรียมเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากร
พลตรี F. N. Smekhotvorov (อดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 135 ของกองทัพที่ 5):
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 กองทหารราบที่ 135 ออกเดินทางจากพื้นที่ฐานทัพถาวร (Ostrog, Dubno, Kremenets) และภายในสิ้นวันที่ 22 มิถุนายน ฉันมาถึง Kivertsy (10-12 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Lutsk) เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการ การฝึกค่ายตามคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบก
ไม่มีคำสั่งให้นำหน่วยของขบวนเข้าสู่ความพร้อมรบก่อนเริ่มการสู้รบและเมื่อเช้าวันที่ 22 มิถุนายน ฝ่ายถูกยิงด้วยปืนกลจากทางอากาศในเดือนมีนาคม กองบัญชาการกองทัพบกได้รับคำแนะนำ: “ อย่ายอมจำนนต่อการยั่วยุอย่ายิงเครื่องบิน”
คำสั่งให้นำหน่วยต่างๆ เข้าสู่ความพร้อมรบและดำเนินการตามแผนการระดมพลได้รับเฉพาะในเช้าวันที่ 23 มิถุนายน เมื่อพวกเขาอยู่ใน Kivertsy...
พันเอก N. L. Loginov (อดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 139 ของกองทัพที่ 6):
กองนี้ประจำการอยู่ที่เมือง Chertkov และการตั้งถิ่นฐานโดยรอบ ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม กองพันปืนไรเฟิลสี่กองพันและกองทหารปืนใหญ่สองหน่วยกำลังก่อสร้างการป้องกันที่อยู่ห่างจากเชอร์นิฟซีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 20-25 กม. กองพันวิศวกรและกองร้อยทหารของแผนกอยู่ห่างจากลวอฟไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 20-25 กม. และกองพันปืนไรเฟิลหนึ่งกองพันรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของเขตใน เทอร์โนพิล.
ในเช้าวันที่ 17 มิถุนายน ฉันได้รับโทรเลขรหัสจากผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 37: “ ในการฝึกซ้อมของกองพล หน่วยงานต่างๆ ควรมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่เปเรมีชลียานี ซึ่งพวกเขาจะออกเดินทางในเช้าวันที่ 18 มิถุนายนตาม เส้นทาง: Chertkovo, Buchach, Gadich, Rohatyn” ตามคำขอของฉันที่จะรวบรวมหน่วยและหน่วยของแผนกเพื่อดำเนินงานนี้ พวกเขาตอบว่า: "ไปฝึกซ้อมกับบุคลากรที่มีอยู่ เราไม่อนุญาตให้ถอดกองพันออกจากงานและการรักษาความปลอดภัย"
ดังนั้นกองพลซึ่งประกอบด้วยกองพันปืนไรเฟิล 4 กองพัน กองพันปืนใหญ่ 3 กอง และกองกำลังพิเศษ จึงเข้ามาในพื้นที่ฝึก
1. I.X. Bagramyan หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ KOVO 2. S. F. Gorokhov เสนาธิการกองทหารราบที่ 99 3. G. I. Sherstyuk ผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 45 4. F. N. Smekhotvorov ผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 135
ความคิดเห็น.
กองบัญชาการกองทัพทราบเกี่ยวกับแผนการป้องกันชายแดนและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (พวกเขากำลังทำงานในพื้นที่ป้องกันของตนเอง) ผู้บัญชาการกองพลและกองพลได้รับพัสดุที่เหมาะสม (เปิดตามคำแนะนำพิเศษ)
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการกองพลยังมุ่งเน้นไปที่เขตการป้องกันของตนอีกด้วย ผู้เขียนบันทึกความทรงจำจำนวนหนึ่งระบุว่าพวกเขาได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ป้องกันและจุดยิง พวกเขาผลิต: “สารสกัดจากแผนกองทัพสำหรับการเตรียมวงดนตรีในแง่วิศวกรรม” สิ่งนี้ใช้กับดิวิชั่นที่ครอบคลุมชายแดนโดยตรงเป็นหลัก ผู้บัญชาการหลายหน่วยที่ประจำการอยู่ในส่วนลึกของดินแดนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแผนและการกระทำของพวกเขา
ในบันทึกความทรงจำของเขา K. Rokossovsky (อดีตผู้บัญชาการกองพลยานยนต์ที่ 9 ของ KOVO) เขียนว่าผู้บังคับบัญชาเขตไม่ได้แจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับแผนการปกปิดและการดำเนินการของกองพลยานยนต์ที่ 9 K. Rokossovsky ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มสงครามในบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน จากการโทรตามปกติไปยังสำนักงานใหญ่เขต
ผู้บัญชาการบางคนจาก KOVO ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มสงครามในวันที่ 23 มิถุนายนเท่านั้น นั่นคือแม้หลังจากการโจมตี หน่วยทหารบางหน่วยก็ไม่ทราบเรื่องนี้ ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกแจ้งเตือน สถานการณ์นี้ยอมรับได้แค่ไหน? อย่างน้อยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าทุกเขตได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่ 22 มิถุนายน ให้ "เตรียมพร้อมรบเต็มที่" (16)
เอกสารการสำรวจแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันในเขต ข้าพเจ้าอยากจะทราบเป็นพิเศษว่าในแต่ละผู้บัญชาการเขตจะพูดคุยโดยเฉพาะเกี่ยวกับแผนการป้องกันหรือแผนปกปิด (หากพวกเขารู้แผนใดๆ เลย) การวางแผนครอบคลุมเขตแดนของอำเภอเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เพื่อเตรียมกำลังทหารสำหรับการโจมตี จำเป็นต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน (มีการวางแผนการดำเนินการของหน่วยทหารแต่ละหน่วย) เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการวางแผนที่จำเป็น คุณต้องอ่านแผน Barbarossa ในหอจดหมายเหตุของโซเวียตและรัสเซีย ไม่พบแม้แต่โครงร่างของแผนดังกล่าวสำหรับเขต กองทัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการรุกขนาดใหญ่จนถึงระดับลึก หากพบแผนดังกล่าวฉันมั่นใจว่าจะมีการเผยแพร่อย่างแน่นอน (ค่าคอมมิชชั่นของ A. Yakovlev จะไม่พลาดสิ่งนี้) ท้ายที่สุดพวกเขาพบร่างบันทึกของ A. Vasilevsky เกี่ยวกับการโจมตีเชิงป้องกันต่อกองทหารเยอรมันที่เตรียมการ (2)
จนถึงขณะนี้ ในบรรดาเอกสารทั้งหมด มีเพียงแผนการที่แก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับการครอบคลุม (การป้องกัน) ชายแดน (พัฒนาไปจนถึงกองทหารและกองพัน) เท่านั้นที่ทราบ นั่นคือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ทั่วไปผ่านทางแผนกประวัติศาสตร์การทหารถามโดยเฉพาะเกี่ยวกับแผนการป้องกัน ว่าพวกเขาได้สื่อสารไปยังกองทหารแล้วหรือไม่
 
4. “ได้รับคำสั่งให้เตรียมกำลังทหารเมื่อใด?”
คำถามที่สามคือกรมประวัติศาสตร์การทหารถามว่าเมื่อใดได้รับคำสั่งให้เตรียมทหารให้พร้อมรบ ในความเป็นจริงคณะกรรมการประวัติศาสตร์การทหารมีความสนใจในระดับความพร้อมของกองกำลังในการปฏิบัติการทางทหาร
กองทหารอยู่ที่ไหน: ในช่วงฤดูหนาว ตามปกติ หรือประจำการในตำแหน่งที่บรรจุกระสุนเต็ม มันเป็นสิ่งสำคัญ ทำไม
ประการแรก กองทัพไหนโจมตีได้สะดวกกว่ากัน? เป็นไปได้มากว่าเป็นคนที่ไม่ได้ประจำการและไม่ได้เตรียมที่จะต่อสู้กลับ แต่กำลังนอนหลับอย่างสงบในค่ายทหาร ในกรณีนี้ หน่วยทหารจะสูญเสียโครงสร้างองค์กรอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายในเวลาอันสั้น ความสำคัญของการนำกองทหารเข้าสู่การเตรียมพร้อมรบอย่างทันท่วงทีนั้นชัดเจน ในเวลาเดียวกันกองทหารอาจไม่มีเวลาเข้ายึดครองป้อมปราการ แต่พวกเขาก็พร้อมสำหรับการปฏิบัติการรบ (จัดระบบติดอาวุธและติดตั้งทุกสิ่งที่จำเป็น)
ประการที่สอง กองทัพไม่สามารถอยู่ในสภาพพร้อมรบเต็มรูปแบบได้เป็นเวลานาน สามารถนำเข้าสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อโจมตีหรือขับไล่การรุกราน แต่การอยู่ในสถานะรอเป็นเวลานานก็เต็มไปด้วยความพร้อมรบที่ลดลง
ในช่วงก่อนสงคราม กองทัพแดงและกองทัพเรือมีระบบความพร้อมรบดังต่อไปนี้
ประการแรก สำหรับกองทัพแดง ความพร้อมรบมีสองระดับ: คงที่และเต็มที่ ประการที่สอง มีระบบเตือนการต่อสู้มีสองเวอร์ชัน ตัวเลือกการแจ้งเตือนการต่อสู้หมายเลข 1 - โดยไม่ต้องปล่อยอุปกรณ์ทั้งหมดและตัวเลือกหมายเลข 2 - โดยมีทางออกอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกซ้อม “ทดสอบความพร้อมรบและเพิ่มความสอดคล้องกันของหน่วย”
กำหนดระยะเวลาความพร้อมสำหรับหน่วยในพื้นที่ชุมนุมดังนี้ หน่วยปืนไรเฟิล ปืนใหญ่ และทหารม้า 2 ชั่วโมงในฤดูร้อน 3 ชั่วโมงในฤดูหนาว หน่วยยานยนต์และรถถังในฤดูร้อน 2 ชั่วโมงในฤดูหนาว 4 ชั่วโมง นั่นคือการเพิ่มหน่วยจากไตรมาสฤดูหนาวและการถอนตัวไปยังจุดใหม่ใกล้กับชายแดน (ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่ป้องกันของหน่วยเหล่านี้) พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขาหมายถึงการแจ้งเตือนการต่อสู้หมายเลข 2
สำหรับกองทัพเรือมีความพร้อมสามระดับ: ลำดับที่ 3 – ความพร้อมปกติ ความพร้อมรบรายวันอยู่ระหว่างดำเนินการ; ลำดับที่ 2 – มีการเติมวัสดุสำรองที่จำเป็น มีการกำหนดหน้าที่เพิ่มเติม ลดจำนวนพนักงานลง หมายเลข 1 - อาวุธมีความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มที่ เรือพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการต่อสู้
ตามคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนที่ส่งไปยังเขตตะวันตกในช่วงกลางเดือนมิถุนายน (11-13 มิถุนายนพวกเขาเริ่มมาถึงเขตต่างๆ) จำเป็นต้องถอนการแบ่งส่วนลึกออกจากเขตฤดูหนาวไปยังจุดพักแรมใหม่ใน ตามแผนความคุ้มครอง (ประเด็นนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับ ZapOVO) นำทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการต่อสู้ติดตัวไปด้วย จากคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนหมายเลข 504205 สำหรับ KOVO (12):
เพื่อเพิ่มความพร้อมรบของกำลังทหารของเขต ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 กองพลลึกและผู้อำนวยการกองพลที่มีหน่วยทหารควรถูกย้ายใกล้กับชายแดนรัฐไปยังค่ายใหม่...
การเดินขบวนควรดำเนินการในระหว่างการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในเวลากลางคืน
พร้อมกับกองทหาร ถอนเสบียงดับเพลิง เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถขนส่งได้ทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันช่วงฤดูหนาว ให้ปล่อยเจ้าหน้าที่ทหารตามจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการรณรงค์เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ
อย่าเอาครอบครัว.
คำสั่งลงวันที่ 13 มิถุนายนส่งถึง ZapOVO (24):
เพื่อเพิ่มความพร้อมรบของกองทหารในเขต กองปืนไรเฟิลลึกและหน่วยบังคับบัญชาของกองทหารราบและหน่วยทหารทั้งหมดควรถูกนำไปยังค่ายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ตามแผนปก (คำสั่ง NCO หมายเลข 503859/SS/OV ).
นั่นคือการถอนตัวของดิวิชั่นลึกใกล้กับชายแดนในเวลาเดียวกันกับการเพิ่มหน่วยในการเตือนการต่อสู้ - ตัวเลือกหมายเลข 2 (พร้อมการถอนออกทั้งหมด) ฉันขออธิบายว่าการถอนหน่วยจากการเตือนภัยการต่อสู้หมายเลข 2 หมายความว่าอย่างไร จากบันทึกความทรงจำของ V. Simvolokov (อดีตเสนาธิการของกองพลปืนไรเฟิลที่ 49) เกี่ยวกับคำสั่งที่ได้รับในกลางเดือนมิถุนายน:
คำสั่งดังกล่าวระบุว่ากองทหารควรย้ายไปยังที่ตั้งค่ายในพื้นที่เชิร์ตคอฟ กุสยาติน (คำสั่ง KOVO เลขที่ A1/00231 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2484) ผมหันไปหาผู้บัญชาการเขต พลเอก Purkaev โดยมีคำถามเพื่ออธิบายความหมายของคำสั่ง เขาตอบผมว่า ไม่สามารถบอกอะไรได้อีก ผมจึงขออนุญาตติดต่อกับ ผบ.เขต พันเอก นายพลสหายคีร์ปานอส เขาอนุญาต
ผู้บัญชาการเขตบอกฉันว่าแต่ละระดับจะต้องพร้อมที่จะเข้าสู่การต่อสู้หลังจากนั้นฉันสามารถรายงานต่อผู้บัญชาการกองพลนายพลคาร์ปิลอฟได้อย่างชัดเจน (ดังในเอกสารที่ถูกต้องคือคอร์นิลอฟ) ว่ากองทหารจะไม่ไปที่ที่ตั้งค่าย แต่ต้องพร้อมสำหรับการปฏิบัติการรบ และกองพลได้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของนิวซีแลนด์ กระสุนและกระสุนซึ่งแจกจ่ายให้กับหน่วยและหน่วยย่อย แต่ไม่ได้มอบให้กับพวกเขา 38
นั่นคือหน่วยที่ยกและส่งไปยังสถานที่จัดกำลังใหม่จะต้องพร้อมสำหรับปฏิบัติการรบ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้บัญชาการกองทัพและแผนกของหน่วย PribOVO พูดถึงการถอนหน่วยไปยังจุดที่กำหนดระบุในขณะเดียวกันก็นำกองทหารเพื่อเตรียมพร้อมรบ นี่เป็นหัวข้อทั่วไปในเอกสารการสำรวจสำหรับเขตนี้
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ผู้บังคับการประชาชนแห่งกองทัพเรือ เอ็น. คุซเนตซอฟ ได้นำกองเรือเข้าต่อสู้กับความพร้อมหมายเลข 2 และในคืนวันที่ 21-22 มิถุนายน เพื่อต่อสู้กับความพร้อมหมายเลข 1 (สูงสุดในระบบนั้น)
แต่ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการในช่วงวันที่ 18-21 มิ.ย. ในคืนวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เขตได้รับคำสั่งจากกองบังคับการกลาโหมประชาชนหมายเลข 1 ซึ่ง (16):
ฉันกำลังส่งคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนเพื่อดำเนินการทันที:
1. ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2484 การโจมตีอย่างประหลาดใจของชาวเยอรมันในแนวหน้าของ LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO นั้นเป็นไปได้ การโจมตีอาจเริ่มต้นด้วยการกระทำที่ยั่วยุ
2. หน้าที่ของกองทหารของเราคือไม่ยอมแพ้ต่อการกระทำยั่วยุใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง
ในเวลาเดียวกันกองทหารของเขตทหารเลนินกราด, บอลติก, ตะวันตก, เคียฟและโอเดสซาควรเตรียมพร้อมรบอย่างเต็มที่เพื่อพบกับการโจมตีที่น่าประหลาดใจจากชาวเยอรมันหรือพันธมิตรของพวกเขา
ฉันสั่ง:
ก) ในคืนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 แอบยึดจุดยิงในพื้นที่ที่มีป้อมปราการบริเวณชายแดนรัฐ
b) ก่อนรุ่งสางของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ให้กระจายการบินทั้งหมด รวมถึงการบินทหาร ไปยังสนามบินสนาม พรางพรางอย่างระมัดระวัง
c) ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ กองทหารต่างแยกย้ายกันไปและพรางตัวไว้
d) นำการป้องกันทางอากาศมาเพื่อเตรียมพร้อมรบโดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เตรียมมาตรการทั้งหมดเพื่อทำให้เมืองและสิ่งของมืดลง
จ) ห้ามดำเนินกิจกรรมอื่นใดโดยไม่ได้รับคำสั่งพิเศษ
1. N. Kuznetsov ผู้บังคับการตำรวจของกองทัพเรือ 2. V. Simvolokov เสนาธิการของกองพลปืนไรเฟิลที่ 49 3. F. Kuznetsov ผู้บัญชาการกองทหาร PribOVO
ที่นี่ได้รับคำสั่งให้ยึดครอง "จุดยิงในพื้นที่ที่มีป้อมปราการ" ก่อนหน้านี้ห้ามมิให้ยึดครองส่วนหน้าและป้อมปราการชายแดนโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีคำสั่งพิเศษ นั่นคือกองกำลังของเขตซึ่งได้รับการปลุกระดมในการรบหมายเลข 2 แล้วสามารถเข้ายึดป้อมปราการตามแนวชายแดนได้อย่างรวดเร็วและพบกับศัตรูด้วยอาวุธครบมือ (ตามบรรทัดฐาน SD ได้เข้าร่วมและเตรียมพร้อมรบในปี 45 นาที). คำสั่งนี้ถูกส่งไปยัง LVO, PribOVO, KOVO, OdVO และสำเนาถูกส่งไปยังกองทัพเรือ
เกิดอะไรขึ้นในอำเภอ?
เขตทหารพิเศษบอลติก
สถานะของกองกำลัง PribOVO ได้แสดงให้เห็นแล้วผ่านสื่อการสำรวจ ที่นั่นการถอนทหารมาพร้อมกับความพร้อมรบ คุณสามารถเพิ่มบันทึกความทรงจำของ P. Afanasyev (อดีตหัวหน้าแผนกที่ 1 ของกองทหารวิศวกรรม PribOVO):
ความจริงที่ว่าพวกเขามาถึงจุดตรวจไม่ทำการฝึกซ้อม แต่โดยคาดว่าจะทำสงครามกับเยอรมันได้นั้นชัดเจนสำหรับทุกคน แต่ไม่ว่าสงครามจะเริ่มขึ้นจริงหรือว่าทุกอย่างจะ จำกัด เฉพาะการต่อสู้ชายแดนส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่ ชัดเจน.
ผู้คนต่างรีบเร่งด้วยความไม่แน่นอนและความคาดหวังอันเจ็บปวดเป็นเวลาสามวันเต็ม
ดังสนั่นทั้งหมด อุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์และถูกนำเข้าสู่รูปแบบที่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นเวลานาน ความยุ่งยากในองค์กรลดลง และมีเพียงความตึงเครียดของความคาดหวังเท่านั้นที่รู้สึกได้ในอารมณ์
การสื่อสารกับกองทัพและริกาทำงานอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเงียบสงบ “คุณเป็นยังไงบ้าง นั่งอยู่หรือเปล่า” มีคนถามเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองทัพบกทางโทรศัพท์ “แล้วเราก็นั่ง” หรือพวกเขาโทรหาริกาเพื่อขอให้มาที่อพาร์ทเมนต์แล้วหยิบผ้าเช็ดตัวหรือแปรงสีฟันที่ลืมไว้
โดยทั่วไปแล้วทุกอย่างจะเหมือนกับระหว่างการเดินทางฝึกซ้อม ทุกหน่วยงานได้เตรียมการและรอการมาถึงของผู้บริหารที่จะเข้ามาทำให้เกมดำเนินไปแต่สำหรับตอนนี้กลับมีความเกียจคร้านและน่าเบื่อหน่าย 39
“เป็นเวลาสามวันเต็ม” ผู้คนต่าง “รอคอยอย่างเจ็บปวด” ดูคำตอบของผู้บังคับบัญชา PribOVO สำหรับคำถามที่สองอีกครั้ง (เนื้อหาในตารางด้านบน) ตั้งแต่วันที่ 18-19 มิถุนายน กองทหารของเขตได้รับการเตรียมพร้อมรบและถอนกำลังไปยังพื้นที่ป้องกันที่ระบุ มีการทำเหมืองในบางสถานที่ 21 มิถุนายน, 20 มิถุนายน, 19 มิถุนายน - กองทหารเตรียมพร้อมรบเป็นเวลาสามวัน ที่จริงแล้วสิ่งนี้สามารถเห็นได้จากคำสั่งและคำสั่งของ PribOVO (15, 19, 20)
นอกจากนี้ตามคำสั่งของ F. Kuznetsov เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน (เวลา 14:30 น.) เริ่มใช้การปิดไฟในเขต (29):
เริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม จะมีการดับไฟในกองทหารรักษาการณ์และที่ตั้งกองทหาร จัดให้มียานพาหนะที่มีอุปกรณ์ดับไฟ จัดระเบียบการควบคุมคุณภาพของการปิดไฟอย่างระมัดระวัง ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานะของการพรางทหารและเทคนิคการตรวจตราทางอากาศ
F. Kuznetsov ออกคำสั่งดังกล่าวบนพื้นฐานอะไร?
นอกจากนี้ยังมี "สิ่งแปลกประหลาด" ใน PribOVO นอกจากการนำกองทหารเข้าสู่ความพร้อมรบแล้ว ยังพบช่วงเวลาตรงกันข้าม โดยเฉพาะประมาณวันที่ 20 มิถุนายน คณะกรรมาธิการจากสำนักงานใหญ่เขตเดินทางมาถึงกองทหารปืนใหญ่หนักของกองพลปืนไรเฟิลที่ 16 ของกองทัพที่ 11 นายพลที่เป็นผู้นำได้สั่งให้ถอดสถานที่ท่องเที่ยวออกจากปืนและส่งมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตในเมืองริกาซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วย 300 กิโลเมตรไปตรวจสอบ และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาไปที่เคานาสในวันหยุดเพื่อเยี่ยมครอบครัวของพวกเขา .
แต่โดยทั่วไปแล้ว กองกำลังของเขตได้รับการแจ้งเตือนและเข้ายึดพื้นที่ป้องกันของตน สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย E. Manstein ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชากองพลยานยนต์ที่ 56 ของกลุ่มรถถังที่ 4 ซึ่งรุกคืบไปในรัฐบอลติก:
ความประทับใจทั่วไปจากศัตรูคือการที่เขาอยู่ในแนวหน้าไม่แปลกใจกับการรุกของเรา แต่คำสั่งของโซเวียตไม่นับ - หรือยังไม่นับเขาจึงไม่สามารถดึงกองกำลังขนาดใหญ่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในการกำจัดของเขา
ในตอนแรก กองทหารของเราที่ตรงชายแดนเผชิญกับการต่อต้านที่อ่อนแอ เห็นได้ชัดว่ามาจากด่านทหารของศัตรู แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็หยุดอยู่หน้าพื้นที่ที่มีป้อมปราการ ซึ่งถูกเอาชนะได้หลังจากที่กองพลยานเกราะที่ 8 บุกทะลวงตำแหน่งศัตรูทางตอนเหนือของเมเมล (ไคลเปดา) ในตอนเที่ยงเท่านั้น 41
จากบันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารเยอรมัน F. Halder (คำอธิบาย: นี่มาจากฝั่ง PribOVO):
20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรู: ความเอาใจใส่ที่เพิ่มขึ้นของชาวรัสเซียถูกสังเกตเห็นในบางพื้นที่ ศัตรูเข้ายึดตำแหน่งหน้าแนวหน้ากองทัพบกที่ 8) 42
จากการประเมินความเข้มข้นของกองทหารล้าหลังซึ่งถูกเปิดเผยระหว่างการสู้รบ E. Manstein สังเกตระดับลึกของขบวนการทหารโซเวียต:
กลุ่มกองทัพของ Voroshilov ซึ่งต่อต้านกลุ่มกองทัพภาคเหนือของเรามีกองพลเพียง 7 กองพลที่ชายแดน แม้ว่าจะรวมกองพลทหารราบ 29 กองพล ยานพิฆาตรถถัง 2 คัน และเครื่องจักร 6 คันก็ตาม กองพลน้อย (อ้างอิงจาก von Tippelskirch) ตั้งอยู่ด้านหลังใกล้กับ Siauliai, Kovno (Kaunas) และ Vilna (Vilnius) และส่วนหนึ่งอยู่ในภูมิภาค Pskov-Opochka (ดังนั้นบนแนวสตาลิน)
กองทัพโซเวียตทั้งสองกลุ่ม (ทิโมเชนโกและบูเดียนนี) ก็ได้รับตำแหน่งที่ลึกล้ำเช่นกัน แม้ว่าในกลุ่มพวกเขาหน่วยที่ปฏิบัติการในเขตชายแดนจะแข็งแกร่งกว่ามากก็ตาม 43
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับมาตรการทางทหารที่ดำเนินการในเขตตะวันตกของสหภาพโซเวียตตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ทั่วไป (พฤษภาคม 2484) เดือนพฤษภาคมครอบคลุมถึงแผนการจัดระดับตำแหน่งเชิงลึกจนถึงป้อมปราการบนชายแดนเก่า (แนวสตาลิน) ซึ่งนายพลชาวเยอรมันตั้งข้อสังเกตไว้
เขตทหารพิเศษตะวันตก
ZapOVO ได้รับคำสั่งหมายเลข 1 จากคณะกรรมาธิการประชาชน เมื่อเวลา 13:45 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน ในกองทัพของเขตถูกส่งเมื่อเวลา 2:25-2:35 น. (16)
ตามคำตอบของ D. Pavlov (ผู้บัญชาการของ ZapOVO) ในระหว่างการสอบสวนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 เห็นได้ชัดว่าเขาได้นำกองทหารเข้าสู่ความพร้อมรบและแจ้งให้ผู้บัญชาการทุกคนทราบ การบินก็ได้รับการแจ้งเตือนและแยกย้ายกันไป (18):
ฉันยังเสนอให้ผู้บังคับบัญชาวางกองทหารให้อยู่ในสภาพการต่อสู้และยึดครองโครงสร้างประเภทการต่อสู้ทั้งหมดและแม้แต่คอนกรีตเสริมเหล็กที่ยังไม่เสร็จ
ตามคำสั่งของฉันนี้ Kuznetsov ตอบว่าตามคำแนะนำที่ฉันเคยให้ไปก่อนหน้านี้เขาแจกจ่ายคาร์ทริดจ์ให้กับกองทหารและตอนนี้เริ่มเข้ายึดครองโครงสร้างแล้ว
Golubev ผู้บัญชาการกองทัพที่ 10 รายงานว่าหลังจบสงคราม กองบัญชาการกองพลของเขาถูกทิ้งให้นำกองกำลังไปยังสถานที่ที่พวกเขาควรจะเป็นไปตามแผน ฉันเตือน Golubev ให้รักษากองกำลังของเขาให้พร้อมรบอย่างเต็มที่และรอคำสั่งเพิ่มเติมของฉัน
โครอบคอฟ ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 รายงานว่า กองกำลังของเขาพร้อมออกรบแล้ว เขาสัญญาว่าจะตรวจสอบความพร้อมรบของกองทหารรักษาการณ์เบรสต์ ในเรื่องนี้ฉันชี้ให้ Korobkov ว่ากองทหารควรอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นไปตามแผนและเสนอแนะให้พวกเขาเริ่มดำเนินการตามคำสั่งของฉันทันที
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเขต Kopec และรอง Tayursky ของเขาซึ่งมาที่สำนักงานใหญ่เขตของฉันรายงานกับฉันว่าการบินได้เตรียมพร้อมในการรบเต็มรูปแบบและแยกย้ายกันไปที่สนามบินตามคำสั่งของ NKO
1. D. Pavlov ผู้บัญชาการ ZapOVO 2. K. Golubev ผู้บัญชาการกองทัพที่ 10 3. V. Kuznetsov ผู้บัญชาการกองทัพที่ 3
กล่าวอีกนัยหนึ่งทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งการบินและกองทหารรักษาการณ์ของป้อมปราการเบรสต์ต่างเตรียมพร้อมรบ - "ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 รายงานว่ากองทหารของเขาพร้อมสำหรับการรบ" ซึ่งหมายความว่าทุกหน่วยได้ถูกถอนออกจากเบรสต์ เหลือเพียงหน่วยที่ระบุไว้ในแผนความคุ้มครอง ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 สัญญาว่าจะตรวจสอบความพร้อมรบของกองทหารเบรสต์
ในระหว่างการสอบสวนเดียวกัน D. Pavlov ระบุว่าประมาณเที่ยงคืนมีการสนทนาเกิดขึ้นกับ S. Timoshenko (18):
ในรายงานของฉัน ผู้บังคับการตำรวจตอบว่า: "ใจเย็น ๆ และอย่าตื่นตระหนก รวบรวมสำนักงานใหญ่ของคุณ เผื่อว่าเช้านี้อาจมีเรื่องไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น แต่อย่ามองหาสิ่งยั่วยุใด ๆ หากมีการยั่วยุแยกให้โทร”
คณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนส่งคำสั่งให้เตรียมทหารให้พร้อมรบและเข้ายึดป้อมปราการชายแดน และบอกกับผู้บัญชาการ ZapOVO ว่า "ใจเย็นๆ... เตรียมสำนักงานใหญ่เมื่อเช้านี้ เผื่อไว้" ใครเป็นคนโกหกคำสั่งของคณะกรรมการกลาโหมประชาชนหรือ D. Pavlov?
นี่คือข้อมูลบางส่วนจากชาวเยอรมัน จากรายงานของฝ่ายปฏิบัติการศูนย์กองทัพบก เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2484
การรุกดำเนินต่อไปได้สำเร็จ โดยทั่วไปแล้ว การต้านทานของศัตรูมีน้อย เห็นได้ชัดว่าศัตรูถูกโจมตีด้วยความประหลาดใจในทุกพื้นที่
สะพานข้ามแม่น้ำ แซ่บ. แมลง สะพานใกล้โคเด็น ทางรถไฟ สะพานใกล้เบรสต์และสะพานในพื้นที่โฟรนาลุฟถูกกองทหารของเรายึดไป เมื่อเวลา 6.00 น. กองหน้าของเราไปถึงแนวทั่วไป 4 - 5 กม. ทางตะวันออกของแม่น้ำตะวันตก แมลง (ตะวันออกของชายแดน) 44
อุปกรณ์โซเวียตพังใกล้เบียลีสตอก
จากไดอารี่ของ F. Halder เกี่ยวกับ ZapOVO:
22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
สะพานข้ามพรมแดนข้ามแมลงและแม่น้ำอื่นๆ ถูกกองทหารของเรายึดครองทุกแห่งโดยไม่มีการต่อสู้และปลอดภัย ความประหลาดใจโดยสิ้นเชิงของการรุกของเราต่อศัตรูนั้นเห็นได้จากการที่หน่วยต่างๆ ถูกจับด้วยความประหลาดใจในการจัดค่ายทหาร เครื่องบินยืนอยู่ที่สนามบินที่ปูด้วยผ้าใบกันน้ำ และหน่วยขั้นสูงที่ถูกกองทหารของเราโจมตีอย่างกะทันหัน ถาม สั่งให้ทำอะไร 45
จากบันทึกความทรงจำของ G. Guderian:
การสังเกตชาวรัสเซียอย่างรอบคอบทำให้ฉันมั่นใจว่าพวกเขาไม่สงสัยถึงเจตนาของเรา ในลานของป้อมปราการเบรสต์ ซึ่งมองเห็นได้จากจุดชมวิวของเรา พวกเขากำลังเปลี่ยนยามให้ได้ยินเสียงของวงออเคสตรา ป้อมปราการชายฝั่งตามแนว Bug ตะวันตกไม่ได้ถูกยึดครองโดยกองทหารรัสเซีย... โอกาสในการรักษาช่วงเวลาแห่งความประหลาดใจนั้นมีมากมายจนเกิดคำถามว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ คุ้มค่าที่จะดำเนินการเตรียมปืนใหญ่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตามที่ให้ไว้หรือไม่ สำหรับตามคำสั่ง 46
สถานการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับ PribOVO นั้นแตกต่างอย่างมาก ปรากฎว่า D. Pavlov ไม่ได้เตรียมกองทหารของเขตให้พร้อมรบ กองทหารประหลาดใจและ "ถามคำสั่งว่าจะทำอย่างไร"
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ ZapOVO A. Grigoriev กล่าวในการสอบสวน (27):
สมาชิกของศาล Comrade Orlov บนน้ำแข็ง เล่มที่ 79 เล่มที่ 4 คุณให้คำพยานต่อไปนี้:
“ ออกจากมินสค์ ผู้บัญชาการกองทหารสื่อสารรายงานกับฉันว่ากรมสงครามเคมีไม่อนุญาตให้เขานำหน้ากากป้องกันแก๊สพิษจากนิวซีแลนด์ กรมปืนใหญ่ของเขตไม่อนุญาตให้เขานำกระสุนปืนจากนิวซีแลนด์ และกรมทหารมีบรรทัดฐานการดูแลเพียง 15 ชิ้นต่อทหารหนึ่งนาย และแผนกเสบียงไม่อนุญาตให้เขานำกระสุนปืนจากนิวซีแลนด์ ดังนั้นแม้ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มิถุนายน แผนกต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ที่เป็นที่พอใจก็ไม่ได้สนใจว่าสงครามใกล้เข้ามาแล้ว... และหลังจากโทรเลขจากเสนาธิการทหารสูงสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน กองทหารเขตก็ไม่พร้อมรบ ”
จำเลย. ทั้งหมดนี้เป็นจริง
“และแม้หลังจากคำสั่งของนายพลเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พาฟโลฟก็ไม่ได้นำกองทหารเข้าสู่ความพร้อมรบ” วันที่นี้จะกลับมาอีกครั้ง - 18 มิถุนายน มีสำเนาหลายฉบับเกี่ยวกับคำสั่งฉาวโฉ่ของเจ้าหน้าที่ทั่วไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ซึ่งสั่งให้กองทหารเตรียมพร้อมรบ ไม่พบคำสั่งนี้ นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริง บางคนเชื่อว่ามันไม่มี แต่หัวหน้าฝ่ายสื่อสารเขตบอกว่าได้รับโทรเลขดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ทั่วไป และมีข้อบ่งชี้ทางอ้อมของการมีอยู่ของมัน คือ การนำทัพ PribOVO, OdVO เข้าสู่ความพร้อมรบตั้งแต่วันที่ 18, การนำกองทัพเรือเข้าสู่ความพร้อมรบลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนเป็นต้นไป
ใน ZapOVO หลังจากวันที่ 18 มิถุนายน ไม่มีการยกการแบ่งเขตชายแดนและนำไปยังแนวป้องกันที่ชายแดนแม้แต่ครั้งเดียว
การแบ่งเขตชายแดนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเขตฤดูหนาว เมื่อถอนตัวควรได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนการต่อสู้หมายเลข 2 การแบ่งลึกระดับที่สองใน ZapOVO นั้นก้าวหน้าไปมาก แต่ไม่มีความพร้อมในการรบ (ข้อมูลจากคำถามที่สองของ A. Pokrovsky ใน ZapOVO ด้านบน)
ตามแผนปก ควรมีกองพันหนึ่งกองพันที่มีกองปืนใหญ่ในป้อมเบรสต์ (บันทึกความทรงจำของแอล. แซนดาลอฟ อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 4) ในช่วงเวลาของการโจมตี กองพลปืนไรเฟิลสองกอง (ที่ 6 และ 42) และกองพลรถถังหนึ่งกอง (ที่ 22) ตั้งอยู่ที่นั่นในช่วงไตรมาสฤดูหนาว กองพลที่ไม่กระจัดกระจายและไม่ตื่นตัวถูกทำลายเพียงลำพัง
เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างชัดเจนในระหว่างการสอบสวนผู้บัญชาการหลายคนของเขตทหารพิเศษตะวันตก จากระเบียบการของเซสชั่นศาลปิดของวิทยาลัยทหารของศาลฎีกาแห่งสหภาพโซเวียตลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (27):
จำเลยพาฟโลฟ ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นที่เข้าใจได้ ฉันไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความผิดในการมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดทางทหารต่อต้านโซเวียต ฉันไม่เคยเป็นสมาชิกขององค์กรสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียตมาก่อน
ฉันสารภาพว่าฉันไม่มีเวลาตรวจสอบว่าผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 Korobkov ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันให้อพยพทหารออกจากเบรสต์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ผมมีคำสั่งให้ถอนหน่วยจากเบรสต์ไปที่ค่าย Korobkov ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันอันเป็นผลมาจากการที่ศัตรูทั้งสามฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อออกจากเมือง
จำเลยโครอบคอฟ ไม่มีใครออกคำสั่งให้ถอนหน่วยออกจากเบรสต์ โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เห็นคำสั่งดังกล่าว
ป้อมปราการเบรสต์หลังการโจมตี
จำเลยพาฟโลฟ ในเดือนมิถุนายน ตามคำสั่งของฉัน โปปอฟ ผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 28 ถูกส่งไปพร้อมกับภารกิจอพยพกองกำลังทั้งหมดจากเบรสต์ไปยังค่ายภายในวันที่ 15 มิถุนายน
จำเลยโครอบคอฟ ฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งหมายความว่าโปปอฟจะต้องรับโทษทางอาญาหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
พวกเขาตำหนิกันและกัน ไม่ว่า D. Pavlov จะออกคำสั่งให้ถอนทหารออกจากป้อมปราการหรือไม่และใครไม่ได้ดำเนินการนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ประเด็นสำคัญสามารถสังเกตได้ที่นี่: ผู้บัญชาการเขตรู้ว่าต้องถอนทหารออกจากป้อมปราการ และท่านระบุวันถอนทหาร 15 มิ.ย. ฉันขอเตือนคุณว่าในวันที่ 13 มิถุนายน ZapOVO ได้รับคำสั่งให้เพิ่มความพร้อมรบของกองทหาร ในความเป็นจริง D. Pavlov ยืนยันว่ามีคำสั่งให้แยกย้ายกองกำลังประจำเขตซึ่งกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ดำเนินการ แต่นี่เป็นเพียงตอนเล็กๆ ในประวัติศาสตร์ของเขตทหารพิเศษตะวันตก
กองทหารเกือบทั้งหมดในเขตนี้อยู่ในค่ายทหาร ตรงกันข้ามกับคำพูดของอดีตผู้บัญชาการเขต บางทีแม่ทัพทั้งในเขตอาจโกหกเขา? เป็นไปได้ไหม? ผลที่ตามมาคือจุดเริ่มต้นของการสู้รบสำหรับกองทหารของเขตตะวันตกกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่ง ให้เราหันไปดูบันทึกความทรงจำของ S. Gurov (อดีตเสนาธิการของกองทหารราบที่ 49 ของกองทัพที่ 4) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 ถึงเมษายน พ.ศ. 2488 เขาถูกกักขังในชาวเยอรมัน เป็นฝ่ายของเขาที่ต้องปกป้องในพื้นที่ที่มีป้อมปราการเบรสต์:
ฝ่ายเข้าสู่การต่อสู้ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง: ทันใดนั้นพายุเฮอริเคนที่ยิงจากศัตรูจากอาวุธทุกประเภทก็ตกลงมาใส่คนที่นอนหลับและในเวลาเดียวกันก็เริ่มมีการวางระเบิดทางอากาศ กองพันที่ทำงานใน UR ถูกยิงระยะเผาขนในเต็นท์ด้วยปืนกลและปืนครก โกดังปืนใหญ่ โกดังน้ำมัน โกดังพร้อมอุปกรณ์และอาหาร ถูกทำลายโดยเครื่องบินภายใน 10 นาที...
หากฝ่ายได้รับคำเตือนล่วงหน้าอย่างน้อยสิบชั่วโมง สถานการณ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 47
เป็นผลให้ฝ่ายพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาหันหลังกลับและเข้าต่อสู้ คำอธิบายของจุดเริ่มต้นของสงครามที่ S. Gurov มอบให้สะท้อนถึงภาพยนตร์หลายเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันป้อมปราการเบรสต์อย่างสมบูรณ์ ปลอกกระสุนในค่ายทหาร ทหารที่ไม่ได้แต่งตัววิ่งออกไปและทักทายชาวเยอรมันด้วยทุกสิ่งที่มาถึงมือ - นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตทหารพิเศษตะวันตก
จากบันทึกความทรงจำของ P. Lapin (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 10):
คำสั่งทั้งหมดของสำนักงานใหญ่ ZapOVO มุ่งเป้าไปที่การสร้างบรรยากาศที่พึงพอใจในใจของผู้ใต้บังคับบัญชา “ปี่” ที่ได้รับอนุมัติจากแผนป้องกันชายแดนของรัฐที่เราพัฒนาขึ้น ในด้านหนึ่ง การเตรียมการที่ชัดเจนของศัตรูสำหรับการดำเนินการขั้นเด็ดขาด ซึ่งเราได้รับแจ้งในรายละเอียดผ่านหน่วยข่าวกรอง ในทางกลับกัน ทำให้เราสับสนอย่างสิ้นเชิง และทำให้เราไม่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 48
ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ ZapOVO A. Grigoriev บรรยายถึงสถานะก่อนสงครามของเขตดังนี้ (27):
สมาชิกของศาล Comrade Orlov การเป็นพยานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สำนักงานใหญ่เขตก่อนเริ่มสงคราม คุณพูดว่า:
“สงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน สร้างความประหลาดใจให้กับเขตทหารพิเศษตะวันตก อารมณ์อันสงบสุขที่ครอบงำทั่วทั้งสำนักงานใหญ่ถูกส่งไปยังกองทหารอย่างแน่นอน มีเพียง "ความพึงพอใจ" นี้เท่านั้นที่สามารถอธิบายความจริงที่ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวติดอยู่บนพื้นโดยการโจมตีของเยอรมัน กองบัญชาการกองทัพอยู่ในเขตฤดูหนาวและถูกทำลาย และในที่สุด กองทหารบางส่วน (กองทหารเบรสต์) ก็ถูกทิ้งระเบิดในเขตฤดูหนาวของพวกเขา” (หน้า 76 เล่มที่ 4)
ข้อความเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่?
จำเลย. ใช่.
มีคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับกิจกรรมของ D. Pavlov จนถึงทุกวันนี้ มีการจัดประเภทระเบียบปฏิบัติประการหนึ่งในการสอบสวนของเขา (ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484) ในหนังสือเล่มนี้ฉันโพสต์ระเบียบการสอบปากคำสองข้อฉบับแรกลงวันที่ 7 กรกฎาคม (ข้อความที่ตัดตอนมา) (18) และระเบียบการของเซสชั่นศาลปิดของวิทยาลัยทหารของศาลฎีกาแห่งสหภาพโซเวียตลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2484 (27) . ฉันแนะนำให้อ่านมัน วัสดุมีความน่าสนใจมาก การทะเลาะวิวาทของผู้บังคับบัญชาหลายคนอาจถือเป็นเรื่องตลกหากไม่ใช่เพราะโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นรวมถึงจากการกระทำของพวกเขาด้วย
เมื่อเปรียบเทียบ PribOVO และ ZapOVO ความแตกต่างที่สำคัญในความพร้อมของกองทหารนั้นน่าทึ่งมาก สิ่งนี้เป็นไปได้ภายในกรอบของระบบการจัดการแบบรวมศูนย์หรือไม่?
การสู้รบในแนวรบด้านตะวันตก 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
พูดได้เลยว่าโดยทั่วไปแล้วมี “ความล้มเหลว” ในการทำงานของผู้บัญชาการเขต ยิ่งไปกว่านั้น ความล้มเหลวยังเกิดขึ้นในทิศทางของการโจมตีหลัก ซึ่งหมายความว่าอาจมีอันตรายร้ายแรง ความล้มเหลวนี้ทำให้แนวรบเพื่อนบ้านตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
เขตทหารพิเศษเคียฟ
KOVO ยังได้รับคำสั่งหมายเลข 1 ในการนำกองกำลังเข้าเตรียมพร้อมรบ จากเอกสารการสำรวจโดย M. Purkaev (อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเขตทหารพิเศษเคียฟ):
ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงในวันที่ 22 มิถุนายน ผู้บัญชาการกองทหารเขตได้รับคำสั่งจากเสนาธิการทั่วไปซึ่งเรียกร้องให้กองทหารเตรียมพร้อมรบเต็มที่ในกรณีที่ชาวเยอรมันข้ามชายแดนรัฐ พวกเขาควรจะถูกขับไล่ด้วยกำลังและวิถีทางทั้งหมด และไม่ข้ามพรมแดนหรือบินข้ามจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม...
ตามแผนการป้องกัน กองกำลังที่ปกคลุมของเขตทหารพิเศษเคียฟเริ่มเข้าถึงชายแดนรัฐแนวป้องกันตั้งแต่เวลา 4 ถึง 6.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบที่ชายแดน กองทหาร 5, 4 (ในเอกสารมีหมายเลขถูกขีดฆ่าและเขียนไว้ด้านบน 26 กอง) และกองทัพ 12 กองสามารถออกจากและยึดแนวป้องกันได้ตามแผน กองทหารที่ปกคลุมของกองทัพที่ 6 ในทิศทาง RAVA RUSSIAN ใกล้ชายแดนเข้าสู่การต่อสู้ที่กำลังจะมาถึง 49
กองทหาร KOVO เริ่มเคลื่อนตัวช้าไปยังชายแดนตั้งแต่ 4 ถึง 6 โมงเช้า การรุกคืบไปยังป้อมปราการชายแดนล่าช้านี้ส่งผลให้เกิดการสู้รบตอบโต้ในหลายทิศทาง
1. M. Kirpanos ผู้บัญชาการของ KOVO 2. M. Purkaev เสนาธิการของ KOVO 3. P. Novichkov เสนาธิการของกองทหารราบที่ 62
สำนักงานใหญ่ของเขตเคียฟได้ย้ายไปที่กองบัญชาการแห่งใหม่ในเตอร์โนปิลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ม. ปูรเคฟ:
...ฉันรีบไปที่ TERNOPOL ซึ่งมาถึงประมาณตี 3 ของวันที่ 6/22/41
เมื่อข้าพเจ้ามาถึง ผู้บัญชาการกองทหารเขต นายพล KIRPANOS ได้รับคำสั่งจากเสนาธิการทั่วไปให้เตรียมกองทหารให้พร้อมรบ แต่ไม่ได้ออกคำสั่งใดๆ แก่ใครเลย
หลังจากได้รับคำแนะนำจากนายพล KIRPANOS เกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่คาดไว้ของชาวเยอรมัน ฉันจึงเรียกผู้บัญชาการกองทัพทั้งหมดไปที่สำนักงานของ Baudot เป็นการส่วนตัวทันที และในช่วงเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง พระองค์เองทรงออกคำสั่งให้ทุกคนนำทัพพร้อมรบเต็มที่และรับหน้าที่ป้องกันตามแผน เมื่อชาวเยอรมันข้ามพรมแดนรัฐให้ไตร่ตรองด้วยกำลังและวิถีทางทั้งหมดอย่าข้ามเขตแดนด้วยตนเอง เครื่องบินของเราจะไม่บินข้ามชายแดนจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม 50
ผู้บัญชาการเขต M. Kirpanos ซึ่งได้รับคำสั่งจากกองบังคับการกลาโหมประชาชนไม่ได้ดำเนินการใด ๆ จนกระทั่ง M. Purkaev มาถึงเวลา 3 โมงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน ทำไม เมื่อมาถึงที่ทำการฝ่ายหลังเริ่มเรียกผู้บังคับบัญชากองทัพและแจ้งคำสั่งให้นำกำลังทหารเข้าสู่ความพร้อมรบ ในทางกลับกันผู้บังคับบัญชากองทัพได้นำหน่วยที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อต่อสู้กับความพร้อม ส่งผลให้กระบวนการนำหน่วยต่างๆ เข้าสู่ความพร้อมรบล่าช้าอย่างมาก และบางหน่วยงานก็ไม่มีเวลาเข้ารับตำแหน่ง
G. Sherstyuk (อดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 45):
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น คำสั่งของ ผบ.สก. เกี่ยวกับการนำชิ้นส่วนของ SD เพื่อเตรียมพร้อมรบและปล่อยให้พวกเขาอยู่ในกองทหารรักษาการณ์ ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ผ่านเสนาธิการกองพล พันเอก ชูมาคอฟ ในเมืองลิวบอมล์ เมื่อเวลาเก้าโมงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 51
กองทหารราบที่ 45 ถูกนำเข้าสู่ความพร้อมรบในเวลาเก้าโมงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงที่การสู้รบดำเนินไปอย่างเต็มกำลังที่ชายแดน! หน่วย KOVO บางหน่วยพร้อมรบแม้กระทั่งในวันที่ 23 มิถุนายน
P. Novichkov (อดีตเสนาธิการกองทหารราบที่ 62 ของกองทัพที่ 5):
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว บางส่วนของแผนกตั้งอยู่ในพื้นที่รวมตัว
เมื่อเวลา 3.00 น. ตามคำสั่งชัตเตอร์ 15 สำนักงานใหญ่ได้รับการแจ้งเตือน คำสั่งดังกล่าวระบุจดหมายเกี่ยวกับการเปิดพัสดุและแผนที่ซึ่งมีการระบุแนวอาชีพการป้องกัน ไม่มีความแตกต่างเกี่ยวกับการลาดตระเวนที่ดำเนินการก่อนหน้านี้
เวลา 3.30 น. 22.6 น. เราได้รับข้อมูลชุดแรกจากกองกำลังชายแดนเกี่ยวกับการข้ามถนนที่จุดสองจุดของแนวรบ
เมื่อเวลา 4.00 น. ได้รับข้อมูลจากกองกำลังชายแดนและชัตเตอร์ 15 เกี่ยวกับการข้ามถนนตามแนวชายแดนทั้งหมด
ในเวลานี้ ด่านชายแดนต่อสู้กับการต่อสู้ที่ดุเดือด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านจากบังเกอร์ที่พวกเขายึดครอง
กองทหารระดับที่ 1 ก้าวเข้าสู่ชายแดนของรัฐเพื่อยึดแนวป้องกันในเวลา 5.00-6.00 น. และภายในเวลา 10.00-11.00 น. ได้เข้ายึดพื้นที่ของตนและร่วมกับด่านชายแดนต่อสู้กับกองทหารเยอรมันในวันนี้ pr-ku ไม่สามารถ เพื่อข้ามแม่น้ำ แซ่บ. แมลง อยู่ด้านหน้าทั้งหมด
อย่างที่คุณเห็น การต่อสู้เริ่มขึ้นเวลา 4.00 น.... อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างจนถึง 10-12.00 น. เราได้รับคำสั่งจากชัตเตอร์ยิงให้กองทหารภาคสนามและอาวุธต่อต้านอากาศยานไม่เปิดเครื่องบินและเตือนว่านี่คือ การยั่วยุ
ต้องบอกตามตรงว่ากระสุนไม่ขาดแคลน ยกเว้นทุ่นระเบิดสำหรับครกขนาด 120 มม. 52
กองพลปืนไรเฟิลที่ 62 ยึดครองพื้นที่ป้องกันเฉพาะเวลา 10-11 โมงเช้าเท่านั้น (7-8 ชั่วโมงหลังสัญญาณเตือนภัย) ในขณะที่พวกเขาควรทำสิ่งนี้ในคืนก่อนการโจมตี (คำสั่ง #1) ตามระเบียบให้หน่วยชายแดนมีเวลา 2-3 ชั่วโมงในการเข้ายึดตำแหน่ง มีความล่าช้าบางประการในการดำเนินการทั้งหมดของสำนักงานใหญ่และกองทัพ KOVO
มีเพียงอดีตผู้บัญชาการกองปืนไรเฟิลภูเขาที่ 72 เท่านั้น P. Abramidze พูดเกี่ยวกับการจัดเตรียมกองทหารให้พร้อมรบก่อนที่จะเริ่มสงคราม:
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฉันได้รับข้อความเข้ารหัสต่อไปนี้จากเจ้าหน้าที่ทั่วไป: “ หน่วยและหน่วยทั้งหมดของขบวนของคุณที่ตั้งอยู่บนชายแดนนั้นจะต้องถูกถอนออกไปหลายกิโลเมตรนั่นคือไปยังแนวตำแหน่งที่เตรียมไว้ อย่าตอบสนองต่อการยั่วยุใด ๆ จากหน่วยเยอรมันจนกว่าจะละเมิดเขตแดนของรัฐ ทุกหน่วยของแผนกจะต้องเตรียมพร้อมรบ การประหารชีวิตจะต้องส่งมอบภายใน 24 ชั่วโมงในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484” 53
รายงานการนำหน่วยเข้าสู่ความพร้อมรบ “ภายใน 24 ชม. วันที่ 21 มิ.ย.”! ระบุเวลาความพร้อมของกองทัพอย่างชัดเจน
โดยทั่วไปแล้ว อย่างน้อยกองทัพ KOVO ก็ถูกนำเข้าสู่ความพร้อมรบ แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นช้ามากและไม่ใช่ในทุกหน่วยก็ตาม บางหน่วยงานไม่มีเวลาที่จะเข้าถึงภาคของตนตามแผนที่ครอบคลุม ซึ่งทำให้ความสามารถในการรบลดลง
จำเป็นต้องศึกษาสถานการณ์ในกองทัพให้ละเอียดยิ่งขึ้น
เขตทหารโอเดสซา
ผู้บัญชาการเขตทหารโอเดสซาในช่วงเย็นของวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ได้ออกคำสั่งให้นำกองกำลังของเขตเข้าสู่ความพร้อมรบ ได้รับคำสั่งให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนและยึดครองป้อมปราการชายแดน มีความเห็นว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ M. Zakharov โน้มน้าวให้ผู้บัญชาการเขต Y. Cherevichenko ออกคำสั่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Y. Cherevichenko ในบันทึกความทรงจำของเขาชี้ไปที่การสนทนากับผู้บังคับการตำรวจ S. Timoshenko หลังจากนั้นได้รับคำสั่งให้นำกองทหารเข้าสู่ความพร้อมรบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้บัญชาการเขตยังตั้งข้อสังเกตถึงความคิดริเริ่มและประสิทธิภาพของหัวหน้าเจ้าหน้าที่เขต M. Zakharov:
หลังจากอธิบายสถานการณ์โดยสังเขปและถ่ายทอดเนื้อหาของการสนทนากับผู้บังคับการตำรวจแล้ว ฉันสั่งให้ซาคารอฟยกระดับกองกำลังชายแดนทั้งหมดให้ตื่นตัว และให้กองกำลังเขตเข้ารับแนวป้องกันตามแผน และเตรียมพร้อมที่จะพบกับศัตรูด้วย ไฟ. M.V. Zakharov แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความริเริ่มที่โดดเด่น...
หน่วยปิดล้อมได้รับคำสั่งให้เข้ายึดพื้นที่ของตนและสร้างการติดต่อกับการปลดประจำการชายแดน ทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงพฤติกรรมการจัดระเบียบของหน่วยและการก่อตัวของเขตทหารโอเดสซาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 54
1. Y. Cherevichenko ผู้บัญชาการ OdVO 2. M. Zakharov เสนาธิการของ OdVO 3. F. Michugin ผู้บัญชาการกองทัพอากาศของ OdVO 4. A. Pokryshkin ในปี 1941 นักบินรุ่นน้องในอากาศที่ 55 กองทหาร
ทั้งผู้บัญชาการของ OdVO Y. Cherevichenko และผู้บัญชาการของ ZapOVO D. Pavlov พูดในตอนเย็นของวันที่ 21 มิถุนายนกับผู้บังคับการกระทรวงกลาโหม S. Timoshenko หลังจากการสนทนาครั้งแรกเท่านั้นที่สั่งให้กองทหารเตรียมพร้อมรบ (บทสนทนาเกี่ยวกับอะไร) และครั้งที่สองได้รับคำสั่งให้ "รวบรวมกองบัญชาการกองทัพในเช้าวันที่ 22 มิถุนายน เผื่อไว้" แม้ว่ากองทัพจะได้รับคำสั่งหมายเลข 1 แล้วก็ตาม ข้อไหนที่ “พูดไม่พอ”?
Y. Cherevichenko กล่าวว่า M. Zakharov ไม่กี่วันก่อนสงครามยืนยันว่ากองทัพอากาศจะถูกถอนออกจากพื้นที่ที่มีประชากรด้วยความตื่นตัวและแยกย้ายกันไปที่สนามบินภาคสนาม:
ก่อนคำสั่งของฉันเมื่อได้เรียนรู้จากคำสั่งของกองทัพเรือทะเลดำเกี่ยวกับอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาพร้อมกับออกคำสั่งเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรบให้กับผู้บัญชาการกองทัพอากาศเขตพลตรีเอฟ. จี. มิชิกินสั่งให้ผู้บังคับกองพลถอนทหาร จากพื้นที่ที่มีประชาชนตื่นตัว 55
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ OdVO คือ F. Michugin ดังนั้นตามการยืนยันของนายพล M. Zakharov เสนาธิการ OdVO การบิน OdVO จึงแยกย้ายกันไปตามสนามบินภาคสนาม F. Michugin คัดค้านสิ่งนี้ แต่หลังจากได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเขาก็ถูกบังคับให้เชื่อฟัง ไม่กี่วันก่อนเริ่มสงคราม เครื่องบินทั้งสองลำถูกย้ายไปยังสนามบินสนามและพรางตัว
ในอนาคต พลอากาศเอก A. Pokryshkin ซึ่งรับราชการในกองทัพอากาศ Odvo ก่อนสงคราม เล่าว่าหลายวันก่อนสงครามพวกเขากำลังส่งเครื่องบินไปยังสนามบินอื่น เมื่อเช้าวันที่ 22 มิถุนายน การบินของเยอรมันทิ้งระเบิดสนามบินถาวรของกองทหารของเขา เครื่องบินลำเดียวที่ตั้งอยู่ในสนามบินถูกทำลายที่นั่น ซึ่งไม่มีเวลาบินไปยังสนามบินสำรองเมื่อวันก่อนเนื่องจากการพัง
เป็นผลให้ในช่วงเวลาของการโจมตีของเยอรมัน การบินของกองทัพอากาศ OdVO ส่วนใหญ่อยู่ที่สนามบินภาคสนาม หลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งแรกของศัตรูและรักษาอุปกรณ์ไว้ ต่อมามีการจัดตั้งกองทัพอากาศแนวหน้าตอนใต้ขึ้นที่ฐานทัพอากาศ OdVO
F. Michugin เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการไม่กี่คนของกองทัพอากาศในเขตทหารแนวหน้าซึ่งไม่ได้ถูกยิงเพราะสูญเสียการบินในช่วงเริ่มต้นของสงคราม!
กองทหารของเขตทหารโอเดสซาได้พบกับจุดเริ่มต้นของสงครามเพื่อเตรียมพร้อมรบ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้และเข้าสู่การต่อสู้อย่างเป็นระบบ
 
5. “ความบังเอิญหรือเป็นฝีมือของศัตรู”
ในการสู้รบชายแดนระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 กองกำลังของแนวรบด้านตะวันตก (ที่ก่อตัวจาก Zapovovo) ประสบความสูญเสียร้ายแรงและเกือบจะพ่ายแพ้ กองกำลังส่วนหน้าส่วนใหญ่ (ชายและอุปกรณ์) ถูกทำลายหรือถูกยึด ดังนั้นความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับ ZapOVO จึงสมควรได้รับความสนใจมากที่สุด
ฉันจะไม่ให้หลักฐานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่จะต้องใช้พื้นที่มาก แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ฉันวางแผนที่จะจัดโครงสร้างเนื้อหาของคณะกรรมาธิการของนายพล Pokrovsky ที่เผยแพร่โดย S. Chekunov ในทิศทางต่างๆ สิ่งนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ฉันอยากจะอ้างอิงหลักฐานหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับ ZapOVO โดยเฉพาะโดยเฉพาะกองทัพที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในทิศทางของการโจมตีหลักของกองทหารเยอรมัน - ในทิศทางเบรสต์
จากหลักฐานจำนวนหนึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่าความพร้อมรบและอุปกรณ์ของกองทหารลดลงบ้าง ตามบันทึกความทรงจำของพันเอก A. Kislitsyn (อดีตเสนาธิการของกองรถถังที่ 22 ของกองทัพที่ 4 - แผนกเดียวกับที่ประจำการในเบรสต์):
สองสัปดาห์ก่อนสงคราม (โดยประมาณ) ได้รับคำสั่งและคำสั่งลับสุดยอดจากสำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 4 ให้นำกระสุนออกจากรถถังและเก็บกระสุนนี้ไว้ในโกดังของนิวซีแลนด์ ฉันรายงานเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้บัญชาการกอง พลตรี Viktor Pavlovich PUGANOV และขอให้เขาเขียนถึงผู้บัญชาการกองทัพทันทีเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในการถอดกระสุนออกจากรถถังและเก็บไว้ในโกดังของนิวซีแลนด์ริมฝั่งแม่น้ำ Bug เพราะ นี่หมายความว่า ในความคิดของฉัน การกำจัดความพร้อมรบของแผนก 57
ไม่เพียงแต่กองพลรถถังที่ 22 จะไม่ถอนออกจากเบรสต์ไปยังส่วนการป้องกันตามแผนที่ครอบคลุม แต่กระสุนก็ถูกถอนออกด้วย ควรเน้นย้ำว่าฝ่ายนั้นตั้งอยู่ใกล้กับชายแดน ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีมากที่สุด การกระทำของสำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 4 ตามข้อมูลของ A. Kislitsyn นำไปสู่การกำจัด "ความพร้อมรบของแผนก"
แต่สถานการณ์ในกองทัพที่ 3 จากบันทึกความทรงจำของพันเอก N.M. Kalanchuk (อดีตเสนาธิการกองพลรถถังที่ 29 กองทัพที่ 3):
ทุกคนรู้ดีว่าสงครามใกล้เข้ามาแล้ว และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มาตรการใดๆ เพื่อนำกำลังทหารเข้าสู่ความพร้อมรบเป็นสิ่งต้องห้าม แม้กระทั่งการจัดพื้นที่รวมศูนย์ การสังเกตการณ์ และจุดบังคับบัญชาในกรณีเกิดสงคราม ไม่ต้องพูดถึงโครงสร้างการป้องกันบนแนวป้องกันที่ระบุไว้บนแผนที่ ครั้งหนึ่งในการประชุมเมื่อ "แพ็คเกจสีแดง" เสร็จสิ้น ฉันขอให้หัวหน้าเสนาธิการของกองทัพที่ 3 พล.ต. Kondratyev อนุญาตให้ฉันเสริมการบรรจุกระสุนในรถถังด้วยกระสุนและแผ่นดิสก์ที่มีคาร์ทริดจ์มากถึง 0.5 กระสุน 0.25 นัด เนื่องจากเก็บกระสุนไว้ 0.25 นัดตามคำแนะนำ และฉันถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ฉันยังได้รับคำเตือนไม่ให้ติดต่อฉันเกี่ยวกับปัญหานี้อีก 58
ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้: มีการวางแผนจัดแสดงนิทรรศการยุทโธปกรณ์ในเบรสต์ จากบันทึกความทรงจำของ A. Kislitsyn คนเดียวกัน:
นิทรรศการทางเทคนิคของอุปกรณ์และอาวุธที่ให้บริการกับกองทัพโซเวียต อุปกรณ์ของมันเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 21 มิถุนายน และในวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 6 โมงเช้า คณะนายทหารทั้งหมดของกองทัพที่ 4 ควรจะปรากฏตัวเพื่อตรวจสอบ นิทรรศการมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ทุกประเภท ยานพาหนะพิเศษและการขนส่ง ระบบปืนใหญ่และปูน กระสุน ทุ่นระเบิดและกระสุนปืน วิศวกรรมทางทหาร และอุปกรณ์ทางเทคนิคทางทหาร พร้อมคำอธิบายคุณสมบัติทางยุทธวิธี เทคนิค และการต่อสู้อย่างครบถ้วน นิทรรศการทั้งหมดตกเป็นของศัตรู ยังยากที่จะเข้าใจว่าการเปิดนิทรรศการเป็นเรื่องบังเอิญกับวันแรกของสงครามหรือว่าเป็นผลงานของศัตรู
นั่นคือในช่วงเวลาของการโจมตีของเยอรมัน นิทรรศการทางทหารควรจะจัดขึ้นที่เบรสต์ (เริ่มเวลา 6.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน)! ฉันจะเข้าใจได้อย่างไร?
ภาพถ่ายของเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับระยะปืนใหญ่เบรสต์ ภาพถ่ายแสดงปืนต่อต้านอากาศยาน Z-K ขนาด 76 มม. ใต้ภาพมีจารึกเป็นภาษาเยอรมัน 1 รูป: russ Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (แปล – ปืนใหญ่รัสเซียใกล้ Brest – Litovsk Belarus), 2 รูป: russ Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (คำแปล – ปืนใหญ่ของรัสเซียบรรทุกขึ้นรถม้าในเบรสต์ – Litowsk Be)
ยิ่งไปกว่านั้น “นายทหารทั้งกองทัพที่ 4” ควรจะเข้าร่วมในนิทรรศการด้วย เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเขตอื่น ๆ ตื่นตัวในขณะนั้น ข้อเท็จจริงในการจัดนิทรรศการในพื้นที่ที่มีป้อมปราการตามแนวชายแดนในทิศทางของการโจมตีหลักครั้งหนึ่งดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดา! และนายอำเภอก็อดไม่ได้ที่จะทราบถึงการจัดนิทรรศการดังกล่าว
อาจกล่าวได้ว่ากองทัพที่ 4 ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ความพร้อมรบและเข้าสู่การต่อสู้ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวย
จากบันทึกความทรงจำของ S. Gurov (อดีตเสนาธิการของกองทหารราบที่ 49 ของกองทัพที่ 4) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 ถึงเมษายน พ.ศ. 2488 เขาถูกกักขังในเยอรมัน:
ในเดือนเมษายน ผู้บังคับหน่วย ผู้บังคับกองพัน และผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ทำความคุ้นเคยกับภาคส่วนและพื้นที่ป้องกันของตน...
เราไม่สามารถสร้างระบบดับเพลิงโดยคำนึงถึงการยิงของ UR ได้ เนื่องจาก... สำนักงานใหญ่ UR ปฏิเสธที่จะออกระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเด็ดขาด โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตห้ามไม่ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ อบต. อย่างเด็ดขาด
ปืนใหญ่อยู่ในแผนก ยกเว้น ZAD ซึ่งอยู่ที่สถานีประกอบ ครุปกี้” 59
ฝ่ายต้องปกป้อง SD โดยไม่รู้ "ระบบไฟ" ตามบันทึกความทรงจำของ S. Gurov ไม่เพียงใน ZapOVO ปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานส่วนใหญ่อยู่ที่ค่ายฝึก ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ดีสำหรับการบินของศัตรู
รายงานเพิ่มเติมของ S. Gurov:
สำนักงานใหญ่กองในปัจจุบันคือ 21.06. ย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ไปยังสำนักงานใหญ่ของ LAP ที่ 31 และผู้บังคับหน่วย เสนาธิการ ควรอยู่ภายในเวลา 6.00 น. 22.06 น. มาถึงการฝึกที่สนามยิงปืนเบรสต์...
ไม่มีข้อความเกี่ยวกับนิทรรศการทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญคือการมาถึงของเจ้าหน้าที่อาวุโสทุกคนที่สนามฝึกซ้อมเบรสต์ สิ่งนี้ทำให้กองทัพที่ 4 หัวขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เป็นผู้นำได้ยาก ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของกองทหารลดลงอีกครั้ง ในตอนท้ายของการสำรวจ S. Gurov กล่าวเพิ่มเติมว่า:
ฉันเพิ่มสิ่งต่อไปนี้:
ก) เวลา 22.06 น. เวลา 6.00 น. ตามคำสั่งของกองบัญชาการกองทัพบก ผู้บังคับบัญชาหน่วยและผู้บังคับบัญชาทุกคน สำนักงานใหญ่ควรจะอยู่ที่ระยะปืนใหญ่เบรสต์
b) ฉันถูกเรียกเวลา 10.00 น. ของ 22.06 น. ไปยังสำนักงานใหญ่เขตไปยังแผนกองค์กรพร้อมแผนม็อบ
c) แผนกต่อต้านอากาศยานถูกลบออกจากชายแดนเพื่อรวบรวม - ศิลปะ ครุปกี้.
ง) จุดเริ่มต้น ปืนใหญ่ของกองทัพ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เรียกร้องให้ย้ายปืนใหญ่ของแผนกไปยัง Brest Arrogation Range เพื่อตอบสนองต่อการคัดค้านของเราว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากกองพลที่ชายแดนโดยไม่มีปืนใหญ่เขาจึงรายงานต่อผู้บัญชาการทหารบกนายโครอบคอฟซึ่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนหลังจากเกมปฏิบัติการได้สั่งฉันเป็นการส่วนตัวภายใต้ความรับผิดชอบของฉันว่า ปืนใหญ่จะเข้าสนามฝึกในเช้าวันที่ 23 มิถุนายน
จ) ย้ายสำนักงานใหญ่ของแผนกไปยังที่ตั้งใหม่ในวันที่ 21 มิถุนายน ขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงานใหญ่
f) การมาถึงโดยล่าช้าอย่างมากถึงความสำคัญเป็นพิเศษของคำสั่งของผู้บังคับการกลาโหมประชาชน
ฉันยังคงสงสัยว่าข้อเท็จจริงข้างต้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ 06/22/41 เป็นเพียงเรื่องบังเอิญธรรมดา ๆ หากฝ่ายได้รับคำเตือนล่วงหน้าอย่างน้อยสิบชั่วโมง สถานการณ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 60
S. Gurov ยืนยันคำพูดของ A. Kislitsyn ว่าผู้บัญชาการหน่วยและเสนาธิการของกองทัพที่ 4 ควรรายงานตัวเวลา 6.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายนที่สนามฝึกเบรสต์ ในความเป็นจริง กองพลทหารราบที่ 49 เช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆ ของกองทัพที่ 4 ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการรบ: “หากกองพลได้รับคำเตือนล่วงหน้าอย่างน้อยสิบชั่วโมง สถานการณ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง” นอกจากนี้ปืนใหญ่ส่วนสำคัญของเขตยังตกเป็นของศัตรูโดยไม่ได้เข้าร่วมในการรบ
สถานการณ์ในกองทัพที่ 10 P. Lapin (อดีตเสนาธิการกองทัพที่ 10) เขียนในบันทึกความทรงจำของเขาว่ากองทหารควรจะเข้ายึดพื้นที่ที่มีป้อมปราการซึ่งอยู่ห่างจากพวกเขา 4-15 กม. ยังไม่ชัดเจนว่ากองทหารสามารถเข้ายึดแนวป้องกันได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้น
พื้นที่ที่มีป้อมปราการนั้นมีกองพันเพียง 1-2 กองพันและไม่มีกำลังเพียงพอที่จะปกป้องโครงสร้างที่สร้างไว้แล้วด้วยซ้ำ และไม่เพียงแค่ทำการต่อสู้ป้องกันในนั้นเท่านั้น ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการขอคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหานี้จากสำนักงานเขตไม่ประสบผลสำเร็จ 61
บางทีข้อความที่แปลกประหลาดที่สุดอาจได้รับจากพันโท N. Kovalenko (อดีตผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 212 กองทหารราบที่ 49 ของกองทัพที่ 4) ซึ่งทำให้เกิดคำถามร้ายแรง:
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนเริ่มการโจมตี... หน่วยปืนไรเฟิลได้รับโทรเลขว่าฝูงบินเยอรมันจะบินผ่านบางพื้นที่ (ที่ประตู) และไม่ควรยิงใส่พวกเขา ในวันหยุดเวลานี้ ฉัน... ได้เห็นนักบินชาวเยอรมันประมาณ 15 คนในบ้านเจ้าหน้าที่ ซึ่ง [จากนั้น] เดินอย่างอิสระไปรอบ ๆ เมืองและศึกษาเป้าหมายของเราในการยิงกระสุนปืน พวกเขาไม่มีจุดประสงค์อื่นใด สถานการณ์นี้ไม่เพียงมีอยู่ในเบียลีสตอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองอื่น ๆ ของเบลารุสตะวันตกด้วย 62
โดยทั่วไปแล้ว เป็นการยากที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดที่นี่ N. Kovalenko ชี้ให้เห็นองค์ประกอบของการทรยศ ฉันหมายถึงมันเบา ๆ โดยตั้งใจ สำหรับข้อสรุปที่จริงจังยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดในประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม ZapOVO เพื่อทำสงคราม แต่ไม่ว่าในกรณีใด สถานการณ์ใน ZapOVO ก็แตกต่างไปจากเขตอื่นอย่างเห็นได้ชัด
คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่ I. Stalin ออกคำสั่งให้จัดนิทรรศการอุปกรณ์ในเบรสต์ เพื่อรวบรวมเจ้าหน้าที่ของกองทัพที่ 4 ที่สนามฝึกเบรสต์ และอนุญาตให้นักบินชาวเยอรมันศึกษาวัตถุในเมืองต่างๆ ของเบลารุสตะวันตก ฉันรู้ว่ามันฟังดูไร้สาระ แต่ก็ยังอยู่ ในเวลาเดียวกันก็คุ้มค่าที่จะถามคำถามว่าทำไมกองทหารใน PribOVO, OdVO และบางส่วนใน KOVO (อย่าลืมเกี่ยวกับกองทัพเรือ) จึงเตรียมพร้อมรบ บางอย่างเช่นนี้
เป็นการเหมาะสมที่จะเรียกคืนข้อความที่ตัดตอนมาจากเอกสารการสำรวจ:
S. Gurov: “ฉันยังคงสงสัยว่าข้อเท็จจริงข้างต้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ 06/22/41 เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ”
A. Kislitsyn: “ยังยากที่จะเข้าใจว่าการเปิดนิทรรศการเป็นเรื่องบังเอิญกับวันแรกของสงคราม หรือว่าเป็นฝีมือของศัตรู”
เกิดอะไรขึ้นกับ ZapOVO?
 
6. คำสองสามคำเกี่ยวกับการบิน
ในวันแรกของสงคราม การบินในเขตตะวันตกประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ แม้แต่ใน PribOVO เหตุใดยกกำลังเขตพร้อมรบแต่การบินกลับไม่เป็นเช่นนั้น? คำถามนี้ยังคงเปิดอยู่ ฉันไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการบินมากนัก ฉันจะให้คุณหนึ่งในนั้น เมื่อเวลา 8.00 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน กองบินและกองทหารของ ZapOVO ได้รับโทรเลขหมายเลข 217 (21):
โทรเลขถอดรหัสหมายเลข 217
จากลิด้า ส่ง 4-08 21.6.41 ยอมรับแล้ว 8-00 21.6.41
เข้าสู่ OSHS 8-05 21.6.41 ถอดรหัส 8-15 21.6.41
ที่อยู่: ผู้บังคับบัญชา AD, หัวหน้าพื้นที่ฐานทัพอากาศ, ผู้บังคับบัญชาสถานีป้องกันภัยทางอากาศแต่ละแห่ง
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ จำนวนกระสุนที่ต้องการ และมาตรการที่จำเป็นในการอำพรางสนามบิน ยุทโธปกรณ์ และการขนส่ง รายงานการดำเนินการวันที่ 6/21/41 ผมทำซ้ำ 6/21/41 ภายในเวลา 18:00 น.
เครื่องบินโซเวียตตกที่สนามบิน มิถุนายน 2484
ได้รับคำสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบและรายงานภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน! คุณกำลังเตรียมตัวอะไรอยู่? ทางการได้รับคำสั่งให้ “ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่ออำพรางสนามบิน ยุทโธปกรณ์ และการขนส่ง”
ในระหว่างการสอบสวน D. Pavlov ยืนยันว่า ZapOVO ได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการกลาโหมประชาชนเกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งของการบินและการพรางตัว (27):
ประธาน. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 บนน้ำแข็ง เล่ม 1 เล่มที่ 59 คุณให้คำพยานต่อไปนี้:
“เกี่ยวกับการบิน ฉันเชื่อถือคำพูดของการกระจายการบินไปยังสนามบินสนามอย่างสมบูรณ์ และที่สนามบินไปยังเครื่องบินแต่ละลำ ฉันไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานของผู้บัญชาการกองทัพอากาศ Kopts และรอง Tayursky ของเขา ฉันทำผิดพลาดทางอาญาโดยที่การบินประจำการอยู่ที่สนามบินสนามใกล้กับชายแดน ในสนามบินที่มีไว้สำหรับการฝึกในกรณีที่เราถูกโจมตี แต่ไม่ใช่เพื่อการป้องกัน”
คุณยืนยันข้อความเหล่านี้หรือไม่?
จำเลยพาฟโลฟ นี่ถูกต้องอย่างแน่นอน ในช่วงเริ่มต้นของการสู้รบ Kopets และ Tayursky รายงานกับฉันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียตในเรื่องการจัดวางกำลังการบินแบบเข้มข้น แต่ฉันไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานได้ทางกายภาพ หลังจากการทิ้งระเบิดครั้งแรก กองบินก็ถูกทำลาย
มีคำสั่งให้การบินมีความพร้อมรบ D. Pavlov ยอมรับสิ่งนี้ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ZapOVO และรองของเขารายงาน (ตามข้อมูลของ D. Pavlov) ว่าได้เตรียมการบินแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กองบินก็ถูกทำลาย ทำไม หากพวกเขาเตรียมพร้อมรบจริงๆ ความพ่ายแพ้คงเป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างของกองทัพอากาศของเขตทหารโอเดสซาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งนี้
ควรจะกล่าวว่าหน่วยการบินได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องก่อนสงคราม จากบันทึกความทรงจำของพลโท S. Dolgushin (ในปี 2484 นักบินรบในกองทหารอากาศที่ 180):
ดูเหมือนว่าเรากำลังเตรียมการทำสงครามอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่พวกเขาไม่ได้พร้อมสำหรับมัน
ในช่วงฤดูหนาวปี 1941 เราเชี่ยวชาญการบินในระดับสูง ยิงได้มากทั้งที่โคนและบนพื้นดิน และเริ่มบินในเวลากลางคืน ในวันที่ 10 พฤษภาคม กองทหารของเราถูกย้ายจาก Lida ไปยังสนามบิน Novy Dvor ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ Grodno... ในสภาพอากาศที่ชัดเจนจากความสูงสองพันเมตร เราเห็นสนามบินของเยอรมันเต็มไปด้วยยานพาหนะต่างๆ เราวาดไดอะแกรมและส่งไปที่สำนักงานใหญ่ 63
ปรากฎว่านักบินเชี่ยวชาญการบินตอนกลางคืน D. Pavlov กล่าวในการสอบสวนว่าการบินของเขตไม่สามารถต้านทานชาวเยอรมันได้เนื่องจากไม่สามารถบินในเวลากลางคืนได้ (18)
นั่นคือการบินกำลังเตรียมการรบและตามโทรเลขควรจะเตรียมพร้อมรบ (อย่างน้อยกองทัพอากาศ Zapovovo) ภายในตอนเย็นของวันที่ 21 มิถุนายน แต่ในตอนเย็นของวันที่ 21 มิถุนายน ดังที่ S. Dolgushin เล่าว่า:
และในวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 6 โมงเย็น หลังจากเที่ยวบินเสร็จสิ้น เราได้รับคำสั่งให้นำปืนใหญ่ ปืนกล และกล่องกระสุนออกจากเครื่องบินและเก็บไว้ในโกดังทั้งหมด
ตอนนั้นทุกคนงงงวยพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเขาอธิบายให้เราฟัง: นี่เป็นคำสั่งจากผู้บัญชาการกองทหารเขตและไม่มีการหารือเกี่ยวกับคำสั่งในกองทัพ และเมื่อเวลาบ่ายสองโมงก็มีการประกาศสัญญาณเตือนภัยและเราก็เริ่มถืออาวุธขึ้นเครื่องบิน และในเวลานั้นชาวเยอรมันก็ปรากฏตัวเหนือสนามบิน เปิดฉากยิง เริ่มทิ้งระเบิด... ทุกอย่างลุกเป็นไฟ แต่เที่ยวบินของเราสองเที่ยวสามารถขึ้นบินและต่อสู้กับกรอดโนได้ ในวันเดียวกันนั้นเราก็บินไปยังสนามบินอื่นซึ่งมีกองบินรบที่ 127 ตั้งอยู่... 64
กองทหารอากาศถูกปลดอาวุธ อาวุธถูกนำออกจากเครื่องบิน หรือบุคลากรได้พักผ่อน ทำไมหากมีคำสั่งให้กองทัพอากาศพร้อมรบ? และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนเกิดสงคราม
ในบันทึกของ Nina Kopec (ภรรยาของผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ZapOVO I. Kopec) มีคำพูดที่นักบินสารวัตร F. Oleinikov พูดกับเธอ:
ในช่วงก่อนสงครามมีคำสั่งจากมอสโกให้เตรียมเครื่องบินสำหรับขบวนพาเหรดบางประเภทนั่นคือให้ถอดอาวุธออกชั่วคราวดังนั้นในช่วงเวลาของการโจมตีฟาสซิสต์พวกเขาจึงถูกปลดอาวุธ บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อีวานเสียชีวิต 66
สิ่งเหล่านี้คือความทรงจำที่ต้องตรวจสอบกับความทรงจำและเอกสารอื่นๆ แต่ความจริงก็คือกองทัพอากาศของ PribOVO, ZapOVO และ KOVO ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ ข้อยกเว้นที่นี่คือ OdVO Air Force เป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าเมื่อกองกำลังภาคพื้นดินของเขตถูกนำเข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมรบ การบินของเขตเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเพื่อเตรียมพร้อมรบ
ในเวลาเดียวกัน ก็มีคำสั่งให้เขตต่างๆ เตรียมหน่วยต่างๆ ให้พร้อมรบ มีเอกสารหลักฐาน. แต่ในขณะเดียวกัน มีความทรงจำมากมายที่พูดถึงการถอดอาวุธออกจากเครื่องบินและการปลดบุคลากรออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน หลักฐานดังกล่าวจำเป็นต้องรวบรวมและจัดระบบ สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถให้ภาพที่มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนสงครามในกองทัพอากาศของเขตตะวันตก
ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม ด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพอากาศในเขตต่างๆ แผนกพิเศษของ NKVD ได้จัดการสังหารหมู่ท่ามกลางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ที่เรียกว่า "กิจการของนักบิน" ข้อเท็จจริงประการหนึ่งของคดีนี้คือการประหารชีวิตนายพลกองทัพอากาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 ในเมือง Kuibyshev ในหมู่พวกเขา:
– พล.ต. A. Ionov ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ PribOVO;
– พลตรี A. Tayursky รองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ZapOVO (ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเขต พลตรี I. Kopets ยิงตัวตาย);
– พลโท อี. พตูคิน ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ KOVO
1. I. Kopets ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ Zapovo 2. A. Ionov ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ PribOVo 3. E. Ptukhin ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ KOVO 4. A. Tayursky รองผู้บัญชาการทางอากาศ ฟอร์ซ ซาโปโว
ผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้นำหน่วยต่างๆ เข้าสู่ความพร้อมรบและการก่อวินาศกรรม ยิ่งกว่านั้นในบรรดาพวกเขาไม่มีผู้บัญชาการของกองทัพอากาศ OdVO - F. Michugin
มีคำถามและความแตกต่างมากมายเกี่ยวกับกองทัพอากาศ
 
7. ผลการรบชายแดน
อาจกล่าวได้ว่าเขตทหารตะวันตกมีการเตรียมพร้อมในการทำสงครามแตกต่างออกไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการรบของพวกเขา ข้อสรุปทั่วไปนี้ได้รับการยืนยันจากความคิดเห็นของนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันจำนวนหนึ่ง Von Buttlar (อดีตนายพลชาวเยอรมัน) ในหนังสือ “World War 1939-1945” เขียนว่า:
การประเมินการสู้รบชายแดนในรัสเซียอย่างมีวิจารณญาณในปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่ามีเพียง Army Group Center เท่านั้นที่สามารถบรรลุความสำเร็จดังกล่าวได้ซึ่งแม้จากมุมมองของการปฏิบัติงานก็ดูดีมาก ชาวเยอรมันสามารถเอาชนะกองกำลังศัตรูขนาดใหญ่อย่างแท้จริงและเข้าพื้นที่ปฏิบัติการได้ในทิศทางนี้เท่านั้น ในส่วนอื่นๆ ของแนวหน้า รัสเซียพ่ายแพ้ทุกหนทุกแห่ง แต่เยอรมันไม่สามารถปิดล้อมกองกำลังข้าศึกขนาดใหญ่หรือให้อิสระในการซ้อมรบเพียงพอสำหรับการจัดขบวนด้วยเครื่องยนต์
ตามกฎแล้วกลุ่มกองทัพ "เหนือ" และ "ใต้" ก้าวหน้าโดยผลักดันศัตรูกลับซึ่งใช้การป้องกันที่คล่องแคล่วและไม่มีแม้แต่โอกาสใด ๆ ที่จะโจมตีแนวหน้าอย่างเด็ดขาด 67
1. K. Tippelskirch ในปี พ.ศ. 2484 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 30 2. E. Manstein ในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2484 ผู้บัญชาการกองพลยานยนต์ที่ 56 3. W. von Leeb ผู้บัญชาการ Army Group North
นี่คือภาพรวมของ Von Buttlar เกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484
นักวิจัยชาวเยอรมันอีกคน K. Tippelskirch (อดีตนายพลด้วย) ในหนังสือของเขา "ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง" พูดถึงความยืดหยุ่นของกองทหารของ PribOVO (ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ) รายงานว่า:
ตั้งแต่แรกเริ่ม กองทหารศัตรูภายใต้การบังคับบัญชาของจอมพล โวโรชีลอฟ มีการเตรียมการที่มีระดับลึก... เห็นได้ชัดว่าศัตรูตระหนักถึงการรวมตัวกันขนาดใหญ่ของการก่อตัวของเยอรมันในปรัสเซียตะวันออก... การทำลายล้างกองกำลังศัตรูขนาดใหญ่ตามที่วางแผนไว้ ,ไม่ได้ดำเนินการ...
ความดื้อรั้นของศัตรูนั้นน่าเชื่อ จำนวนรถถังที่เข้าร่วมในการตอบโต้ของเขานั้นน่าทึ่งมาก นี่คือศัตรูที่มีเจตจำนงอันแข็งแกร่งซึ่งโยนกองทหารของเขาเข้าสู่สนามรบอย่างไร้ความปรานี แต่ไม่ใช่โดยปราศจากความรู้ด้านศิลปะการปฏิบัติการ 68
นายพลชาวเยอรมันย้ำว่า “ศัตรูทราบ” ถึงความเข้มข้นของกองทหารเยอรมันและเตรียมพร้อม ไม่สามารถปิดล้อมและทำลายศัตรูในทิศทางนี้ได้
กองทหารเดียวกันนี้ "ตระหนัก" ถึงศัตรู กองทหาร PribOVO เปิดตัวหนึ่งในการโจมตีตอบโต้ที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกใกล้กับ Soltsy เมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 กับกองยานยนต์ที่ 56 ภายใต้คำสั่งของ E. Manstein (กองทัพอากาศเยอรมันถึงกับต้องจัดระเบียบ) สะพานอากาศเพื่อจัดหาชิ้นส่วนของคณะ) ผลจากการตีโต้กองทัพเยอรมันถูกเหวี่ยงกลับไป 40 กม. กองทหารโซเวียตไม่สามารถทำลายหน่วยที่ปิดล้อมได้ กองพลหลบหนี ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ (กองพลยานเกราะที่ 8 ถูกส่งไปเสริมกำลังทางด้านหลัง) ใกล้กับ Soltsy เอกสารเยอรมันอันมีค่าเกี่ยวกับการใช้หน่วยรถถังถูกจับ นี่เป็นเพียงตอนหนึ่งของการต่อสู้ช่วงฤดูร้อนปี 1941 ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะรู้
ความล้มเหลวของ ZapOVO (เปลี่ยนชื่อเป็นแนวรบด้านตะวันตก) ทำให้ตำแหน่งของแนวรบใกล้เคียงในอนาคตมีความซับซ้อนอย่างมาก เป็นกองกำลังของ Army Group Center ที่ดำเนินการโจมตีด้านข้างในเดือนสิงหาคมไปทางเหนือและใต้ (กระเป๋าเคียฟ)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ผู้บัญชาการแนวหน้า นายพลดี. พาฟโลฟ ถูกถอดออกจากคำสั่ง และในวันที่ 4 กรกฎาคม เขาถูกจับกุม ในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้บัญชาการแนวรบด้านตะวันตกจำนวนหนึ่งถูกจับกุม จากการสอบสวนพวกเขาถูกตัดสินประหารชีวิต:
– เสนาธิการแนวหน้า พลตรี V. Klimovskikh;
– หัวหน้าฝ่ายสื่อสารแนวหน้า พลตรี A. Grigoriev;
– หัวหน้ากองปืนใหญ่แนวหน้า, พลโท เอ็น. คลิช;
– ผู้บัญชาการกองยานยนต์ที่ 14 พล.ต. เอส. โอโบริน
- ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 พล.ต. A. Korobkov
1. V. Klimovskikh หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ ZapOVO 2. A. Grigoriev หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ ZapOVO 3. N. Klich หัวหน้าฝ่ายปืนใหญ่ของ ZapOVO 4. A. Korobkov ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4
ผู้นำทางทหาร-การเมืองถือว่าพวกเขามีความผิดในความไม่เตรียมพร้อมของเขต ไม่มีการสอบสวนหรือการประหารชีวิตที่คล้ายกันในแนวหน้าอื่นๆ (มีคดีแยก) เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นเพื่อยิงนายพลในช่วงสงคราม ทำให้เกิดบรรยากาศที่วิตกกังวลในหมู่ผู้บังคับบัญชาของกองทัพแดง
ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม นายพลจำนวนหนึ่งล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการของ PribOVO (แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ) F. Kuznetsov ถูกถอดออกจากคำสั่งในวันที่ 3 กรกฎาคม แต่เขาไม่ได้ถูกยิง แต่ถูกย้ายไปยังตำแหน่งอื่น ฉันจะถือว่าการลงโทษส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกจับอย่างน้อยที่สุดโดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
อาจมีคำถามอะไรสำหรับทหารภาคพื้นดินเมื่อเจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้โดยใช้กำลังสูงสุดที่เป็นไปได้ (จากบันทึกความทรงจำของ G. Zhukov) ดังนั้นข้อกำหนดในสถานการณ์เช่นนี้คือการปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐานและรักษาหน่วยให้พร้อม
ผมขอแยกกล่าวถึงกองทัพเยอรมันเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 บางคนอาจไม่ชอบแต่เป็นกองทัพที่ดีที่สุดในขณะนั้น ปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นที่สุดระหว่างทหารราบ ทหารราบ ปืนใหญ่ รถถัง การบิน และการบริการด้านเสบียง นายพลชาวเยอรมันในเวลานั้นรู้วิธีใช้รูปแบบรถถังได้ดีกว่าคู่ต่อสู้ และสิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับกองทัพแดงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสด้วย ความคิดของกองทัพฝรั่งเศสไม่สามารถก้าวไปไกลกว่าประสบการณ์ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ แต่เธอมีประสบการณ์แบบเดียวกับเยอรมนีในการบุกทะลวงแนวหน้าในวงกว้างโดยใช้กลุ่มโจมตีพร้อมการนำกำลังสำรองพิเศษเข้ามาในการบุกทะลวงครั้งนี้เพื่อปกปิดและล้อมศัตรูอย่างล้ำลึก ชาวเยอรมันปรับปรุงกลยุทธ์นี้โดยการเพิ่มรถถังและปืนใหญ่เคลื่อนที่ ฝรั่งเศสไม่สามารถรับมือกับสิ่งนี้ได้แม้ว่าจะไม่มีสงครามกลางเมือง แต่เป็นการปราบปรามในกองทัพ มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะตำหนิเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาของโซเวียตที่ไม่สามารถ "คิดถึง" วิธีการทำสงครามแบบใหม่ได้ นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคน ชาวเยอรมันมีแรงจูงใจอย่างมากในการค้นหาวิธีแก้ปัญหา - ความปรารถนาที่จะแก้แค้นความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หากพูดโดยนัยแล้ว ชาวเยอรมัน “ไม่พอใจ”
นอกจากนี้ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 กองทัพเยอรมันมีประสบการณ์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทโปแลนด์ บริษัทฝรั่งเศส และบริษัทแต่ละแห่งทางตอนเหนือและใต้ของยุโรป ทหารและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก (มากกว่าสี่ล้านคน) เดินผ่านกองทหารเหล่านี้ ทั้งหมดนี้ทำให้กองทัพเยอรมันกลายเป็นเครื่องจักรทางการทหารอย่างแท้จริงที่รู้ว่าต้องทำอะไรและต้องทำอย่างไร ประสบการณ์การต่อสู้ของกองทัพแดงถูกจำกัดอยู่เพียงการรบที่ Khalkhin Gol (ไม่เกิน 70,000 คน) และสงครามฤดูหนาว (ประมาณ 400,000 คน) เป็นประสบการณ์ที่ทำให้หน่วยทหารมีทักษะอย่างแท้จริง ไม่มีแบบฝึกหัดหรือเกมของพนักงานที่สามารถแทนที่เขาได้ ประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงเริ่มปรากฏและสะสมในกองทัพแดงตั้งแต่วันแรกของสงคราม
กองทัพแดงสามารถเอาชนะเยอรมันในปี 2484 ได้หรือไม่? ความคิดเห็นของฉันคือไม่ เธอสามารถล่าถอยด้วยการสู้รบที่ดุเดือดสะสมความแข็งแกร่งประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์และทำให้ศัตรูเหนื่อยล้ารอช่วงเวลาที่การโจมตีของกองทหารเยอรมันมลายหายไป สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการป้องกันแบบชั้นลึก
 
บทที่ 3 นายพลเยอรมัน: “ศัตรูตัวฉกาจตัวแรก”
 
แหล่งสารคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติคือเอกสารเยอรมัน จดหมายจากทหาร Wehrmacht ตลอดจนคำให้การและการประเมินของนายพลชาวเยอรมัน เป็นการยากที่จะสงสัยว่ามีทัศนคติที่อบอุ่นต่อสหภาพโซเวียตในลักษณะหลังดังนั้นจึงไม่มีใครจะถือว่าความทรงจำของพวกเขาเป็นเครื่องประดับ
หากมีคนนิยามข้อมูลและเอกสารของโซเวียตว่าเป็นเท็จและโฆษณาชวนเชื่อ สื่อของเยอรมันก็ไม่สามารถสงสัยได้ว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อของโซเวียต ดังนั้นหลักฐานของพวกเขาเกี่ยวกับกองทัพแดงจึงถือว่าค่อนข้างเป็นกลาง
 
1. กองทัพแดงต่อสู้อย่างไร
ตำนานทั่วไปประการหนึ่งเกี่ยวกับการเริ่มต้นของมหาสงครามแห่งความรักชาติก็คือกองทัพแดงถูกโจมตีครั้งแรกจนขวัญเสียจนแทบหยุดต่อต้าน เหตุผลนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้ในการสู้รบบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง "ขวัญกำลังใจที่ย่ำแย่ของกองทหารหลังจากการปราบปราม ความอดอยาก การถูกยึดครอง และโดยทั่วไปเนื่องมาจากความไม่เต็มใจของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่จะต่อสู้เพื่อระบอบการปกครองทางอาญา ”
ขณะเดียวกันก็มีหลักฐานจากนายพลเยอรมันที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่ากองทัพแดงยุติการต่อต้านแล้ว จากบันทึกประจำวันของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพเยอรมัน นายพล F. Halder เกี่ยวกับช่วงเดือนแรกของสงคราม:
24 มิถุนายน 2484
ศัตรูในแถบชายแดนเสนอการต่อต้านเกือบทุกที่ หากในเวลาเดียวกันเขาไม่เข้าใจสถานการณ์มากนักนี่เป็นผลมาจากความประหลาดใจทางยุทธวิธีซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าการต่อต้านของศัตรูกลายเป็นไม่เป็นระเบียบแยกจากกันและไม่มีประสิทธิภาพ
26 มิถุนายน พ.ศ. 2484
กองทัพกลุ่มใต้กำลังเดินหน้าอย่างช้าๆ แต่น่าเสียดายที่ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ ศัตรูที่ปฏิบัติการต่อต้าน Army Group South แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่หนักแน่นและกระตือรือร้น
28 มิถุนายน 2484
ที่ปีกขวาของกลุ่มยานเกราะที่ 1 กองพลรถถังรัสเซียที่ 8 เจาะลึกเข้าไปในตำแหน่งของเราและไปที่ด้านหลังของกองพลยานเกราะที่ 11 การรุกล้ำของศัตรูทำให้เกิดความสับสนอย่างมากในแนวหลังของเราอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลจากแนวหน้ายืนยันว่ารัสเซียกำลังต่อสู้เพื่อคนสุดท้ายทุกแห่ง มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ยอมจำนน
เป็นเรื่องน่าทึ่งที่เมื่อแบตเตอรี่ปืนใหญ่ ฯลฯ ถูกจับได้ มีเพียงไม่กี่คนยอมจำนนเท่านั้น ชาวรัสเซียบางคนต่อสู้จนกว่าพวกเขาจะถูกฆ่า คนอื่น ๆ หนี ถอดเครื่องแบบออก และพยายามออกจากวงล้อมภายใต้หน้ากากของชาวนา
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ในบางพื้นที่ ลูกเรือรถถังศัตรูจะทิ้งยานพาหนะของตนไว้ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาขังตัวเองอยู่ในรถถังและชอบที่จะเผาตัวเองพร้อมกับยานพาหนะของตน
รวมสูญเสียประมาณ 54,000 คน = 2.15% ของ 2.5 ล้านคน (ใน 13 วัน)
1. การโจมตีป้อมปืนชายแดนโซเวียต 2. รถถังโซเวียตที่ถูกทำลาย
ทหารเยอรมัน
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ศัตรูต่อสู้อย่างดุเดือดและคลั่งไคล้ รูปแบบของรถถังประสบกับการสูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์อย่างมาก เหล่าทัพคงเหนื่อย..
ศัตรูกำลังทำการตอบโต้อย่างแข็งแกร่งจากทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ในพื้นที่ Berdichev และจากทางเหนือในพื้นที่ Zhitomir เพื่อต่อต้านลิ่มที่รุกคืบของกลุ่มรถถังที่ 1
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
กองทหารรัสเซียกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดเหมือนเมื่อก่อน
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
โดยทั่วไปแล้ว ความเป็นผู้นำที่หนักแน่นและมีเป้าหมายจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนในการดำเนินการของการบินของศัตรู
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
การสูญเสีย: ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม มีผู้งดปฏิบัติหน้าที่รวม 92,120 ราย คิดเป็น 3.68% ของจำนวนทั้งหมด
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
สโมเลนสค์ กลุ่มศัตรูขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบกำลังทำการโจมตีอย่างรุนแรงในทิศทางต่างๆ โดยพยายามหลบหนีจากการปิดล้อม
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ที่หน้าศูนย์กองทัพกลุ่มศัตรูสามารถทำลายวงล้อมในพื้นที่เนเวลได้ โดยทั่วไปแล้วในปัจจุบัน สถานการณ์ในหลายภาคส่วนของแนวหน้าศูนย์กลุ่มกองทัพบกได้ย่ำแย่ลงอย่างมาก ที่ปีกด้านใต้ของกลุ่มกองทัพ ศัตรูสามารถเจาะแนวรบของเราได้ ในภาคตะวันออกที่สร้างขึ้นใหม่ของแนวหน้าทางเหนือและใต้ของ Smolensk ศัตรูกำลังทำการโจมตีอย่างแข็งแกร่ง
ในวันที่ 14-18 มิถุนายน ใกล้กับ Soltsy กลุ่มทหารเยอรมัน (กองยานยนต์ที่ 56 นำโดย E. Manstein) เป็นกลุ่มแรกที่ถูกล้อม
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ทางปีกด้านเหนือของกลุ่มกองทัพ กองทัพของเราต้องออกจาก Velikiye Luki อย่างน่าเสียดาย
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ในภูมิภาค Uman กองพลรถถังที่ 16 และ 11 มีส่วนร่วมในการสู้รบที่ดุเดือดกับกองกำลังรถถังศัตรูขนาดใหญ่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ในบางรูปแบบ การสูญเสียเจ้าหน้าที่ถึง 50%! -
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
จำนวนกองทหารรถถังของศัตรูมีมากกว่าที่คาดไว้ ความดื้อรั้นของการต่อต้านของศัตรูนั้นสังเกตได้เป็นพิเศษ ต่อหน้ากองทัพกลุ่มใต้ ศัตรูทำดีที่สุดในเรื่องของการเป็นผู้นำทั่วไปและการปฏิบัติการเชิงรุกในระดับปฏิบัติการ ต่อหน้ากองทัพกลุ่ม “กลาง” และ “เหนือ” ศัตรูก็แสดงด้านไม่ดีในเรื่องนี้
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
กองทัพกลุ่มใต้: ศัตรูพบวิธีถอนกำลังทหารออกจากภัยคุกคามจากการล้อมที่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้ง ในอีกด้านหนึ่งนี่คือการตอบโต้อย่างดุเดือดต่อกองกำลังไปข้างหน้าของเราของกองทัพที่ 17 และอีกด้านหนึ่งเป็นศิลปะอันยิ่งใหญ่ที่เขาถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ถูกคุกคาม
โดยทั่วไป ควรสังเกตว่าการป้องกันของศัตรูมีความเข้มข้นมากขึ้น และการใช้รถถังและเครื่องบินของเขาก็ดีขึ้น
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ศัตรูกำลังโจมตีกองทหารของเราทั้งแนวหน้าและปีกด้านใต้ สถานการณ์ตึงเครียดเป็นพิเศษในพื้นที่เยลยา ซึ่งศัตรูเปิดการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากทุกด้าน
2 สิงหาคม พ.ศ. 2484
กองทัพกลุ่มใต้สูญเสียผู้คนไป 63,000 คนและได้รับกำลังเสริม 10,000 คน ศูนย์กองทัพบกสูญเสีย 74.5 พันคน และรับกำลังเสริม 23,000 คน กองทัพกลุ่มเหนือสูญเสียผู้คนไป 42,000 คนและได้รับกำลังเสริม 14,000 คน
4 สิงหาคม พ.ศ. 2484
การสูญเสียตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2484: นายทหารชั้นประทวนและเอกชน 205,175 นาย และเจ้าหน้าที่ 8,126 นาย
6 สิงหาคม 2484
ศัตรูเปิดการโจมตีโต้กลับอย่างแข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนจากรถถัง
การสูญเสียจาก 22.6 เป็น 3.8 1941: เจ้าหน้าที่ 9188 นาย นายทหารชั้นสัญญาบัตรและเอกชน 231801 นาย
1. T-34 บดขยี้ปืนเยอรมัน 2. แรมรถถัง T-34
8 สิงหาคม 2484
ที่ทางแยกระหว่างกองทหารของ Kleist และ Shwedler ศัตรูก็บุกทะลุถึง Boguslav คุณควรให้ความสนใจกับความกล้าหาญของศัตรูเมื่อทำการบุกทะลวง
สถานการณ์ที่ยากลำบากพัฒนาขึ้นโดยผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บังคับกองร้อยและกองพันสำหรับการจัดขบวนด้วยเครื่องยนต์ สถานการณ์ของผู้บังคับบัญชาปืนใหญ่ก็ยากไม่แพ้กัน
10 สิงหาคม 2484
การสูญเสีย: เจ้าหน้าที่ 9,898 นาย นายทหารชั้นประทวน 256,454 นาย และทหารเกณฑ์
11 สิงหาคม 2484
สถานการณ์ทั่วไปแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่ายักษ์ใหญ่แห่งรัสเซียซึ่งกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามอย่างมีสติแม้จะมีความยากลำบากทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีระบอบเผด็จการแบบเผด็จการ แต่ก็ถูกประเมินต่ำไปโดยเรา คำแถลงนี้สามารถขยายไปยังทุกแง่มุมทางเศรษฐกิจและองค์กร วิธีการสื่อสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถทางทหารของชาวรัสเซียล้วนๆ
15 สิงหาคม 2484
คำถามเกี่ยวกับการครอบคลุมการสูญเสีย ในช่วง 50 วันของการต่อสู้ เจ้าหน้าที่ 10,000 นายสูญเสียไป นั่นคือ 200 คนต่อวัน
วอน ลีบรายงานต่อวอน เบราชิทช์เกี่ยวกับการโจมตีครั้งใหญ่ของศัตรูที่เริ่มต้นจากทางใต้ในทิศทางของสตารายา รุสซา
24 สิงหาคม 2484
กองทัพกลุ่มใต้: หน่วยของเรากำลังสู้รบอย่างหนักใกล้กับ Dnepropetrovsk ศัตรูโยนเข้าการต่อสู้ทั้งหมดที่มีอยู่และยูนิตที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้ขบวนรถถังของเราซึ่งต่อสู้เพียงลำพังในพื้นที่นี้สามารถรุกคืบได้ช้ามากเท่านั้น
การลดความแข็งแกร่งในการรบในดิวิชั่นทหารราบโดยเฉลี่ย 40% และในดิวิชั่นรถถังโดยเฉลี่ย 50%
28 สิงหาคม 2484
10.30 น. - โทรศัพท์จากวอน บ็อค: เขาบอกฉันด้วยความตื่นเต้นว่าความสามารถในการต้านทานของกลุ่มกองทัพกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว หากรัสเซียยังคงปฏิบัติการรุกต่อไป ก็จะไม่สามารถยึดแนวรบด้านตะวันออกของกลุ่มกองทัพได้
จอมพล พี. ฟอน ไคลสต์ ผู้บัญชาการกลุ่มยานเกราะที่ 1:
พฤติกรรมของกองทหารรัสเซียแม้ในการรบครั้งแรกนั้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับพฤติกรรมของโปแลนด์และพันธมิตรตะวันตกที่พ่ายแพ้ แม้จะอยู่ล้อมรอบ รัสเซียก็ยังคงต่อสู้อย่างดื้อรั้นต่อไป ในกรณีที่ไม่มีถนน ในกรณีส่วนใหญ่ชาวรัสเซียก็ยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้ พวกเขาพยายามบุกไปทางทิศตะวันออกอยู่เสมอ... การล้อมรัสเซียของเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
รัสเซียแสดงตนว่าเป็นนักรบชั้นหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรก และความสำเร็จของเราในช่วงเดือนแรกของสงครามก็เนื่องมาจากการฝึกฝนที่ดีขึ้น เมื่อได้รับประสบการณ์การต่อสู้ พวกเขาจึงกลายเป็นทหารชั้นหนึ่ง พวกเขาต่อสู้ด้วยความดื้อรั้นเป็นพิเศษและมีความอดทนที่น่าทึ่ง... 70
ลูกเรือปืนกลและปืนใหญ่ของกองทัพแดงเสียชีวิต
จากบันทึกของ J. Goebbels:
ความกล้าหาญคือความกล้าหาญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณ ความดื้อรั้นที่พวกบอลเชวิคปกป้องตัวเองในป้อมปืนในเซวาสโทพอลนั้นคล้ายกับสัญชาตญาณของสัตว์บางประเภท และคงเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงหากพิจารณาว่าเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นหรือการเลี้ยงดูของพวกบอลเชวิค ชาวรัสเซียเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป
ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของเยอรมัน จอมพล V. Brauchitsch กล่าวหนึ่งเดือนหลังจากการเริ่มมหาสงครามแห่งความรักชาติ (บันทึกโดย F. Halder ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 1941):
ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศและลักษณะเฉพาะของรัสเซียทำให้แคมเปญนี้มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ คู่ต่อสู้ที่จริงจังคนแรก 71
เกี่ยวกับกองพันทัณฑ์เยอรมัน
เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการจัดตั้งกองร้อยทัณฑ์และกองพันในกองทัพแดงตามคำสั่งหมายเลข 227 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 พวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในระหว่างการล่าถอยในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2484 หรือระหว่างการป้องกันมอสโกแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ สมัยสงครามนั้นลำบากมาก
แต่สหภาพโซเวียตไม่ใช่คนแรกที่ใช้กองพันทัณฑ์ หน่วยแรกที่มีหน่วยทหารดังกล่าวในแนวรบด้านตะวันออกคือกองทหารเยอรมัน (คำสั่งหมายเลข 227 ระบุว่าไม่ใช่ฝ่ายโซเวียตที่คิดค้นหน่วยเหล่านี้) ฉันไม่พบวันที่แน่นอนของการปรากฏของกองพันทัณฑ์เยอรมัน มีข้อมูลปรากฏทันทีหลังความพ่ายแพ้ใกล้กรุงมอสโก แต่ F. Halder ในบันทึกประจำวันของเขาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ระหว่างรายงานของหัวหน้าแผนกองค์กรของ OKH พลตรี Walter Bule ได้จดบันทึกเกี่ยวกับกองพันทัณฑ์:
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
การจัดตั้ง "กองพันทัณฑ์" ถือเป็นความคิดที่ดี
1 สิงหาคม พ.ศ. 2484
จนถึงขณะนี้ กองพันทัณฑ์ประสบความสูญเสียถึง 25 เปอร์เซ็นต์ โดยคัดเลือกคนมาทำหน้าที่แทนแล้ว 170 คน
25 กันยายน พ.ศ. 2484
วันที่ 24.9 ถือเป็นวันวิกฤตอย่างยิ่งสำหรับ OKW นี่เป็นเพราะความล้มเหลวในการรุกของกองทัพที่ 16 ที่ทะเลสาบลาโดกา ซึ่งกองทหารของเราพบกับการรุกโต้ตอบของศัตรูร้ายแรง ในระหว่างนั้นกองพลยานเกราะที่ 8 ถูกขับกลับไป และพื้นที่ที่เรายึดครองบนฝั่งตะวันออกของเนวาก็แคบลง
ในเรื่องนี้ Fuhrer ได้ตัดสินใจทันที: ... f) ควรย้ายกองพันสำรอง (กองพันทัณฑ์) ไปยังพื้นที่ของ Army Group North 72
กองทหารเยอรมันที่ยังไม่ประสบกับความพ่ายแพ้นำการรุกที่ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางจัดกองพันทัณฑ์ ด้วยเหตุผลอะไร? ควรสังเกตว่ากองพันทัณฑ์ถูกเรียกให้รักษาวินัยทางทหารในช่วงเวลาที่ยากลำบากทางทหาร
เกี่ยวกับความสามารถของคำสั่งโซเวียต
นายพลโอเบิร์สต์ จี. กูเดเรียน:
...ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เห็นได้ชัดว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโซเวียตมีความสามารถสูงในด้านยุทธศาสตร์...
นายพลและทหารรัสเซียมีลักษณะการเชื่อฟัง พวกเขาไม่สูญเสียจิตใจแม้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดในปี พ.ศ. 2484...
พลเอก G. Blumentritt เสนาธิการกองทัพที่ 4 ที่รุกคืบในเบลารุส:
เรากำลังเผชิญหน้ากับกองทัพที่มีคุณสมบัติการต่อสู้ที่เหนือกว่ากองทัพอื่นๆ ที่เราเคยพบเจอในสนามรบ...
การรบในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 แสดงให้เราเห็นว่ากองทัพโซเวียตใหม่เป็นอย่างไร เราสูญเสียบุคลากรของเราไปมากถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการรบ เจ้าหน้าที่รักษาชายแดนและสตรีปกป้องป้อมปราการเก่าในเบรสต์เป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ ต่อสู้จนถึงขีดสุด แม้ว่าเราจะโดนกระสุนปืนที่หนักที่สุดและระเบิดทางอากาศก็ตาม ในไม่ช้า กองทหารของเราก็ได้เรียนรู้ว่าการต่อสู้กับรัสเซียหมายความว่าอย่างไร... 73
1. G. Friesner ผู้บัญชาการกองทัพกลุ่ม “ยูเครนตอนใต้” 2. G. Blumentritt เสนาธิการกองทัพที่ 4 3. P. von Kleist ผู้บัญชาการกลุ่มยานเกราะที่ 1 4. J. Goebbels รัฐมนตรีกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อของ เยอรมนี
จากบันทึกของ เจ. เกิ๊บเบลส์:
5 มีนาคม 2488
Fuhrer วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ทั่วไปอย่างรุนแรงอีกครั้ง Fuhrer พูดถูกเมื่อเขากล่าวว่าการปฏิรูปทางทหารในฝรั่งเศสไม่ได้ดำเนินการในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่เฉพาะในช่วงสงครามนโปเลียนเท่านั้น สตาลินดำเนินการปฏิรูปนี้อย่างทันท่วงที (หมายถึงการกวาดล้างเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาของกองทัพแดง) และบัดนี้จึงได้รับประโยชน์จากมัน หากการปฏิรูปดังกล่าวถูกบังคับให้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยความพ่ายแพ้ของเรา มันจะสายเกินไปสำหรับความสำเร็จขั้นสุดท้าย
16 มีนาคม 2488
เจ้าหน้าที่ทั่วไปมอบหนังสือที่มีข้อมูลชีวประวัติและภาพเหมือนของนายพลและเจ้าหน้าที่ตำรวจโซเวียตให้กับฉัน จากหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เราได้ทำในปีที่ผ่านมา นายพลและนายพลเหล่านี้โดยเฉลี่ยแล้วยังอายุน้อยเป็นพิเศษ โดยแทบไม่มีใครเลยที่อายุเกิน 50 ปี พวกเขา <...> คนที่กระตือรือร้นอย่างยิ่ง และเมื่อดูจากสีหน้าคุณสามารถอ่านได้ว่าพวกเขามีภูมิหลังที่ดี... กล่าวโดยสรุป ฉันถูกบังคับให้สรุปข้อสรุปอันไม่พึงประสงค์ว่าผู้นำของสหภาพโซเวียตมาจากชาติที่ดีกว่า ชั้นกว่าของเราเอง...
ฉันแจ้งให้ Fuehrer ทราบเกี่ยวกับหนังสือ General Staff เกี่ยวกับนายพลและนายพลโซเวียตที่มอบให้ฉันตรวจสอบ โดยเสริมว่าฉันรู้สึกว่าเราไม่สามารถแข่งขันกับผู้นำดังกล่าวได้เลย Fuehrer แบ่งปันความคิดเห็นของฉันอย่างเต็มที่ นายพลของเราแก่เกินไป พวกเขามีอายุยืนยาวกว่าความมีประโยชน์ <...> ซึ่งพูดถึงความเหนือกว่ามหาศาลของนายพลโซเวียต 74
ภาพกลุ่มผู้บัญชาการแนวหน้าของมหาสงครามแห่งความรักชาติ นั่งจากซ้ายไปขวา: I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov ยืนจากซ้ายไปขวา: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Kh.
นายพล Oberst G. Friessner ผู้บัญชาการกลุ่มกองทัพบก “ยูเครนตอนใต้”:
...ในช่วงสงคราม ฉันเฝ้าดูคำสั่งของโซเวียตมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ...
...เป็นเรื่องจริงที่กองบัญชาการระดับสูงของสหภาพโซเวียตที่เริ่มต้นจากสตาลินกราดมักจะเกินความคาดหมายของเราทั้งหมด มันทำการซ้อมรบอย่างรวดเร็วและเคลื่อนย้ายกองกำลังอย่างชำนาญ เปลี่ยนทิศทางของการโจมตีหลัก แสดงทักษะในการสร้างหัวสะพานและจัดเตรียมตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนไปสู่การรุกในภายหลัง...
จอมพล พี. ฟอน ไคลสต์:
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนของการพ่ายแพ้ครั้งแรกทันทีและในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็เริ่มดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ
 
2. เกี่ยวกับการสูญเสียของเยอรมัน
ความสูญเสียทางทหารของเยอรมันในช่วงเดือนแรกของสงครามโดยทั่วไปถือว่าเพียงเล็กน้อย คำให้การของเอฟ. ฮัลเดอร์มักอ้างที่นี่:
14 ธันวาคม พ.ศ. 2484
แพ้จาก 22.6 เป็น 10.12 พ.ศ. 2484: เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ - เจ้าหน้าที่ 18,220 นาย นายทหารชั้นประทวนและเอกชน 561,575 นาย เสียชีวิต - เจ้าหน้าที่ 6,827 นาย, นายทหารชั้นประทวนและเอกชน 155,972 คน หายไป - เจ้าหน้าที่ 562 นาย, นายทหารชั้นประทวน 31,922 นายและเอกชน
เจ้าหน้าที่ 25,609 นาย และนายทหารชั้นประทวน 749,469 นาย และทหารเกณฑ์ 749,469 นาย สูญหาย
ยอดสูญเสียไม่นับผู้ป่วย มีจำนวน 775,078 คน หรือ 24.22% ของกำลังกองทัพทั้งหมดในแนวรบด้านตะวันออก (เฉลี่ย 3.2 ล้านคน) ... 75
F. Halder ประมาณการการสูญเสียของ Wehrmacht ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยมีผู้เสียชีวิตและสูญหาย 195,283 ราย และจากข้อมูลของ B. Müller-Hillebrand ความสูญเสียตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484 มีจำนวน 244,000 คน ความแตกต่างคือ 50,000 คน
ตัวเลขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ฉันจงใจไม่ให้โซเวียตประเมินความสูญเสียของเยอรมัน) จนถึงปัจจุบัน ไม่มีตัวเลขที่เชื่อถือได้เพียงพอสำหรับการสูญเสียกองทัพเยอรมัน ซึ่งได้มาจากการคำนวณทางสถิติโดยตรง (แม้ว่าบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ก็ตาม) สิ่งนี้อธิบายได้จากการขาดข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความสูญเสียของเยอรมันในระดับกองทัพและกองพล มีชิ้นส่วนของวัสดุเหล่านี้ รวมถึงจากเอกสารที่กองทัพแดงยึดมาได้ (การศึกษาของพวกเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจ) นอกจากนี้ ยังมีข้อแตกต่างหลายประการระหว่างตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการของเยอรมันและการประมาณการของนายพลชาวเยอรมัน
ข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือของ B. Müller-Hillebrand “German Land Army, 1933-1945”:
ก่อนสงครามกับสหภาพโซเวียต กองทัพเยอรมันประสบความสูญเสียเพียงเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดใจ ในการรบทางทหารที่ผ่านมาทั้งหมดนับตั้งแต่เริ่มสงคราม กองกำลังภาคพื้นดินของเยอรมันสูญเสียผู้เสียชีวิตและสูญหายไปทั้งหมดน้อยกว่า 100,000 คน จำนวนเดียวกันนี้เสียชีวิตในช่วงแปดสัปดาห์แรกของสงครามกับสหภาพโซเวียต OKH เชื่อว่าจะมีการขาดทุนอย่างหนักในการรณรงค์ครั้งนี้ ดังนั้นจึงได้จัดตั้งกองพันสำรองสนามขึ้นอีกครั้งในเกือบทุกดิวิชั่นก่อนที่จะเริ่มการรณรงค์ต่อต้านรัฐโซเวียต
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 กองกำลังภาคพื้นดินได้เข้าประจำการไม่นับทหารเกณฑ์ที่เกิดในปี พ.ศ. 2465 ที่เข้าสู่กองทัพสำรองเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 มีทหารกองหนุนที่ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 400,000 นาย รวมทั้งทหารเกณฑ์ที่เกิดในปี พ.ศ. 2464 ด้วย ซึ่งมีประมาณ 80 นาย คนหลายพันคนได้รับการฝึกฝนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองพันกองพันสำรองภาคสนามและส่วนที่เหลือก็พร้อมอย่างเต็มที่ในฐานะส่วนหนึ่งของกองทัพสำรอง อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าก็ชัดเจนว่าการไตร่ตรองล่วงหน้าดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ความสูญเสียอย่างหนักที่คาดไว้ในช่วงเริ่มต้นของการรณรงค์ยังคงสูงเกือบเท่าๆ กันในช่วงฤดูร้อน ในช่วงสี่สัปดาห์แรกกองพันสำรองภาคสนามของแผนกต่างๆได้ย้ายบุคลากรทั้งหมดไปยังหน่วยที่ปฏิบัติการอยู่
...การขาดแคลนบุคลากร ณ สิ้นเดือนสิงหาคมคือ: ใน 14 แผนก - มากกว่า 4,000 คน, ใน 40 - มากกว่า 3,000 คน, ใน 30 - มากกว่า 2,000 คน และใน 58 - น้อยกว่า 2,000 คนเล็กน้อย
งานศพใน Wehrmacht ในแนวรบด้านตะวันออก
ความสำเร็จที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จระหว่างการรณรงค์ (จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484) ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 230,000 คนและสูญหาย 14,000 คน หากเราคำนึงด้วยว่าจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นสูงกว่าการสูญเสียทั้งหมดถึงสามเท่าและแม้ว่าผู้บาดเจ็บบางส่วนจะกลับคืนสู่แนวหน้าหลังการรักษาแล้ว ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ผู้คนประมาณ 740,000 คนก็ออกไป ของการดำเนินการและปรากฎว่าสามารถชดเชยการสูญเสียคนเพียง 400,000 คนได้
เพื่อจัดกำลังเสริมใหม่ ผู้บัญชาการกองทัพสำรองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ได้เริ่มปฏิบัติการเพื่อกระจายบุคลากรใหม่ ในวันที่ 22 ตุลาคมของปีเดียวกัน เขาได้กำหนดว่าสามารถปล่อยคนจำนวน 250,000 คนในกองกำลังทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ได้เป็นแนวหน้า เมื่อพวกเขาถูกแทนที่ด้วยทหารเกณฑ์ทหารอาวุโส รวมถึงทหารที่ไม่เหมาะสมกับการรับราชการในหน่วยประจำการ การแจกจ่ายซ้ำนี้ดำเนินการภายในกองกำลังภาคพื้นดินที่ใช้งานอยู่ในภาคตะวันออกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตกและภายในกองทัพสำรอง ต้องขอบคุณมาตรการเคลียร์พื้นที่ด้านหลัง โดยส่วนใหญ่เป็นกองทัพสำรอง ทำให้เจ้าหน้าที่และเอกชนชั้นสัญญาบัตรอีก 25,000 นายได้รับการปล่อยตัวเพื่อกำจัดกองทหารในภาคตะวันออก
ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484 การขาดแคลนกองทัพประจำการในภาคตะวันออกมีจำนวน 340,000 คน ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วทหารราบจะสูญเสียกำลังประมาณหนึ่งในสี่ของกำลังดั้งเดิมเมื่อการต่อสู้ในฤดูหนาวเริ่มขึ้น
ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 2484 กองพลทหารราบ 5 กองพลได้รับการจัดระเบียบใหม่ตาม "แบบจำลองตะวันออก" (81, 212, 215, 223 และ 227) ถูกเรียกคืนจากตะวันตกและย้ายไปยังภาคตอนเหนือของแนวรบด้านตะวันออก ในการแลกเปลี่ยน กองพลที่ถูกโจมตีอย่างเลวร้ายสี่กองถูกย้ายจากแนวรบด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งจะต้องได้รับการเติมเต็มและจัดระเบียบใหม่พร้อมกัน: กองพลทหารราบที่ 5, 8 และ 28 ... กองทหารราบที่ 71 ... กองทหารราบเบาที่ 99 คือ ย้ายจากแนวรบด้านตะวันออกในแนวรบเดือนพฤศจิกายนไปยังเซอร์เบีย...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 แผนกองค์กรของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองกำลังภาคพื้นดินในบันทึกที่ส่งมาว่า "การประเมินความสามารถในการรบของกองทัพภาคพื้นดินในปัจจุบันในภาคตะวันออก" ระบุว่ากองทหารราบโดยเฉลี่ยมี 65% ของกองกำลังเริ่มต้น ความสามารถในการรบ การแบ่งรถถัง - ประมาณ 35% 77
สังเกตกิจกรรมทางทหารของเยอรมันย้อนกลับไปในปี 1941:
– มีการคัดเลือกกำลังพลสำรองของกองทัพทั้งหมดซึ่งรวมถึงกองกำลังของปี 1921 และ 1922
– การโอนกองพลที่เต็มเปี่ยมห้ากองพลจากตะวันตกไปตะวันออกและ "กองพลที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรง" สี่กองจากตะวันออกไปตะวันตก (นี่คือการเติมเต็มกำลังพลจริง ๆ แล้ว - การเติมเต็มเท่าไหร่?);
– การกระจายบุคลากร (การแทนที่ด้วยกองกำลังอาวุโส การใช้สัญชาติที่ไม่ใช่ชาวเยอรมันเป็นหน่วยสนับสนุนและกองหลัง) นอกจากนี้ยังทำให้จำนวนทหารเพิ่มขึ้นอีกด้วย
หากข้อมูลผู้เสียชีวิตชาวเยอรมันประมาณ 200-300,000 คนสอดคล้องกับความเป็นจริงก็หมายความว่ากองทัพเยอรมันส่วนใหญ่เข้าประจำการ แม้จะคำนึงถึงความสูญเสียของผู้บาดเจ็บ แต่กองทัพเยอรมันก็ขาดแคลนถึง 340,000 คน ฉันเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนที่สำคัญสำหรับกองทัพเยอรมัน ถ้าอย่างนั้นเหตุใดในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม Wehrmacht จึงไม่สามารถรวมพลังที่เหนือกว่าสามเท่าในทิศทางของการโจมตีหลักตามหลักการสงครามแบบดั้งเดิม? นอกจากนี้ เยอรมนียังมีพันธมิตรมากมาย (เยอรมนีไม่ได้ต่อสู้กับสหภาพโซเวียตเพียงลำพัง!) ซึ่งความสูญเสียจะต้องรวมอยู่ในการนับโดยรวมด้วย
นายพลชาวเยอรมันพูดอะไรเกี่ยวกับความสูญเสียของพวกเขา? พวกเขาประเมินสถานการณ์ภาคสนามอย่างไร?
นี่คือวิธีที่หัวหน้าเสนาธิการทหารเยอรมัน F. Halder ประเมินสถานะความสามารถในการรบของ Wehrmacht เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484:
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
กองกำลังของเราใกล้จะหมดแรงทั้งทรัพยากรและกำลังมนุษย์ 78
การสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั้นมีทหารและเจ้าหน้าที่เพียง 200,000 นายและกองทัพเยอรมันจวนจะหมดทรัพยากรมนุษย์แล้ว หรือขาดทุนมากกว่านี้?
งานศพใน Wehrmacht ในแนวรบด้านตะวันออก
ผู้บัญชาการ Army Group Center จอมพล Fedor von Bock ในหนังสือของเขา "ฉันยืนอยู่ที่ประตูมอสโก" รายงานถึงความสูญเสียที่ค่อนข้างร้ายแรงสำหรับกลุ่มกองทัพ ในวันที่ 31 ตุลาคม มีข้อความเข้า (ที่นี่และด้านล่างเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือของ von Bock ที่ระบุวันที่เข้า):
31/10/41
ความสูญเสียของเราเริ่มชัดเจนขึ้นมาก ในการจัดตั้งกลุ่มกองทัพ กองพันมากกว่า 20 กองพันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยโท
Oberleutnant สอดคล้องกับยศร้อยโทอาวุโสของโซเวียตและรัสเซีย จากคำกล่าวของ von Bock การสูญเสียในคณะนายทหารนั้นร้ายแรงมากจนผู้บังคับบัญชากองพันจะออกคำสั่งกองพันเมื่อพวกเขาควรจะเป็นผู้บังคับหมวด F. Halder ยังเขียนเกี่ยวกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในหมู่เจ้าหน้าที่ด้วย โดยธรรมชาติแล้วความสูญเสียที่สำคัญที่สุดในเจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยทหารราบ สิ่งนี้บังคับไม่เพียง แต่จะดึงดูดนายทหารผู้น้อยที่มีประสบการณ์น้อยเท่านั้น แต่ยังต้องแทนที่พวกเขาด้วยเจ้าหน้าที่จากสาขาอื่น ๆ ของกองทัพด้วย สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในกองทัพแดง
ความสูญเสียและความรุนแรงของการสู้รบส่งผลกระทบต่อกองทัพเยอรมัน เกี่ยวกับกองพลยานเกราะที่ 24 ซึ่งประสบความสูญเสียร้ายแรงในการรบในเดือนตุลาคม G. Guderian เขียนว่า:
การต่อสู้ที่หนักหน่วงค่อยๆ ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่และทหารของเรา... และมันไม่ใช่อาการทางร่างกาย แต่เป็นอาการช็อคทางจิตใจที่ไม่อาจมองข้ามได้ และความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดของเราถูกปราบปรามอย่างมากอันเป็นผลมาจากการรบครั้งสุดท้ายนั้นน่าทึ่งมาก 80
ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ตามคำกล่าวของ P. Karel (นามแฝงของ Paul Karl Schmidt ผู้ต่อสู้ทางตะวันออกใน SS) ในหนังสือ "แนวรบด้านตะวันออก":
กองพลทหารราบของเยอรมันสูญเสียกำลังพลไประหว่าง 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างการรุกคืบอย่างไม่หยุดยั้งและการสู้รบที่หนักหน่วงอย่างไม่หยุดยั้ง และกองพลหุ้มเกราะที่ข้ามพรมแดนในเดือนมิถุนายนล้วนเป็นเพียงความทรงจำ (ไม่เกินหนึ่งในสามของกำลังปกติ)
ฉันขอย้ำว่า P. Karela บอกว่ากองทหารราบสูญเสียบุคลากรไปมากถึง 30-50% อัตราส่วนของการสูญเสียเหล่านี้ระหว่างผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเท่าใด? จากข้อมูลข้างต้นโดย F. Halder ความสูญเสียทั้งหมดของกองทัพเยอรมันไม่เกิน 25%
และนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนคนเดียวกันเขียนเกี่ยวกับกองยานเกราะที่ 10 ของกองยานเกราะที่ 40 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2484:
ฝ่าย... กำลังสูญเสียกำลังสุดท้าย เมื่อพลตรีฟิสเชอร์รายงานจำนวนทหารพร้อมรบจริงและอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงในหน่วยของเขาให้ผู้บัญชาการกองพลฟัง นายพลสทัมม์ก็อุทานว่า “พระเจ้า! ใช่ คุณเพิ่งได้รับการปรับปรุงการลาดตระเวนสอดแนม”
สิ่งที่เหลืออยู่ของแผนกรถถังคือความแข็งแกร่งแบบเดียวกับการลาดตระเวนเสริมกำลัง! F. von Bock รายงานวันที่ 21 พฤศจิกายน:
21/11/41
...ในแง่ของจำนวนดิวิชั่น เมื่อพิจารณาจากโต๊ะสีเขียว ความสมดุลของกองกำลังก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าปกติ แต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ที่ลดลง - ในบาง บริษัท เหลือเพียง 20 ถึง 30 คน - การสูญเสียครั้งใหญ่ในผู้บังคับบัญชาและการออกแรงมากเกินไปของผู้คนเมื่อรวมกับความหนาวเย็นทำให้ภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ในบริษัทเยอรมันแต่ละแห่งใน Army Group Center เหลือเพียง 20 ถึง 30 คน เพื่อทำความเข้าใจว่ามากหรือน้อย จุดแข็งของบริษัทเยอรมันอยู่ที่ 191 คน นั่นคือบริษัทที่ von Bock เขียนเกี่ยวกับการสูญเสียบุคลากรจาก 85 เป็น 90% นี่คือราคาของชัยชนะของเยอรมันในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปี 2484 และนี่ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อของสหภาพโซเวียตนี่คือคำพูดของนายพลชาวเยอรมันที่มองเห็นสถานการณ์ภาคพื้นดิน
1. F. von Bock ผู้บัญชาการของ Army Group Center 2. V. Brauchitsch ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังภาคพื้นดิน (พ.ศ. 2481-2484) 3. G. Guderian ผู้บัญชาการของกลุ่มยานเกราะที่ 2
ทั้งหมดนี้ขัดแย้งกับข้อมูลอย่างเป็นทางการของเยอรมันโดยสิ้นเชิง เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนของกองทหารเยอรมัน ข้าพเจ้าจะยกข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือของวอน บ็อคเกี่ยวกับสถานะของศูนย์กลุ่มกองทัพที่กำลังรุกคืบในมอสโก ฉันแนะนำให้อ่านอย่างละเอียด ฉันคิดว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ของนายพลชาวเยอรมันในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2484 สมควรได้รับความสนใจ:
20/11/41
...ฝ่ายขวาของกองทัพที่ 4 ไม่สามารถปฏิบัติการรุกได้ในอนาคตอันใกล้ ความสามารถของดิวิชั่นที่ 17 และ 173 ซึ่งเข้าร่วมในการสู้รบการป้องกันอย่างหนักนั้นหมดแรงลงอย่างสิ้นเชิง หน่วยงานที่เหลือประสบความสูญเสียอย่างหนัก กองพล XII และ XX ก็อ่อนแอลงอย่างมากและไม่สามารถบุกทะลุตำแหน่งของศัตรูได้
21/11/41
ฉันไปจาก Gzhatsk ไปยังที่ตั้งของ XII Corps ผู้บัญชาการกองพลรู้สึกประทับใจอย่างชัดเจนกับการต่อสู้ที่ดุเดือดที่เกิดขึ้นและอธิบายสภาพของหน่วยงานของเขาด้วยสีที่มืดมนที่สุดซึ่งความสามารถตามที่เขาพูดนั้นหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง
ความสูญเสียโดยเฉพาะในหมู่เจ้าหน้าที่กำลังทำให้ตัวเองรู้สึก ร้อยโทหลายคนสั่งการกองพัน ร้อยโทหนึ่งคนเป็นหัวหน้ากองทหาร จำนวนกองทหารบางส่วนลดลงเหลือ 250 คน บุคลากรต้องทนทุกข์ทรมานจากสภาพที่พักที่เย็นและไม่เพียงพอ กล่าวโดยสรุป กองพลตามความเห็นของผู้บังคับบัญชา ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยรบได้อีกต่อไป
23/11/41
ที่ที่ตั้งของ XX Corps ผู้บัญชาการบอกฉันเกี่ยวกับความรุนแรงของการรบที่กองพลได้เข้าร่วมและยังบ่นเกี่ยวกับความต้องการที่สูงของหน่วยโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง:“ เรายังคงต้องไปถึงมอสโกว คลองไม่ตระหนักเลยว่าเราจะไม่สามารถก้าวไปได้แม้แต่ก้าวเดียว”
1/12/41
การสู้รบในช่วง 14 วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า "การทำลายล้างทั้งหมด" ของกองทัพรัสเซียที่ต่อต้านเรานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าจินตนาการ การหยุดที่ประตูกรุงมอสโก ซึ่งเครือข่ายทางหลวงและทางรถไฟมีความหนาแน่นมากที่สุดในรัสเซียตะวันออกทั้งหมด หมายถึงการต่อสู้ในตำแหน่งที่ยากลำบากกับศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าเราอย่างมาก ในขณะเดียวกันกองทหารของกลุ่มกองทัพก็ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เลย แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้และเราก็สามารถยึดดินแดนใหม่รอบ ๆ มอสโกได้ในตอนแรกในระหว่างการรุก แต่ฉันยังไม่มีกองกำลังเพียงพอที่จะปิดล้อมเมืองและปิดผนึกอย่างแน่นหนาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นการรุกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการโจมตีที่ไม่มีความหมายหรือจุดประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความจริงที่ว่าเวลากำลังใกล้ถึงจุดอันตรายถึงชีวิตเมื่อกองกำลังของกองกำลังโจมตีจะหมดลงอย่างสมบูรณ์ คุณต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป ปัจจุบันกำลังพลของศูนย์กองทัพบกแผ่ขยายออกไปในแนวหน้ากว่า 1,000 กิโลเมตร โดยผมมีกองพลเดียวเป็นกองหนุน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เมื่อคำนึงถึงความสูญเสียของเจ้าหน้าที่และประสิทธิภาพการต่อสู้ของกองทหารที่ลดลงอย่างรวดเร็ว กองกำลังของกลุ่มกองทัพจะไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่การรุกที่จัดอยู่ในระดับปานกลาง...
6/12/41
ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางอากาศที่รัสเซียทำได้มีเพิ่มมากขึ้น
7/12/41
วันที่ยากลำบาก ในตอนกลางคืนปีกขวาของกลุ่มยานเกราะที่ 3 เริ่มถอนตัว ลิ่มของศัตรูที่ไม่พึงประสงค์บนปีกเหนือของกลุ่มรถถังกำลังทำให้ตัวเองรู้สึกได้ ศัตรูยังเพิ่มแรงกดดันต่อปีกขวาของกองทัพที่ 9 อย่างมีนัยสำคัญ ฉันส่งทุกสิ่งที่ฉันจัดการเพื่อรวบรวมอย่างเร่งรีบไปยังการกำจัดกลุ่มยานเกราะที่ 3 กองทหารที่ 255 ถูกส่งไปโดยรถบรรทุก - กองพันทีละกอง - ไปยังคลินซึ่งกองพันแรกมาถึงเมื่อเช้านี้ กองหนุนเดียวที่กลุ่มยานเกราะที่ 4 สามารถรื้อเข้าด้วยกันได้คือกองร้อยเสริมกำลัง
10/12/41
(โทรเลขถึง V. Brauchitsch ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินเยอรมัน)
“ฉันถูกบังคับให้ทำซ้ำสิ่งที่ฉันได้รายงานไปแล้วหลายครั้ง: แนวหน้าของกลุ่มกองทัพจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งปัจจุบันได้เป็นเวลานานด้วยกองกำลังที่มีอยู่ แม้ว่าเราจะสามารถกำจัดการรุกล้ำแนวป้องกันของศัตรูในบางสถานที่ได้ แต่การดำเนินการนี้จะบรรลุผลได้โดยต้องสูญเสียกองทหารที่พร้อมรบสุดท้ายที่มีอยู่จนหมดสิ้น ผู้บัญชาการทหารบกทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นนี้...
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงถูกบังคับให้ทำซ้ำหลายครั้งตามคำเรียกร้องที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการส่งกำลังเสริมอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับการต่อสู้ป้องกันต่อไปโดยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ โดยไม่ทำให้กองทหารกลุ่มกองทัพสูญเสียโอกาสตาบอด”
หลุมศพของทหารเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออก
Von Bock กล่าวว่ากองกำลังของกลุ่มกองทัพไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่การรุกที่ธรรมดามาก เขาขอกำลังเสริมให้กับกองทหารของเขาอยู่ตลอดเวลา จากบันทึกของผู้บัญชาการชาวเยอรมันสามารถสังเกตเห็นความซับซ้อนของตำแหน่งของกองทหารเยอรมันใกล้กรุงมอสโก ในเรื่องนี้ ผลการตีโต้ของกองทัพแดงในเดือนธันวาคมดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติ.
ในปี 1941 ในการสู้รบอย่างดุเดือดกับกองทัพเยอรมัน รวมถึงหน่วยรถถังกระแทกนั้น "ขี้กบ" ได้ถูกกำจัดออกไปอย่างสม่ำเสมอ หน่วยที่ดีที่สุดที่มีประสบการณ์มหาศาลเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทหารและเจ้าหน้าที่ของกองทัพแดงพูดถึงกองทัพเยอรมันในปี พ.ศ. 2486 ว่าชาวเยอรมันไม่เหมือนกับในปี พ.ศ. 2484 เลย
คุณต้องเข้าใจว่าเมื่อพวกเขาพูดถึงการแบ่งแยกและการก่อตัวของเยอรมันเมื่อปลายปี พ.ศ. 2484 ตามคำบอกเล่าของนายพลชาวเยอรมัน พวกเขาก็ห่างไกลจากความสอดคล้องกับหน่วยทหารเหล่านั้นที่ข้ามชายแดนเยอรมัน - โซเวียตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
การขาดแคลนกองทัพเยอรมันอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 มีเพียง 340,000 คน และนี่คือช่วงเวลาที่การสูญเสียในกองร้อยทหารราบจำนวน 85-90% เมื่อเหลือเพียง 250 คนจากกองทหารราบด้วยกำลังเล็กน้อย 3,049 คน (สูญเสีย 92%) เมื่อกองพลรถถังใช้ความสามารถในการรบจนหมด ตัวเลขทางการของเยอรมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่?
และสุดท้าย: ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2487 มีการประกาศการระดมพลแบบ "ยอดรวม" ในเยอรมนี โดยผู้ชายอายุ 16 ถึง 60 ปีถูกเกณฑ์ทหาร เกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มชาวเยอรมันจำนวนมากที่ได้รับความสูญเสียเล็กน้อยในแนวรบด้านตะวันออก? แต่ก็มีพันธมิตรชาวเยอรมันด้วย เห็นได้ชัดว่าทรัพยากรในการระดมพลของเยอรมนีและพันธมิตรไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหนึ่งหรือสองล้านคนเท่านั้น รวมในปี พ.ศ. 2482-2488 ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีเพียง 18 ถึง 22 ล้านคนที่ถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเยอรมันเพียงลำพัง นี่คือการไร้พันธมิตร! เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา? บางทีพวกเขาอาจประสบความสูญเสียเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2484-2485 โจมตีแล้วถอยกลับไปยังเยอรมนีโดยสูญเสียเล็กน้อยหลังจากนั้นพวกเขาก็ยอมจำนน หรือบางทีพวกเขาส่วนใหญ่ "ถูกกำจัด" ในแนวรบด้านตะวันออก
อะไรคือความสูญเสียที่แท้จริงของชาวเยอรมันและพันธมิตรในแนวรบด้านตะวันออก?
 
3. กองทัพแดงต่อสู้กับใคร?
เป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าใครที่กองทัพแดงต่อสู้ด้วยตลอดช่วงมหาสงครามแห่งความรักชาติ ฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทหารฝ่ายอักษะที่ถูกจับ (ประเทศในยุโรป) ไม่เพียงแต่หน่วยรบโดยตรงเท่านั้นที่ถูกจับ แต่ยังรวมถึงหน่วยด้านหลังที่มีส่วนร่วมในการจัดหาและซ่อมแซมด้วย จากข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถตัดสินจำนวนทหารทั้งหมดของเยอรมนีและพันธมิตรได้อย่างคร่าว ๆ
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 มีการยึดสิ่งต่อไปนี้ (ทหารของประเทศฝ่ายอักษะในยุโรปใช้ตัวหนา):
สัญชาติ/ทั้งหมด
ชาวเยอรมัน - 2.389560 ล้านคน
ชาวฮังกาเรียน – 513,767,000 คน
ชาวโรมาเนีย – 187,370,000 คน
ชาวออสเตรีย - 156.682 พันคน
เช็กและสโลวัก – 69.977 พันคน
ชาวโปแลนด์ – 60,280,000 คน
ชาวอิตาลี - 48.957 พันคน
ฝรั่งเศส - 23.136 พันคน
ยูโกสลาเวีย (ส่วนใหญ่เป็นชาวโครแอต) - 21.822 พันคน
มอลโดวา – 14.129 พันคน
ดัตช์ - 4.729 พันคน
ชาวเบลเยียม – 2,010,000 คน
ชาวลักเซมเบิร์ก – 652 คน
ชาวเดนมาร์ก – 457 คน
ชาวสเปน – 452 คน
ชาวนอร์เวย์ – 101 คน
ชาวสวีเดน – 72 คน
1. เชลยศึกชาวฮังการี 2. เชลยศึกชาวโรมาเนีย
องค์ประกอบของกองทัพศัตรูนั้นมีความหลากหลายมาก โดยเป็นตัวแทนของประเทศในยุโรปเกือบทั้งหมด ไม่ใช่แค่ชาวเยอรมันเท่านั้นที่ต่อสู้ พวกเขาดึงดูดหลายประเทศและเชื้อชาติของยุโรปให้เข้าร่วมการรณรงค์ทางตะวันออก
มีความเห็นว่าเยอรมนีบังคับให้พันธมิตรทำการต่อสู้ (ฝรั่งเศส เบลเยียม ดัตช์ เดนมาร์ก รวมถึงชาวสเปน โครแอต อิตาลี ฮังกาเรียน ฟินน์ โรมาเนียน ฯลฯ) ยิ่งไปกว่านั้น มันบังคับพวกเขามากจนฝรั่งเศสจากกองทหาร SS ต่อสู้จนถึงครั้งสุดท้ายในกรุงเบอร์ลินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2488 พวกเขาถูกบังคับให้ทำเช่นนี้ได้อย่างไรและแม้แต่ในสภาวะเหล่านั้น?
แต่เยอรมนีบังคับพันธมิตรได้มากแค่ไหนและพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในดิวิชั่นมากน้อยเพียงใดหลังชัยชนะ?
 
บทสรุป
โดยสรุป เราสามารถพูดได้ว่าการเตรียมการทำสงครามอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นในสหภาพโซเวียต พวกเขากำลังเตรียมขับไล่การโจมตีครั้งแรกของศัตรูซึ่งมีการวางแผนมาตรการป้องกันอย่างลึกซึ้ง แผนความคุ้มครองถูกจัดทำขึ้นสำหรับเขต กองทัพ และกองพล แนวทางคือการดำเนินการป้องกันอย่างแม่นยำ
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 1941 กองทหารมาถึงชายแดนด้านตะวันตกและมีการสร้างป้อมปราการขึ้น ในวันที่สิบของเดือนมิถุนายน กองทหารเริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ของตน (ระบุโดยแผนปกปิด) สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกองทหารออกจากที่พักฤดูหนาวพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้ กองทหารก็ต้องเตรียมพร้อมออกรบ การจากไปของกองทหารไปยังจุดใหม่เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางยุทธวิธี
การส่งกำลังทหารครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมีส่วนร่วมโดยตรงของผู้บัญชาการเขต ผู้บังคับบัญชาเขตต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ในเขตและเป้าหมายปัจจุบัน การปรับใช้ที่มีการจัดระเบียบมากที่สุดคือใน PribOVO ซึ่งแย่กว่านั้นใน KOVO ใน ZapOVO กระบวนการนี้ไม่ได้ดำเนินการจริง ๆ ยกเว้นการปรับใช้ดิวิชั่นระดับลึกอีกครั้ง เห็นได้ชัดว่าคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนมีอำนาจควบคุมการจัดวางกำลังทหารเขตเพียงเล็กน้อย เป็นผลให้เขตทหารเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามในระดับที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงการปะทุของสงคราม
นั่นคือสิ่งหนึ่ง
ที่สอง. กองทัพอากาศในเขตยกเว้น Odvo ไม่ได้เตรียมพร้อมรบ (บทบาทของการบินในสงครามมีความสำคัญมาก) นอกจากนี้ในหน่วยงานทางอากาศยังมีกระบวนการลดอาวุธ การถอดปืนกลและปืนใหญ่ออกจากเครื่องบิน ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพอากาศในช่วงแรกของสงคราม ปัจจัยนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จในภายหลังของศัตรู สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? โดยตั้งใจหรือไม่?
ที่สาม. หลักฐานมากมายเกี่ยวกับการลดอาวุธของบางหน่วย: ตัวอย่างเช่นการส่งปืนต่อต้านอากาศยานและปืนใหญ่สนามไปยังค่ายยิงในช่วงก่อนสงครามซึ่งทำให้การต่อสู้กับเครื่องบินและรถถังของศัตรูมีความซับซ้อนอย่างมาก มีความจำเป็นต้องเข้าใจปัญหานี้ให้มากที่สุด ทำไม การสู้รบด้วยอาวุธในมือถือเป็นเรื่องหนึ่งและเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในค่ายทหารพร้อมกับทุกสิ่งที่มาถึงมือ มีการจงใจก่อวินาศกรรมคำสั่งและการทรยศหรือไม่? มีคนอนุญาตให้จัดนิทรรศการในเบรสต์และอนุญาตให้นักบินชาวเยอรมันตรวจสอบเมืองต่างๆ ของเบลารุสตะวันตก การกระทำดังกล่าวส่งผลต่อความสามารถของกองทัพแดงในการปฏิบัติการรบมากน้อยเพียงใด? และปัจจัยนี้มีบทบาทอย่างไรต่อภัยพิบัติฤดูร้อนปี 1941 โดยทั่วไป?
ที่สี่. กองทัพและเจ้าหน้าที่บังคับบัญชามีความพร้อมในการทำสงครามเพียงใด เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงคราม แต่ไม่มีการเตรียมการใดที่จะมาแทนที่ประสบการณ์การต่อสู้เต็มรูปแบบได้ ซึ่งรวมถึงการวางแผนและการปฏิบัติการจริง การโต้ตอบระหว่างกองทหารประเภทต่างๆ และอื่นๆ กองทหารเยอรมันก็มีประสบการณ์เช่นนี้ ฝ่ายโซเวียตมีบุคลากรที่จำกัดในการรบที่ Khalkhin Gol และสงครามฤดูหนาว - เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอสำหรับประสบการณ์การรบที่ครอบคลุมและเต็มรูปแบบ ตามคำให้การของนายพลเยอรมัน ประสบการณ์ดังกล่าวปรากฏในหมู่ทหารและเจ้าหน้าที่โซเวียตในช่วงเดือนแรกของสงคราม และพวกเขาก็เชี่ยวชาญมันได้สำเร็จ
ความล้มเหลวในช่วงเดือนแรกของสงครามมีสาเหตุหลายประการ ฉันจัดการบางอย่างแล้ว เพื่อให้เข้าใจได้อย่างแม่นยำว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจน กำหนดความหมายของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น การแยกความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสั่ง การก่อวินาศกรรม และการก่อวินาศกรรมโดยสิ้นเชิง ในด้านหนึ่ง และความไร้ความสามารถและการขาดประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชา อีกด้านหนึ่ง อย่ารวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
แล้วเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพแดงจินตนาการถึงการต่อสู้ในอนาคตอย่างไร? จากข้อมูลของ G. Zhukov เจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการโจมตีครั้งใหญ่และมีศูนย์กลางร่วมกันเช่นนี้ เราจะเขียนสิ่งนี้ลงไปเป็นเหตุผลของความพ่ายแพ้หรือไม่?
คำสั่งก่อนสงครามมักรวมไปถึง “อย่ายอมแพ้ต่อการยั่วยุ” ผู้นำทางการเมืองของโซเวียตพยายามที่จะไม่ยั่วยุเยอรมนี ไม่ให้เหตุผลในการทำสงคราม ความปรารถนาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งสมควรได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมแยกต่างหาก
สงครามกำลังใกล้เข้ามา ยิ่งกว่านั้นทุกคนเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้: อังกฤษ, หน่วยข่าวกรอง, ทูตทหารโซเวียต, ผู้แปรพักตร์ชาวเยอรมันจำนวนมาก (รู้จักมากกว่า 20 คนในสิบวันก่อนสงคราม) พวกเขาเชื่อว่าแม้แต่เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำสหภาพโซเวียต F. Schulenburg ผ่านบุคคลที่สาม เตือนผู้นำทางการเมืองของโซเวียตเกี่ยวกับการโจมตี (แม้ว่าฉันจะไม่พบหลักฐานสารคดีดังกล่าวก็ตาม)
1. F. Schulenburg เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำสหภาพโซเวียต 2. W. W. Churchill นายกรัฐมนตรีแห่งบริเตนใหญ่ 3. A. Mikoyan People's Commissar of Foreign Trade of the USSR
ดังที่ W. Churchill เขียนไว้ I. Stalin รู้เกี่ยวกับการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้น สตาลินกล่าวกับเชอร์ชิลล์ซึ่งไปเยือนสหภาพโซเวียตในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2485 ว่า:
ฉันไม่ต้องการคำเตือนใด ๆ ฉันรู้ว่าสงครามจะเริ่มขึ้น แต่ฉันคิดว่าจะชนะได้อีกหกเดือนหรือประมาณนั้น 84
นี่คือการยืนยันโดย V. Molotov มีความปรารถนาที่จะชะลอสงคราม แต่เมื่อกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (เยอรมนีหยุดโต้ตอบทางการฑูตต่อขั้นตอนของโซเวียตและเริ่มรวมกองทหารไว้ที่ชายแดน) กองทหารและกองเรือในเขตตะวันตกก็ได้รับการแจ้งเตือน (18-19 มิถุนายน) ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความจริงจังของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการดำเนินการเฉพาะในพื้นที่
ตอนนี้ผมอยากจะอ้างอิงความคิดเห็นหลายประการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น Anastas Mikoyan เป็นบุคลิกที่โดดเด่นมากซึ่งเป็นตับยาวทางการเมืองซึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ในเงามืดได้:
ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ในตอนเย็น พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกของ Politburo อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของสตาลิน เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สถานการณ์ตึงเครียด
สตาลินยังคงคิดว่าฮิตเลอร์จะไม่เริ่มสงคราม จากนั้น Timoshenko, Zhukov และ Vatutin ก็มาถึง (ที่นั่น) พวกเขารายงานว่าเพิ่งได้รับข้อมูลจากผู้แปรพักตร์ว่าในวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 4 โมงเช้า กองทหารเยอรมันจะข้ามชายแดนของเรา
ครั้งนี้สตาลินยังสงสัยในความจริงของข้อมูลโดยกล่าวว่า: ผู้แปรพักตร์ถูกย้ายมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อยั่วยุเราไม่ใช่หรือ?
เนื่องจากเราทุกคนตื่นตระหนกอย่างยิ่งและเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน สตาลินจึงตกลง “เผื่อไว้” ที่จะออกคำสั่งให้กองทหารเตรียมพร้อมรบ...
เราแยกทางกันเวลาประมาณตีสามของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และหนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็ปลุกฉัน: สงคราม!
ทันใดนั้น สมาชิกของ Politburo ก็รวมตัวกับสตาลินและอ่านข้อมูลที่เซวาสโทพอลและเมืองอื่น ๆ ถูกทิ้งระเบิด
...สตาลินอยู่ในสภาพหดหู่ใจมาก... 85
นี่เป็นการประเมินตามบัญญัติของการเริ่มต้นสงครามในทางใดทางหนึ่ง และคำสั่งก็ถูกส่งไปยังกองทหารในกรณีนี้ คุณคิดว่ารัฐบาลโซเวียตทำการตัดสินใจอย่างจริงจังในการเมืองระหว่างประเทศในกรณีนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนและเข้าใจได้ (ไม่ได้โฆษณา แต่เพื่อตัวคุณเอง) ในประเด็นต่างๆ พร้อมมาตรการเฉพาะหากจำเป็น
ในบันทึกความทรงจำของเขา G. Zhukov เขียนเกี่ยวกับวิธีที่เขาและ S. Timoshenko ในตอนเย็นของวันที่ 21 มิถุนายนขออนุญาตจาก I. Stalin เพื่อนำกองทหารไปสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบและเขาถือว่าแนวคิดดังกล่าว "เกิดก่อนเวลาอันควร" Zhukov เขียน:
“เราต้องออกคำสั่งแก่กองทหารทันทีเพื่อนำกองทหารทั้งหมดในเขตชายแดนให้พร้อมรบอย่างเต็มที่” ผู้บังคับการตำรวจกล่าว
จากนั้นจึงอ่านร่างคำสั่งดังกล่าว I. Stalin ตาม G. Zhukov ตั้งข้อสังเกต:
ยังเร็วเกินไปที่จะออกคำสั่งเช่นนี้บางทีปัญหาอาจจะได้รับการแก้ไขอย่างสันติ
อย่างไรก็ตาม ไม่กี่ย่อหน้าต่อมา จอมพลได้เสนอคำสั่งที่ส่งไปยังกองทหาร ซึ่งหมายถึงความพร้อมรบเต็มรูปแบบของกองทหาร สตาลินห้ามและอนุญาตพร้อมกันหรือไม่? ไม่เข้าใจ! และจะอธิบายการนำกองกำลัง PribOVO เข้าสู่ความพร้อมรบตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนได้อย่างไร?
V. Molotov ชี้ให้เห็นว่า G. Zhukov ไม่ได้อธิบายเหตุการณ์ในช่วงก่อนสงครามอย่างถูกต้องเสมอไป:
Zhukov มีบทบัญญัติที่เป็นข้อขัดแย้งมากมายในหนังสือของเขา และมีคนนอกศาสนา เขาพูดก่อนที่จะเริ่มสงครามเขารายงานต่อสตาลินฉันก็อยู่ด้วยว่าชาวเยอรมันกำลังซ้อมรบสร้างอันตรายจากสงครามและราวกับว่าฉันถามคำถามเขา:“ อะไรคุณคิดว่าอย่างนั้น เราจะต้องต่อสู้กับชาวเยอรมัน?” ช่างเป็นสิ่งที่ไร้ยางอาย คนโง่คนสุดท้ายเพื่อที่จะพูด ทุกคนเข้าใจแต่ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย เขาเขียนว่าสตาลินมั่นใจว่าเขาจะสามารถป้องกันสงครามได้ แต่ถ้าคุณโทษสตาลินเพียงผู้เดียวสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง เขาเพียงผู้เดียวที่สร้างลัทธิสังคมนิยม คนเดียวเท่านั้นที่ชนะสงคราม และเลนินไม่ใช่คนเดียวที่รับผิดชอบ และสตาลินไม่ใช่คนเดียวในโปลิตบูโร ทุกคนมีความรับผิดชอบ สิ่งที่พวกเขาไม่รู้นั้นไม่เป็นความจริง ท้ายที่สุด Kirponos และ Kuznetsov ก็นำกองทหารเข้าสู่ความพร้อม แต่ Pavlov ไม่ทำ
ทุกคนที่นี่ต้องการสละความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม คุซเนตซอฟ กะลาสีเรือและรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเล ออกคำสั่งตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 22 มิถุนายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีทางอากาศ Zhukov ไม่ได้ทำเช่นนี้... 87
เรารู้ว่าสงครามอยู่ใกล้แค่เอื้อม เราอ่อนแอกว่าเยอรมนี และเราต้องล่าถอย
คำถามทั้งหมดคือเราต้องล่าถอยที่ไหน - ไปที่ Smolensk หรือไปมอสโก เราคุยกันเรื่องนี้ก่อนสงคราม 88
ผู้เข้าร่วมงานเดียวกันจะมองเห็น "แตกต่าง" (อย่างไรก็ตามไม่มีใครบอกว่าสหภาพโซเวียตกำลังเตรียมโจมตีเยอรมนี) คุณไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการประเมินดังกล่าวเท่านั้น (ค่อนข้างเป็นอัตวิสัย) ผู้เขียนติดตามเป้าหมายของตนเอง จำเป็นต้องศึกษาอย่างครอบคลุมถึงการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติ ดูว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2483-2484 ในเขตตะวันตกตามคำสั่งของคณะกรรมการกลาโหมประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั่วไปคำสั่งใดที่ถูกส่งไปยังเขตจากมอสโกและคำสั่งใดที่ได้รับในเขตนั้น - ตามคำสั่งเหล่านี้
ขั้นแรกเราจะแสดงรายการคำสั่งและคำสั่งที่ทราบทั้งหมดตามลำดับเวลา วิธีนี้เราจะเห็นและเข้าใจแนวโน้ม (ความหมายภายในและลำดับการตัดสินใจ) ทำไมมันถึงสำคัญ? บุคคลที่เข้าใจแนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถสับสนกับข้อเท็จจริงส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ในบริบทได้ จากการเรียงลำดับและลำดับเหตุการณ์ของข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด ฉันต้องการดำเนินโครงการ "ข้อเท็จจริงแห่งประวัติศาสตร์"
ยังมีความไม่แน่นอนและคำถามมากมาย มีบทบาทสำคัญในการพูดน้อยโดยข้อเท็จจริงที่ว่าเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมหาสงครามแห่งความรักชาติไม่ได้ถูกจัดประเภทอีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2548 TsAMO RF (หอจดหมายเหตุกลางของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) มีไฟล์ 10 ล้านไฟล์จากมหาสงครามแห่งความรักชาติเก็บไว้ในที่ลับ ในขณะที่ 2 ล้านไฟล์เป็นสาธารณสมบัติ เอกสารเสนาธิการทั่วไปจำนวนมากยังไม่ได้รับการเปิดเผย รวมถึงโทรเลขจากเสนาธิการทั่วไปถึงกองทหาร (ใครจะรู้ บางทีในนั้นอาจมีโทรเลขจากเสนาธิการทั่วไปลงวันที่ 18 มิถุนายน) ฉันแน่ใจว่าการแยกประเภทของเอกสารเหล่านี้จะช่วยขจัดปัญหาข้อขัดแย้งมากมาย
ฉันขอเชิญชวนทุกคนมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ด้วยกัน!
-
เรียนผู้อ่าน โปรดส่งคำวิจารณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ไปที่
ด้วยความช่วยเหลือของคุณ เราจะ:
- แก้ไขข้อผิดพลาด
– จัดเตรียมเอกสารและข้อเท็จจริงที่สำคัญมากขึ้น
– อธิบายเหตุการณ์ให้ครบถ้วนและถูกต้องมากขึ้น
 
เรียนท่านผู้อ่าน!
ฉันขอเชิญคุณเข้าร่วมในการรวบรวมประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ของ Great Patriotic War!
เหตุใดจึงจำเป็น?
เพราะเป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะเขียนประวัติศาสตร์ประเทศของเราใหม่!
เหตุใดพวกเขาจึงเขียนประวัติศาสตร์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติใหม่?
สหภาพโซเวียตโผล่ออกมาจากมหาอำนาจมหาอำนาจโดยไม่มีการพูดเกินจริง สงครามครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผ่นเปลือกโลกที่สนับสนุนมุมมองของบุคคลในสมัยโซเวียตและปัจจุบันคือชาวรัสเซีย
เมื่อข้อโต้แย้งสิ้นสุดลง เรื่องราวจะเป็นเช่นนี้
“พันธมิตรชาวตะวันตก” ต้องการเปลี่ยนแกนหลักของโลกทัศน์ของเรา พวกเขามุ่งมั่นที่จะเลือกแนวคิด โครงการ ความสำเร็จ และชัยชนะ
มีการทบทวนความสำเร็จและสิ่งที่ประกอบด้วย เหตุการณ์และข้อเท็จจริงมากมายถูกปิดบัง ลักษณะของบุคคลเฉพาะก็หายไป ที่ดีที่สุดก็เหลือเพียงชื่อเท่านั้น
มีการสร้างตำนานจำนวนมากซึ่งไม่เพียงแต่หลักสูตรเท่านั้น แต่ยังมองไม่เห็นความหมายที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่กำลังเปิดเผยอีกด้วย
คุณต้องการให้ลูก ๆ ของคุณรู้ว่าปู่ทวดของพวกเขาต่อสู้กับใครและอย่างไร?
ฉันเสนออะไรได้บ้าง?
ฉันเสนอให้สร้างโครงการประวัติศาสตร์ที่จะแสดงประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ของมหาสงครามแห่งความรักชาติตามข้อเท็จจริงและเอกสาร
ลองนึกภาพเว็บไซต์ที่มีแผนที่ประวัติศาสตร์โดยละเอียดของ Great Patriotic War พร้อมข้อมูลที่โหลดได้ที่:
เป็นการยากที่จะเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยไม่มีแผนที่
– เศรษฐศาสตร์
- การเมือง,
– กระแสการค้า
- เทคโนโลยี,
– กองทัพ
- ฯลฯ
แผนที่จะตอบสนองต่อการคลิกของคุณ อธิบายและแสดงพารามิเตอร์ที่เลือก (เวลา ส่วนหน้า ประเภทอุปกรณ์ ภาคเศรษฐกิจ ฯลฯ) แผนที่เชิงโต้ตอบดังกล่าวจะแสดงและบอกเล่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องและในรายละเอียด
ในส่วนแยกต่างหาก คุณจะสามารถทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาของข้อตกลง คำสั่ง คำสั่ง สรุป และรายงานได้ อ่านเองแล้วสรุปเอาเอง!
โครงการจะแสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องปรับข้อเท็จจริงให้เหมาะสมกับแนวคิดที่มีอยู่ (ทั้งที่มีเครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวก)
ทำอะไรเสร็จแล้ว
ฐานสารคดีของโครงการได้รวบรวมไว้บางส่วนแล้ว ต้องคำนึงถึงการนำทางเทคนิคไปใช้ ไซต์จะเป็นอย่างไร จะจัดเตรียมเนื้อหาอย่างไร ฯลฯ
ฉันนำเสนอเอกสารที่รวบรวมมาบางส่วนในหนังสือสองเล่มของฉัน พวกเขาแสดงเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักและไม่ค่อยมีใครรู้จัก โดยผู้บรรยายหลักคือเอกสารเอง
ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับพวกเขา
คุณชอบโครงการนี้หรือไม่? คุณต้องการมีส่วนร่วมหรือไม่?
ฉันกำลังมองหาคนที่มีใจเดียวกัน! การมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการ
1. บอกเราเกี่ยวกับโครงการ คุณเป็นบล็อกเกอร์ คุณมีเพจบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือมีเพื่อนและคนรู้จักมากมาย
– รายงานโครงการ
– โพสต์บทความใหม่
– ให้ลิงค์หนังสือและเว็บไซต์โครงการ
ให้คนอื่นรู้เรื่องนี้มากขึ้น!
2. การนำไปปฏิบัติ คุณเป็นนักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ นักเขียนคำโฆษณา ผู้จัดงาน... หรือคุณแค่มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ โครงการก็จะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของคุณ! จดหมายของฉัน:
3. การสนับสนุนทางการเงิน แม้แต่ 14 รูเบิลก็มีความสำคัญสำหรับโครงการนี้ โครงการกำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการดำเนินการ!
คุณสามารถส่งจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ในเวลาที่สะดวก รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์โครงการ –
ไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมในรูปแบบใด คุณมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ
อีเมล:
เว็บไซต์โครงการ:
ขอขอบคุณที่สนใจหนังสือและโครงการ History Fact! ความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ “ความจริงแห่งประวัติศาสตร์”
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการ “ความจริงแห่งประวัติศาสตร์” นี่คือโครงการที่อยู่อาศัย และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกรูปแบบ
ด้านล่างนี้ฉันอยากจะแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วน ข้อมูลของพวกเขามีความสำคัญมากต่อโครงการนี้ และพวกเขาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้! คุณต้องการที่จะอยู่ในหมู่พวกเขา? อ่านวิธีการทำ ()
สาธารณรัฐคาคัสเซีย
รุสลัน โอเซรอฟ
ซาเวลี โปปอฟ
มิทรี พันเชนโก
ภูมิภาคโนโวซีบีสค์
มิทรี เอโรคิน
คอนสแตนติน ตานอฟ
โอลก้า กาโมวา
อิลยา คามอฟ
ภูมิภาครอสตอฟ
วาเลรี อลาทอร์ตเซฟ
เวโรนิกา ปันนิโควา
ภูมิภาคครัสโนยาสค์
มิทรี แพน
อาเธอร์ วาทินอฟ
วาดิม กูซีฟ
อนาสตาเซีย ซาวิตสกายา
มอสโก
อนาโตลี เวนิคอฟ
อิลยา ปาชคอฟ
วาเลรี อาร์เทมอฟ
 
เอกสารประกอบ
1. พื้นฐานการจัดกำลังทหารของสหภาพโซเวียตหมายเลข 103202/s 18 กันยายน 2483
2. การพิจารณาของเสนาธิการกองทัพแดงเกี่ยวกับแผนการจัดวางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหภาพโซเวียตในกรณีที่เกิดสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตร [ไม่ช้ากว่าวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
3. คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO หมายเลข 503859/ss/ov [ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
4. คำสั่งถึงผู้บังคับบัญชากองกำลัง PribOVO หมายเลข 503920/ss/ov [ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
5. คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร KOVO หมายเลข 503862/ss/s [ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
6. คำสั่งสภาทหารแห่ง ZapOVO ถึงผู้บัญชาการกองทัพที่ 3 หมายเลข 002140/ss/ov 14 พฤษภาคม 1941
7. เกี่ยวกับการละเมิดชายแดนของสหภาพโซเวียตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฉบับที่ 1996/6 12 มิถุนายน พ.ศ. 2484
8. กำหนดวันโจมตีสหภาพโซเวียต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2484
9. บันทึกจากรองผู้บังคับการตำรวจฝ่ายกิจการภายในเกี่ยวกับการอนุญาตให้อพยพครอบครัวของผู้บังคับบัญชาของกองกำลังชายแดนชากีไอ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
10.คำสั่งเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ฉบับที่. 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
11. คำสั่งสภาทหาร KOVO หมายเลข A1-00211 11 มิถุนายน พ.ศ. 2484
12. คำสั่งต่อสภาทหารของ KOVO หมายเลข 504205 13 มิถุนายน พ.ศ. 2484
13. คำสั่งผู้บัญชาการกลาโหมของสหภาพโซเวียต L/g 0042 19 มิถุนายน 2484
14. การจัดแนวหน้าและการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
15. สั่งกองยานยนต์ที่ 12 หมายเลข 0033 18 มิถุนายน 2484
16. คำสั่งของ ZAPOVO ถึงผู้บัญชาการกองทัพที่ 3, 4 และ 10 คำสั่งหมายเลข 1 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
17. คำสั่งหมายเลข 2 ถึงสภาทหารของ LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
18. จากระเบียบการสอบสวนผู้ถูกจับกุม D. G. Pavlov ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2484
19. คำสั่งของสำนักงานใหญ่ของเขตทหารพิเศษบอลติก 18 มิถุนายน 2484
20. สารสกัดจากคำสั่งของสำนักงานใหญ่ของเขตทหารพิเศษบอลติก 19 มิถุนายน 2484
21. โทรเลขหมายเลข 217 ไปยังแผนกอากาศ ZapOVO 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
22. รายงานจากผู้บัญชาการกองเรือทะเลบอลติกธงแดงถึงผู้บัญชาการเขตทหารพิเศษเลนินกราดและบอลติกหัวหน้ากองกำลังชายแดน 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
23. การสนทนาระหว่าง V. M. Molotov และเอกอัครราชทูต V. Schulenburg 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
24. คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO 13 มิถุนายน พ.ศ. 2484
25. คำสั่งสภาทหารแนวรบที่ 3 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
26. คำถามที่ส่งโดย "คณะกรรมาธิการนายพล Pokrovsky" ถึงผู้บัญชาการกองทัพแดง
27. พิธีสารของเซสชั่นศาลปิดของวิทยาลัยทหารของศาลฎีกาแห่งสหภาพโซเวียตลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2484
28. ข้อความจากเสนาธิการทหารสูงสุดถึง I.V. Stalin และ V.M. Molotov No. 103313/ss/ov [ไม่ช้ากว่าวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2483]
29. คำสั่งไปยังสำนักงานใหญ่ของเขตทหารพิเศษบอลติกต่อผู้บัญชาการกองทัพที่ 8, 11 และ 27 21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
30. คำสั่งจากผู้บังคับบัญชากองทัพบกที่ 6 ถึงผู้บังคับบัญชากองพลยานเกราะที่ 4 กองพลรถถังที่ 8 และกองพลปืนไรเฟิลที่ 81 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
31. หมายเหตุจากสภาทหาร KOVO เลขที่ A1-00209 [ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2484]
1. พื้นฐานการจัดกำลังทหารของสหภาพโซเวียตหมายเลข 103202/s
18 กันยายน 2483
สำคัญอย่างยิ่ง
ความลับสุดยอด
เฉพาะในบุคคลเท่านั้น
เขียนไว้ในสำเนาเดียว
ฉันรายงานเพื่อการพิจารณาของคุณบนพื้นฐานของการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ของกองทัพของสหภาพโซเวียตทางตะวันตกและตะวันออกในปี 1940 และ 1941
I. คู่ต่อสู้ที่เป็นไปได้ของเรา
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันในยุโรปมีแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธที่ชายแดนตะวันตกของเรา
ความขัดแย้งด้วยอาวุธนี้อาจจำกัดอยู่เพียงชายแดนตะวันตกของเราเท่านั้น แต่ความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีจากญี่ปุ่นที่ชายแดนตะวันออกไกลของเรานั้นไม่สามารถตัดทิ้งได้
ที่ชายแดนด้านตะวันตกของเรา ศัตรูที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเยอรมนี สำหรับอิตาลี การเข้าร่วมในสงครามนั้นเป็นไปได้ หรือค่อนข้างจะปรากฏตัวในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามทางอ้อมต่อเรา
ความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีอาจเกี่ยวข้องกับฮังการีในความขัดแย้งทางทหารกับเรา เช่นเดียวกับฟินแลนด์และโรมาเนียเพื่อจุดประสงค์ในการแก้แค้น
ด้วยความเป็นกลางทางอาวุธที่เป็นไปได้ในส่วนของอิหร่านและอัฟกานิสถาน การโจมตีอย่างเปิดเผยต่อสหภาพโซเวียตโดยตุรกีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชาวเยอรมันจึงเป็นไปได้
ดังนั้น สหภาพโซเวียตจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะสู้รบในสองแนวหน้า คือ ในโลกตะวันตกกับเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนจากอิตาลี ฮังการี โรมาเนีย และฟินแลนด์ และทางตะวันออก - กับญี่ปุ่นในฐานะศัตรูที่เปิดกว้าง หรือศัตรูที่ครอบครองตำแหน่ง ความเป็นกลางทางอาวุธซึ่งสามารถนำไปสู่การเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยได้ตลอดเวลา
ครั้งที่สอง กองกำลังติดอาวุธของฝ่ายตรงข้ามที่มีศักยภาพ
ศัตรูที่ทรงพลังที่สุดหลักคือเยอรมนี
ปัจจุบันเยอรมนีได้ส่งกองพลทหารราบ 205 - 226 กองพล (รวมถึงกองพลยานยนต์สูงสุด 8 กองพล) และกองพลรถถัง 15 - 17 กองพล และรวมทั้งหมดมากถึง 243 กองพล 20,000 กองพล ปืนทุกลำกล้อง รถถัง 10,000 คัน และเครื่องบินตั้งแต่ 14,200 ถึง 15,000 ลำ โดยมีเครื่องบินทิ้งระเบิด 4,500 - 5,000 ลำ เครื่องบินรบ 3,500 - 4,000 ลำ เครื่องบินลาดตระเวน 400 - 600 ลำ เครื่องบินขนส่ง 3,000 ลำ และเครื่องบินฝึก 2,800 - 3,300 ลำ
จากจำนวนกองพลที่ระบุ มีทหารราบมากถึง 85 นายและกองรถถังมากถึง 9 กองพลที่กระจุกตัวอยู่ในตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์ทางทหารในปัจจุบันในยุโรปตะวันตกทำให้ชาวเยอรมันสามารถถ่ายโอนกองกำลังส่วนใหญ่ของตนไปยังประเทศตะวันตกของเราได้ เส้นขอบ
เนื่องจากสงครามกับอังกฤษยังไม่เสร็จสิ้น จึงสันนิษฐานได้ว่าเยอรมนีจะเหลือกองพลมากถึง 50 กองพลในประเทศและภูมิภาคที่ถูกยึดครอง และอีกมากถึง 20 กองพลในส่วนลึกของประเทศ
ดังนั้นจาก 243 กองพลข้างต้น มากถึง 173 กองพล - โดยมีทหารราบมากถึง 140 กองพล รถถัง 15-17 คัน เครื่องยนต์ 8 คัน เครื่องบินเบา 5 ลำ และเครื่องบินทางอากาศ 3 ลำ และเครื่องบินมากถึง 1,200 ลำ - จะถูกมุ่งตรงต่อชายแดนของเรา
ฟินแลนด์จะสามารถส่งกองพลทหารราบ 15-18 หน่วยต่อสู้กับสหภาพโซเวียตได้
โรมาเนีย - ปัจจุบันมีกองพลทหารราบมากถึง 45 กองพลและเครื่องบินประมาณ 1,100 ลำ ซึ่งคาดว่าอย่างน้อย 30 กองพลทหารราบ กองทหารม้า 3 กอง และเครื่องบินประมาณ 1,100 ลำจะถูกใช้ต่อสู้กับสหภาพโซเวียต ฮังการี - จะสามารถลงสนามได้ถึง 15 กองพลทหารราบ, กองพลรถถัง 2 กอง และกองทหารม้า 2 กอง เพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียต
โดยรวมแล้ว เมื่อพิจารณาถึงคู่ต่อสู้ที่เป็นไปได้ข้างต้นกับสหภาพโซเวียตทางตะวันตกแล้ว สิ่งต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ได้:
เยอรมนี - 173 ทหารราบ แผนก; 10,000 ถัง; เครื่องบิน 13,000 ลำ
ฟินแลนด์ - ทหารราบ 15 นาย แผนก; 0 รถถัง; เครื่องบิน 400 ลำ
โรมาเนีย - ทหารราบ 30 นาย แผนก; 250 ถัง เครื่องบิน 1100 ลำ
ฮังการี - ทหารราบ 15 นาย แผนก; 300 ถัง; เครื่องบิน 600 ลำ
รวม - 233 ทหารราบ แผนก; 1,0550 ถัง; เครื่องบิน 15,100 ลำ
หมายเหตุ: ตามที่ระบุไว้ข้างต้น - อิตาลีและตุรกีไม่ถือเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงและไม่รวมอยู่ในตาราง
ในภาคตะวันออก ญี่ปุ่นซึ่งกำลังทำสงครามกับจีน มีทหารราบ 49 นายในกองทัพ แผนกประมาณ 56,000 สาขา ปืน รถถังและรถถังมากถึง 1,570 คัน และเครื่องบินทางบกและทางทะเล 3,420 ลำ
ในกรณีที่เกิดสงครามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ญี่ปุ่นจะสามารถเพิ่มกองทัพเป็น 63 ทหารราบได้ หน่วยงาน
สำหรับการปฏิบัติการต่อสหภาพโซเวียต กองบัญชาการของญี่ปุ่นสามารถส่งทหารราบได้มากถึง 50 นาย กองพลซึ่งมีทหารราบมากถึง 30 นาย หน่วยงาน, รถถังและรถถัง 1,200 คัน, ปืนใหญ่ 850 กระบอกและเครื่องบิน 3,000 ลำ (1,500 ทางบกและ 1,500 ทะเล) สามารถรวมตัวไปที่ชายแดนของสหภาพโซเวียตภายใน 25 - 30 วัน
กองทัพแมนจูกัวไม่ถือเป็นความสำคัญรอง
ดังนั้นในสงครามสองแนวหน้าสหภาพโซเวียตจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ชายแดน - ประมาณ 280 - 290 กองทหารราบ, รถถัง 11,750 คัน, ปืนสนามขนาดกลางและหนัก 30,000 กระบอก, เครื่องบิน 18,000 ลำ
สาม. แผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้ของฝ่ายตรงข้าม
ข้อมูลสารคดีเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้ามที่มีศักยภาพทั้งในตะวันตกและในภาคตะวันออก เสนาธิการทั่วไป K.A. ไม่มีมัน
การปรับใช้เชิงกลยุทธ์เชิงสมมุติที่เป็นไปได้มากที่สุดของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นไปได้อาจเป็น:
ในโลกตะวันตก:
เยอรมนีมีแนวโน้มที่จะส่งกองกำลังหลักไปทางเหนือของปากแม่น้ำ ซาน เพื่อส่งมอบและพัฒนาการโจมตีหลักจากปรัสเซียตะวันออกผ่านลิทัวเนีย SSR ในทิศทางไปยังริกา คอฟโน และต่อไปยังดวินสค์ - โปลอตสค์ หรือไปยังคอฟโน - วิลโน และต่อไปยังมินสค์
ในเวลาเดียวกัน มีความจำเป็นต้องคาดหวังการโจมตีเสริมแบบรวมศูนย์จาก Lomza และ Brest ด้วยการพัฒนาที่ตามมาในทิศทางของ Baranovichi, Minsk
การพัฒนาปฏิบัติการบนริกาจะรวมกัน: 1) กับการลงจอดบนชายฝั่งทะเลบอลติกในภูมิภาค Libau โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติการที่ปีกและด้านหลังของกองทัพของเราที่ปฏิบัติการบน Neman ตอนล่าง และ 2) ด้วยการยึด หมู่เกาะ Moonsund และลงจอดบนดินแดนของ SSR เอสโตเนียโดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีเลนินกราด
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่พร้อมกับการโจมตีหลักของชาวเยอรมันจากปรัสเซียตะวันออกพวกเขาจะโจมตีจากด้านหน้าของ Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav บน Dubno, Brody โดยมีจุดประสงค์เพื่อไปถึงด้านหลังของกลุ่ม Lvov ของเราและยึดครอง ยูเครนตะวันตก
หากฟินแลนด์เข้าข้างเยอรมนี ก็เป็นไปได้ที่กองทัพของตนจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเยอรมันเพื่อโจมตีเลนินกราดจากทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ในภาคใต้มีความเป็นไปได้ที่จะคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันกับกองทัพเยอรมันไปสู่การรุกจากภูมิภาคทางตอนเหนือของโรมาเนียในทิศทางทั่วไปของ Zhmerinka โดยกองทัพโรมาเนียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเยอรมัน
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์สมมติที่ร่างไว้สำหรับเยอรมนี การวางกำลังและการจัดกลุ่มกองกำลังต่อไปนี้สามารถคาดหวังได้:
– ทางเหนือของปากแม่น้ำ ชาวเยอรมันซานสามารถมีทหารราบได้มากถึง 123 นาย และกองรถถังได้ถึง 10 กองพล และการบินส่วนใหญ่ในแนวหน้า Memel-Sedlce;
- ทางใต้ของปากแม่น้ำ ซาน - ทหารราบสูงสุด 50 นายและกองพลรถถัง 5 กอง โดยการจัดกลุ่มหลักในพื้นที่ Kholm, Tomashev, Lublin
เป็นไปได้ว่าเพื่อยึดยูเครน ฝ่ายเยอรมันจะรวมกำลังหลักของตนทางตอนใต้ในพื้นที่ Siedlce และ Lublin เพื่อโจมตีหลักในทิศทางทั่วไปของเคียฟ
การโจมตีครั้งนี้น่าจะมาพร้อมกับการโจมตีสนับสนุนทางเหนือจากปรัสเซียตะวันออก ดังที่ระบุไว้ข้างต้น
ด้วยทางเลือกในการดำเนินการนี้ เยอรมนีควรคาดหวังว่าเยอรมันจะจัดสรรกองพลทหารราบ 110-120 กองพล ซึ่งเป็นรถถังและเครื่องบินส่วนใหญ่ของตนเพื่อปฏิบัติการในภาคใต้ เหลือกองพลทหารราบ 50-60 กองพล รถถังและเครื่องบินบางส่วนไว้ปฏิบัติการในภาคเหนือ
ตัวเลือกหลักที่ได้เปรียบทางการเมืองมากที่สุดสำหรับเยอรมนี ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือตัวเลือกที่ 1 ของการดำเนินการ ได้แก่ ด้วยการส่งกำลังหลักของกองทัพเยอรมันทางตอนเหนือของปากแม่น้ำ ซาน
กรอบเวลาโดยประมาณสำหรับการส่งกองทัพเยอรมันไปประจำการที่ชายแดนตะวันตกของเราคือ 10–15 วันนับจากจุดเริ่มต้นของการรวมตัว
เสร็จสิ้นการจัดวางกำลังกองพลทหารราบโรมาเนีย 30 กองพลที่ชายแดนของเราติดกับโรมาเนียและกลุ่มหลัก - มากถึง 18 กองพล หน่วยงาน - ในพื้นที่ Botogoshchani, Sugawa คุณสามารถคาดหวังได้ 15 - 20 วัน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพฟินแลนด์ คาดว่าจะมีการจัดกำลังดังต่อไปนี้:
1.ที่แนวหน้าตั้งแต่อ่าวฟินแลนด์ถึงซาวอนลินาถึง 6 ทหารราบ ดิวิชั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากดิวิชั่นเยอรมัน 3-4 ดิวิชั่น;
2. เพื่อครอบคลุมทิศทางไปยัง Kuopio, Ioemsu - ที่ด้านหน้าของ Onkamo, Ilomantiki, Nurmes - ทหารราบสูงสุด 3 นาย ดิวิชั่น;
3. เพื่อครอบคลุมทิศทาง Uleabor บนแนวรบ Kukhtonii, Suomussamiemi - มากถึง 2 ทหารราบ ดิวิชั่น;
4. ในพื้นที่ Merkjärvi - มากถึง 2 ทหารราบ ดิวิชั่น;
5. ในพื้นที่ Petsamo - มากถึง 2 ทหารราบ หน่วยงาน
การส่งกองทัพฟินแลนด์ครั้งสุดท้ายตามตัวเลือกที่ระบุสามารถคาดหวังได้ในวันที่ 20 - 25
ความน่าจะเป็นที่การรวมกลุ่มกองกำลังสำคัญของกองทัพฟินแลนด์ในทิศทางของ Vyborg-Leningrad ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเยอรมันได้กำหนดไว้ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของการกระทำของศัตรูที่แข็งขันในทิศทางนี้
ในอนาคตในโรงละครแห่งนี้ ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ศัตรูเสริมจะโจมตีในทิศทางเปโตรซาวอดสค์และกันดาลัคชาได้
การกระทำที่เป็นไปได้มากที่สุดของกองเรือศัตรูคือ:
กองเรือเยอรมัน
ก) การปิดล้อมในทะเลบอลติก
b) การจัดหาและการยกพลขึ้นบกในภูมิภาค Libau และการยึดหมู่เกาะ Moonsund
c) ความปรารถนาที่จะบุกเข้าไปในอ่าวฟินแลนด์และบังคับให้กองเรือของเราออกไปทางทิศตะวันออก
d) ในทะเลเหนือ ชาวเยอรมันอาจพัฒนาปฏิบัติการล่องเรือและการปฏิบัติการใต้น้ำเพื่อปิดล้อมท่าเรือของเราใน Murmansk และ Arkhangelsk
กองเรืออิตาลีจะมีการปฏิบัติการหลักในทะเลดำ
อยู่ทางทิศตะวันออก
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราคาดหวังได้ว่าจะมีการรวมกลุ่มต่อต้านเราจากญี่ปุ่น - กองพลทหารราบสูงสุด 50 กองพล, รถถังมากถึง 1,200 คัน และปืนอัตตาจรมากถึง 3,000 กระบอก และรถถังและเครื่องบินเหล่านี้ และทหารราบมากถึง 30 นาย การแบ่งแยกสามารถรวมกลุ่มได้ภายใน 25 - 30 วัน จากจุดนั้นเราสามารถคาดหวังการเปลี่ยนไปสู่การรุกทั่วไปโดยกองทัพญี่ปุ่น
ฉันเชื่อว่ากองบัญชาการของญี่ปุ่นน่าจะกำหนดให้การยึดภูมิภาค Primorye ของเราเป็นเป้าหมายทันทีสำหรับปฏิบัติการของกองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพเรือ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากการมีอยู่ของกองทัพญี่ปุ่น 4 กอง กองทหารราบ 7 กองที่ต่อต้าน Primorye และการทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมโรงละครในทิศทางนี้
เมื่อเตรียมปฏิบัติการต่อญี่ปุ่น จำเป็นต้องคำนึงถึงการปฏิบัติต่อชายฝั่งตะวันออกของเราและท่าเรือของกองทัพเรือที่แข็งแกร่งของญี่ปุ่นด้วย
IV. พื้นฐานของการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ของเรา
ในช่วงเวลานี้ หากจำเป็นต้องวางกำลังทหารของสหภาพโซเวียตในสองแนวรบอย่างมีกลยุทธ์ ก็จำเป็นต้องถือว่าโรงละครตะวันตกเป็นโรงละครหลัก และนี่คือที่ที่กองกำลังหลักของเราควรรวมศูนย์ไว้.
ในภาคตะวันออก เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่กองกำลังญี่ปุ่นจำนวนมากจะเข้ามาโจมตีเรา จึงจำเป็นต้องมอบหมายกองกำลังดังกล่าวที่จะรับประกันเสถียรภาพของสถานการณ์อย่างเต็มที่
ขอบเขตที่เหลือของเราควรใช้กำลังน้อยที่สุด กล่าวคือ:
ก) กองทหารราบที่ 88 ชิ้นส่วนอะไหล่และเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนยังคงปกป้องชายฝั่งทางเหนือ
b) การปกป้องชายฝั่งทะเลดำจากโอเดสซาถึงเคิร์ชนอกเหนือจากกองเรือทะเลดำแล้วยังคงเป็นกองทหารราบที่ 156 อะไหล่อะไหล่การป้องกันชายฝั่งและเจ้าหน้าที่รักษาชายแดน
c) ปกป้องชายฝั่งทะเลดำจาก Kerch ถึง Sukhumi - กองปืนไรเฟิลภูเขาที่ 28 และหน่วยพิทักษ์ชายแดน
d) Transcaucasia จัดทำโดยออกจากกองพลปืนยาว 5 กอง ซึ่ง 4 ภูเขา กองทหารม้า 2 กอง และกองพลรถถัง 2 กอง
จ) พรมแดนในเอเชียกลางได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยกองพลปืนไรเฟิลภูเขา 2 กองพล กองทหารม้า 4 กอง และหน่วยรักษาชายแดน
โดยรวมแล้ว กองกำลังภาคสนามต่อไปนี้ยังคงอยู่ที่ชายแดนทางเหนือและทางใต้:
กองพลปืนยาว 11 กอง กองพลภูเขา 7 กอง;
กองทหารม้า 6 กอง และกองพลรถถัง 2 กอง
สำหรับการดำเนินการในภาคตะวันออกต่อญี่ปุ่นจำเป็นต้องแต่งตั้ง:
28 ลูกศร แผนกซึ่ง 4 แผนกเป็นแผนกเครื่องยนต์
2 แผนกรถถัง;
กองทหารม้า 4 กอง;
3 กลุ่มหน้าแยกกัน
3 กองบินทางอากาศ;
กองพันรถถัง 8 กอง และรถถังและรถถังรวม 5,741 คัน
กองบิน 44 ลำ ประกอบด้วยเครื่องบิน 2,655 ลำ และกองเรือแปซิฟิก 692 ลำ รวมเป็น 3,347 ลำ
ด้านซ้ายทั้งหมดบนพรมแดนทางเหนือ ใต้ และตะวันออกของสหภาพโซเวียต:
39 ลูกศรดิวิชั่น;
2 แผนกรถถัง;
กองทหารม้า 10 กอง;
3 แผนก ลูกศร กลุ่ม;
3 กองบินทางอากาศ;
กองพันรถถัง 10 คัน;
กองบิน 69 กอง
ต่อไปนี้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการในประเทศตะวันตก:
143 ลูกศร ดิวิชั่น; โดย 6 แห่งเป็นชาติ - ทะเลบอลติก;
7 แผนกเครื่องยนต์
16 กองรถถัง;
กองทหารม้า 10 กอง;
กองพันรถถัง 15 คัน;
กองบิน 159 ลำ โดยมีเครื่องบิน 6,422 ลำ ณ วันที่ 15 กันยายน
V. รากฐานของการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ของเราในโลกตะวันตก
กองกำลังหลักของกองทัพแดงทางตะวันตก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สามารถส่งกำลังไปทางใต้ของเบรสต์-ลิตอฟสค์ เพื่อตัดเยอรมนีออกจากกลุ่มประเทศบอลข่านด้วยการโจมตีอันทรงพลังในทิศทางของลูบลินและคราคูฟและไกลออกไปถึงเบรสเลา (บราติสลาฟ) ในช่วงแรกของสงคราม กีดกันฐานเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดต่อประเทศบอลข่านเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในสงคราม หรือทางเหนือของเบรสต์-ลีตอฟสค์ โดยมีหน้าที่เอาชนะกำลังหลักของกองทัพเยอรมันภายในปรัสเซียตะวันออกและยึดครองฝ่ายหลัง
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเคลื่อนกำลังจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองที่จะพัฒนาขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงคราม แต่ในยามสงบ ฉันคิดว่าจำเป็นต้องพัฒนาทั้งสองทางเลือก
ตัวเลือกแรกคือการวางกำลังทางใต้ของ Brest-Litovsk พื้นฐานของการปรับใช้นี้ควรเป็น:
1. ปกป้องเขตแดนของเราอย่างเข้มแข็งด้วยการป้องกันเชิงรุกในช่วงที่กองกำลังรวมตัว
2. ด้วยความร่วมมือกับกองทัพปีกซ้ายของแนวรบด้านตะวันตก กองกำลังของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้สร้างความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มลูบลิน-ซานโดเมียร์ซของศัตรูและไปถึงแม่น้ำ วิสตูลา. ต่อจากนั้นโจมตีในทิศทางทั่วไปของ Kielce, Krakow และไปถึงแม่น้ำ Tilitsa และต้นน้ำลำธารของแม่น้ำ อื่น ๆ
3. ในระหว่างปฏิบัติการ ให้ปิดพรมแดนทางตอนเหนือของบูโควินาและเบสซาราเบียอย่างแน่นหนา
4. โดยการปฏิบัติการอย่างแข็งขันของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตก ยึดกองกำลังเยอรมันส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของเบรสต์-ลิตอฟสค์และในปรัสเซียตะวันออก ขณะเดียวกันก็ปิดล้อมมินสค์และปัสคอฟอย่างแน่นหนา
การโจมตีของกองกำลังของเราในทิศทางของคราคูฟและบราติสลาวาซึ่งตัดเยอรมนีออกจากกลุ่มประเทศบอลข่านได้รับความสำคัญทางการเมืองเป็นพิเศษ
นอกจากนี้การนัดหยุดงานในทิศทางนี้จะเกิดขึ้นในดินแดนของอดีตโปแลนด์ซึ่งยังคงมีการเตรียมพร้อมในด้านการป้องกันไม่ดี
เมื่อปรับใช้กองทัพของสหภาพโซเวียตตามตัวเลือกหลักนี้จะเสนอการจัดกลุ่มต่อไปนี้
ตรงไปทางตะวันตก วางกำลังสามแนวรบ - ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดน:
– ระหว่างทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกตามแนว Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Alenshtein;
– ระหว่างตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ – แม่น้ำ ปรีเพียต, ปินสค์, วโลดาวา, อิวานโกรอด
แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ - งานหลัก:
1. การปกป้องชายฝั่งทะเลบอลติกร่วมกับกองเรือบอลติก ป้องกันการขึ้นฝั่งของศัตรูสะเทินน้ำสะเทินบก
2. ครอบคลุมทิศทางมินสค์และริกา-ปัสคอฟอย่างแน่นหนาและไม่อนุญาตให้ชาวเยอรมันบุกดินแดนของเราไม่ว่าในกรณีใด
3. เพื่อลดแนวหน้าของกองทัพที่ 11 และเข้ายึดตำแหน่งเริ่มต้นที่ได้เปรียบมากขึ้นสำหรับฝ่ายรุกในช่วงที่กองกำลังรวมตัว โดยความร่วมมือกับกองทัพที่ 3 ของแนวรบด้านตะวันตก ยึดพื้นที่เซจนี Suwalki และไปถึงด้านหน้า Shitkemen, Filipovo, Rachki
4. หลังจากรวมกำลังทหารแล้ว ให้โจมตีในทิศทางทั่วไปของอินสเตอร์เบิร์ก อาเลนสไตน์ พร้อมด้วยแนวรบด้านตะวันตก ตรึงกำลังทหารเยอรมันในปรัสเซียตะวันออก
แนวหน้าจะมีกองทัพ 8 และ 11 กอง
กองทัพที่ 8 - ประจำการที่โพลันเกน แนวรบเจอร์บวร์ก ประกอบด้วย:
6 ลูกศรดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 11 – แนวรบเริ่มแรกเยอร์เบิร์ก ดรุสเคนิกิ ประกอบด้วย:
ลูกศร 9 อัน, ดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
คำสั่งด้านหน้ามีไว้เพื่อกำจัดทันที:
ลูกศร 1 ลูก กองป้องกันชายฝั่งในภูมิภาคลิเบา
ลูกศร 1 ลูก, กอง - ในพื้นที่มิทาวา;
กองยานยนต์ (จากเขตทหารเลนินกราด) - ด้านหลังกองทัพที่ 8;
กองยานยนต์ (Pribovo) - ด้านหลังกองทัพที่ 11
โดยรวมแล้วแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะมี:
ลูกศร 17 ลูก ดิวิชั่น;
4 แผนกรถถัง;
2 แผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์
2 กองรถถัง;
กองบิน 20 นาย
มีลูกศร 3 ลูกอยู่ในกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุดด้านหลังแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตก หน่วยงานในพื้นที่ Dvinsk, Polotsk, Minsk
แนวรบด้านตะวันตก - ภารกิจหลัก - ครอบคลุมทิศทางมินสค์อย่างแน่นหนา มุ่งเป้าไปที่กองทหารพร้อมการโจมตีพร้อมกันกับแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือในทิศทางทั่วไปของอาเลนสไตน์ ตรึงกองกำลังเยอรมันที่มุ่งความสนใจไปที่ปรัสเซียตะวันออก ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่การรุก การโจมตีของกองทัพปีกซ้ายในทิศทางทั่วไปของอิวานโกรอด ช่วยให้แนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้เอาชนะกลุ่มลูบลินของศัตรู และพัฒนาปฏิบัติการที่ราดอมเพิ่มเติม สนับสนุนการกระทำ ของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้จากทางเหนือ
แนวหน้ามีสี่กองทัพ - 3, 10, 13 และ 4
กองทัพที่ 3 - ประจำการที่แนวรบ Grodno แนวรบ Shchuchin ประกอบด้วย:
5 ลูกศรดิวิชั่น;
กองพลรถถัง 1 คัน;
กองทัพที่ 10 - ประจำการที่แนวรบ Shchuchin, Ostrov ประกอบด้วย:
10 ลูกศรดิวิชั่น;
1 แผนก การแบ่งถัง
3 กองทหารม้า;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 13 - ประจำการที่ Ostrov แนวรบ Drogichin ประกอบด้วย:
5 ลูกศรดิวิชั่น
กองทัพที่ 4 - ประจำการที่ด้านหน้าของ Drogichin, Brest-Litovsk, Pischa ประกอบด้วย:
ลูกศร 12 อัน, ดิวิชั่น;
2 แผนกรถถัง;
กองปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 1 กอง;
2 กองรถถัง;
กองเรือแม่น้ำปินสค์
นอกจากนี้ คำสั่งแนวหน้ายังมีลูกศร 3 ลูกในการกำจัดทันที หน่วยงานในพื้นที่ Volkovysk, Slonim
โดยรวมแล้วแนวรบด้านตะวันตกจะมี:
35 ลูกศร ดิวิชั่น;
3 แผนกรถถัง;
ปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 1 กระบอก แผนก;
3 กองทหารม้า;
4 กองพันรถถัง;
กองบิน 39 กอง
ดังนั้นจากชายฝั่งทะเลบอลติกถึงเบรสต์ - ลิตอฟสค์ (รวม) ตามตัวเลือกนี้สิ่งต่อไปนี้มีไว้สำหรับการใช้งาน:
55 ลูกศรดิวิชั่น;
7 แผนกรถถัง;
ปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 3 กอง;
3 กองทหารม้า;
6 กองพันรถถัง;
1 กองพลทางอากาศ;
กองบิน 59 กอง
แนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ - ภารกิจหลัก - ครอบคลุมพรมแดนของ Bessarabia และ Bukovina ทางตอนเหนืออย่างมั่นคงโดยการรวมกำลังทหารโดยร่วมมือกับกองทัพที่ 4 ของแนวรบด้านตะวันตกสร้างความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อกลุ่ม Lublin-Sandomierz ของศัตรูและไปถึงแม่น้ำ วิสตูลา. ต่อจากนั้นโจมตีไปในทิศทางของ Kielce - Petrokov และ Krakow ยึดพื้นที่ Kielce - Petrokov และไปถึงแม่น้ำ Pilica และต้นน้ำลำธาร อื่น ๆ
แนวหน้ามี 6 กองทัพ - 5, 19, 6, 12, 18 และ 9
กองทัพที่ 5 - ประจำการที่แนวรบ Shatsk, Vladimir-Volynsky ประกอบด้วย:
ลูกศร 12 อัน, ดิวิชั่น;
1 กองรถถัง;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 19 - ประจำการที่แนวรบ Vladimir-Volynsky, Lyubycha ประกอบด้วย:
7 ลูกศรดิวิชั่น
คำสั่งและสำนักงานใหญ่ของกองทัพมาจากเขตทหารคอเคซัสเหนือ
กองทัพที่ 6 - ประจำการที่ด้านหน้าของ Lyubych, Senyava, Surokov (ยาโรสลาฟสค์ตะวันออก) ประกอบด้วย:
15 ลูกศรดิวิชั่น;
กองทหารม้า 2 กอง;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 12 - ประจำการที่ด้านหน้าของ Surokov, Przemysl, คดีความ Tyrava Voloska (12 กม. ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Birga) ประกอบด้วย:
15 ลูกศรดิวิชั่น;
2 แผนกรถถัง;
ปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 1 กระบอก, ดิวิชั่น;
กองยานยนต์ 2 กองจาก OdVO;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 18 - ประจำการที่แนวรบ Tyrava-Voloska, Lipkani ประกอบด้วย:
ลูกศร 12 ลูก ซึ่งอย่างน้อย 7 ลูกควรอยู่ทางปีกขวาของกองทัพเพื่อโจมตีทาร์โนว์
กองบัญชาการและกองบัญชาการกองทัพมาจาก ทบ.
กองทัพที่ 9 - ประจำการอยู่ที่แนวหน้าลิปคณาริมแม่น้ำ พรุตไปจนถึงชายฝั่งทะเลดำประกอบด้วย:
ลูกศร 8 ลูก, ดิวิชั่น, หนึ่งในนั้น (156) ในการป้องกันชายฝั่งไครเมีย;
กองทหารม้า 3 กอง สองกองจากเขตทหารคอเคซัสเหนือ
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพยานยนต์ทหารม้า - ในภูมิภาคลวีฟประกอบด้วย:
4 แผนกรถถัง;
2 แผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 4 และ 8 เมคคอร์ โคโว;
กองทหารม้า 2 กอง (ทหารม้า 5 กอง)
นอกจากนี้ คำสั่งด้านหน้ายังสามารถใช้งานได้ทันที:
ลูกศร 1 ลูก แบ่งเป็นเขต Dubno-Brody;
ลูกศร 1 ลูกแผนก - ในพื้นที่โคโดรอฟ
กองยานยนต์ประกอบด้วยรถถัง 2 คันและกองปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 1 หน่วย - ในภูมิภาคทาร์โนโปล เมื่อมาถึงจากเขตทหารมอสโก
โดยรวมแล้วแนวรบตะวันตกเฉียงใต้จะมี:
แผนก 70 หน้า;
9 แผนกรถถัง;
แผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 4 หน่วย
7 กองทหารม้า;
5 กองพันรถถัง;
กองบินที่ 81
ในกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุดด้านหลังแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้มี:
ลูกศร 5 อัน, ดิวิชั่น - ในพื้นที่ของ Shepetovka, Proskurov, Berdichev
ดังนั้นทางใต้ของ Brest-Litovsk ไปยังชายฝั่งทะเลดำโดยมีตัวเลือกการใช้งานนี้จึงได้รับมอบหมาย:
75 ลูกศรดิวิชั่น;
9 แผนกรถถัง;
แผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 4 หน่วย
7 กองทหารม้า;
5 กองพันรถถัง;
88 กองบิน
หน่วยงานข้างต้นสามารถมีสมาธิ:
ในวันที่ 5 นับจากเริ่มการระดมพล: 17 ลูกศร, ดิวิชั่น;
ในวันที่ 6 - 22 ลูกศรดิวิชั่น
ในวันที่ 10 - ลูกศร 24 กอง;
ในวันที่ 15 - ลูกศร 29 กอง;
ในวันที่ 20 - 46 ลูกศรดิวิชั่น;
ในวันที่ 25 - 56 ลูกศรดิวิชั่น;
ในวันที่ 30 - 68 ลูกศรดิวิชั่น;
ในวันที่ 35 - 75 ลูกศรดิวิชั่น
ด้วยเหตุนี้ด้วยขีดความสามารถในปัจจุบันของทางรถไฟทางตะวันตกเฉียงใต้ การรวมตัวของกองกำลังหลักของกองทัพแนวหน้าจึงจะเสร็จสิ้นได้ในวันที่ 30 เท่านั้น นับจากเริ่มการระดมพล หลังจากนั้นจึงจะสามารถเปิดการโจมตีทั่วไปเพื่อ แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
การวางกำลังกองทัพของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้ล่าช้าเช่นนี้เป็นเพียงข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียว แต่ร้ายแรงของตัวเลือกการวางกำลังนี้
ตัวเลือกที่สองคือการปรับใช้ทางตอนเหนือของ Brest-Litovsk
พื้นฐานของการปรับใช้นี้ควรเป็น:
1. การครอบคลุมเส้นทางอย่างแข็งแกร่งไปยังมินสค์และปัสคอฟในช่วงที่มีการรวมตัวของกองทหาร
2. สร้างความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อกองกำลังหลักของกองทัพเยอรมันที่รวมตัวอยู่ในปรัสเซียตะวันออกและยึดฝ่ายหลังได้
3. ด้วยการโจมตีเสริมจากลวิฟ ไม่เพียงแต่ครอบคลุมยูเครนตะวันตก บูโควินาตอนเหนือ และเบสซาราเบียอย่างแน่นหนา แต่ยังเอาชนะกลุ่มศัตรูในพื้นที่ลูบลิน กรูเบชอฟ โทมาเชฟด้วย
ความพ่ายแพ้ของชาวเยอรมันในปรัสเซียตะวันออกและการยึดครองฝ่ายหลังนั้นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นพิเศษและเหนือสิ่งอื่นใดคือความสำคัญทางการเมืองสำหรับเยอรมนี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการต่อสู้กับเยอรมนีต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องคำนึงถึง:
1. การต่อต้านอย่างแข็งแกร่งด้วยการนำกองกำลังสำคัญเข้ามาซึ่งในทุกกรณีเยอรมนีจะจัดเตรียมไว้อย่างแน่นอนในการต่อสู้เพื่อปรัสเซียตะวันออก
2. สภาพธรรมชาติที่ยากลำบากของปรัสเซียตะวันออกซึ่งทำให้การปฏิบัติการเชิงรุกมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง
3. การเตรียมความพร้อมที่ยอดเยี่ยมของโรงละครแห่งนี้ในการป้องกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรมและความสัมพันธ์ทางถนน
โดยสรุป มีความกลัวเกิดขึ้นว่าการต่อสู้ในแนวหน้านี้อาจนำไปสู่การสู้รบที่ยืดเยื้อ ประสานกำลังหลักของเรา และจะไม่ให้ผลที่จำเป็นและรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้และเร่งให้ประเทศบอลข่านเข้าสู่ ทำสงครามกับเรา
หากการเคลื่อนกำลังกองทัพของเราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้ตัวเลือกนี้ เราจะเสนอการจัดกลุ่มดังต่อไปนี้
พรมแดนระหว่างแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้จะเหมือนกับในตัวเลือกการจัดวางกำลังครั้งแรก
แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ - ภารกิจหลักคือการรวมกองกำลังเข้าโจมตีศัตรูโดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกับแนวรบด้านตะวันตกเอาชนะกลุ่มของเขาในปรัสเซียตะวันออกและเข้ายึดครองฝ่ายหลัง
แนวหน้ามีกองทัพ 8 และ 11 กอง
กองทัพที่ 8 - ประจำการที่โพลันเกน แนวรบเจอร์บวร์ก ประกอบด้วย:
ลูกธนู 10 ลูก, ดิวิชั่น, สองลูกจากลัตเวีย SSR;
2 แผนกรถถัง;
1 แผนกเครื่องยนต์
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 11 - ประจำการที่แนวหน้าเจอร์เบิร์ก (อ้างสิทธิ์) ดรุสเคนิกิ ประกอบด้วย:
11 ลูกศร ดิวิชั่น สองแห่งจากลิทัวเนีย SSR;
2 แผนกรถถัง;
1 แผนกเครื่องยนต์
กองพันรถถัง 1 คัน
กองบัญชาการด้านหน้ามีไว้เพื่อกำจัดทันที:
– บนอาณาเขตของ Latvian SSR – ลูกศรหนึ่งลูก กองรักษาชายฝั่งในภูมิภาคลิเบา ลูกศรสองลูก หน่วยงานของเอสโตเนีย SSR - สำรองในภูมิภาค Mitava;
– ในพื้นที่ Shavli, Ponevezh – ลูกศร 6 ลูก หน่วยงานจากระหว่างหน่วยงานที่มีระยะเวลาความพร้อม 15 - 30 วัน
โดยรวมแล้วแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะมี:
ลูกศร 30 กอง ซึ่ง 6 กองเป็นระดับชาติ
2 แผนกเครื่องยนต์
4 แผนกรถถัง;
2 แผนก กองพลรถถัง;
กองบิน 20 ลำ และเครื่องบินรวม 1,140 ลำ
แนวรบด้านตะวันตก - ภารกิจหลักคือโจมตีทางเหนือของแม่น้ำ แมลงในทิศทางทั่วไปของ Alenstein ร่วมกับกองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือสร้างความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อกองทัพเยอรมันที่มุ่งความสนใจไปที่ดินแดนปรัสเซียตะวันออกยึดครองฝ่ายหลังและไปถึงต้นน้ำตอนล่างของแม่น้ำ วิสตูลา.
ในเวลาเดียวกันด้วยการโจมตีจากกองทัพปีกซ้ายในทิศทางทั่วไปของ Ivangorod ร่วมกับกองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้เอาชนะกลุ่มศัตรู Ivangorod-Lublin และไปถึงแม่น้ำด้วย วิสตูลา.
แนวหน้ามีกองทัพสี่กองทัพ - 3, 10, 13 (จากเขตทหารมอสโก) และ 4
กองทัพที่ 3 - ประจำการที่แนวรบ Grodno แนวรบ Shchuchin ประกอบด้วย:
ลูกศร 6 อัน ดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 10 - ประจำการที่แนวรบ Shchuchin, Chizhov ประกอบด้วย:
ลูกศร 15 อัน ดิวิชั่น;
1 แผนกเครื่องยนต์
2 แผนกรถถัง;
3 กองทหารม้า;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 13 - ประจำการที่ด้านหน้าของ Chizhov, Vysoko-Litovsk ประกอบด้วย:
ลูกศร 6 อัน ดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 4 - ประจำการที่แนวหน้า Vysoko-Litovsk, Brest-Litovsk, Pischa ประกอบด้วย:
ลูกศร 10 อัน ดิวิชั่น;
2 กองรถถัง;
กองเรือแม่น้ำปินสค์
นอกจากนี้ คำสั่งด้านหน้ายังสามารถใช้งานได้ทันที:
ลูกศร 4 อัน ดิวิชั่น - ในพื้นที่ Slonim, Volkovysk;
กองยานยนต์ประกอบด้วยรถถัง 2 คันและกองปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 1 หน่วย (จากเขตทหารมอสโก) - ในภูมิภาค Lida, Baranovichi;
1 แผนก กองรถถัง - ในพื้นที่ Pruzhany
โดยรวมแล้วแนวรบด้านตะวันตกจะมี:
41 ลูกศร แผนก;
2 แผนกเครื่องยนต์
5 แผนกรถถัง;
3 กองทหารม้า;
4 กองพันรถถัง;
กองบิน 70 นาย
ในกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุดด้านหลังแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกมี:
ลูกศร 14 อัน หน่วยงาน, กองบัญชาการ 4 กองพลและ 1 กองทัพ (จากเขตทหารสรรพาวุธ) - ในภูมิภาค Dvinsk, Polotsk; มินสค์
กองหนุนของกองบัญชาการสูงสุดมีไว้สำหรับการพัฒนาการโจมตีหรือการตอบโต้ศัตรูที่กำลังรุกคืบ ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ในการใช้ส่วนหนึ่งของแผนกสำรองสำหรับการปฏิบัติการในทิศทางเลนินกราด - วีบอร์ก
ดังนั้นตั้งแต่ชายฝั่งทะเลบอลติกไปจนถึงต้นน้ำของแม่น้ำ Pripyat เมื่อเทียบกับกองทหารราบและกองยานยนต์ที่เป็นไปได้ 120 - 123 หน่วย และกองพลรถถัง 10 กองพลของเยอรมัน เราจะมี:
85 ลูกศร ดิวิชั่น ซึ่ง 6 แห่งเป็นระดับชาติ
4 แผนกเครื่องยนต์
9 แผนกรถถัง;
7 กองพันรถถัง;
3 กองทหารม้า;
กองบิน 90 กอง รวมประมาณ 5,500 รถถัง และเครื่องบิน 5,500 ลำ
นอกจากนี้ การบินแนวรบด้านเหนือซึ่งประจำการอยู่ในพื้นที่เลนินกราดและทางใต้ ยกเว้นการบินป้องกันภัยทางอากาศบนภูเขา อาจมีส่วนร่วมที่นี่บางส่วนหรือทั้งหมด เลนินกราด
หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นสามารถกระจุกตัวได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้:
ในวันที่ 5 นับจากเริ่มระดมพล - ลูกศร 13 ลูก ดิวิชั่น;
ในวันที่ 8 – 28 ลูกศร ดิวิชั่น; ในวันที่ 10 – 30 ลูกศร ดิวิชั่น;
ในวันที่ 15 – 44 ลูกศร ดิวิชั่น;
ในวันที่ 20 – 66 ลูกศร. ดิวิชั่น;
ในวันที่ 25 – 79 ลูกศร ดิวิชั่น ส่วนดิวิชั่นที่เหลือจะมาถึงภายในวันที่ 30
ดังนั้นการรวมกลุ่มของกองทัพจะสิ้นสุดในวันที่ 20 นับจากเริ่มระดมพล กองหนุนแนวหน้าและกองบัญชาการใหญ่จะรวมกลุ่มกันในวันแรกของปฏิบัติการ
ในช่วง 20 วันของการรวมตัวกันของกองทหารและก่อนที่พวกเขาจะบุกโจมตี กองทัพจำเป็นต้องปกป้องอย่างแข็งขันโดยอาศัยพื้นที่ที่มีป้อมปราการ เพื่อปิดพรมแดนอย่างแน่นหนาและป้องกันไม่ให้ชาวเยอรมันรุกรานดินแดนของเรา
โดยมีเงื่อนไขว่าทางรถไฟดำเนินการตามแผนการขนส่งกองทหารอย่างสมบูรณ์ ควรกำหนดวันเปลี่ยนผ่านไปสู่การรุกทั่วไปที่ 25 วันนับจากเริ่มการระดมพลนั่นคือ 20 วัน นับแต่เริ่มรวมกำลังทหาร
ภารกิจของกองทัพอากาศจะเป็น:
1. ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังภาคพื้นดินเพื่อต่อต้านรูปแบบการต่อสู้ของศัตรู และเหนือสิ่งอื่นใด กับกลุ่มใหญ่ของเขา
2. การต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกในสนามบินและในอากาศ
3. ร่วมกับการบินทางเรือและกองทัพเรือ การต่อสู้กับกองทัพเรือของศัตรูในทะเลบอลติกและความพยายามที่จะยกพลขึ้นบกกองกำลังจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก
4. ป้องกันการโจมตีทางอากาศของศัตรู
5. ห้ามการขนส่งทางทหารที่ความเข้มข้น
6. การนัดหยุดงานโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารขนาดใหญ่
FRONT ทางตะวันตกเฉียงใต้ - ภารกิจหลักคือการครอบคลุมยูเครนตะวันตกและ Bessarabia ด้วยการป้องกันอย่างแข็งขันในคาร์พาเทียนและตามแนวชายแดนกับโรมาเนียในเวลาเดียวกันโดยโจมตีจากด้านหน้าของ Bridges - Velikie, Rawa-Russka, Senyawa ในทิศทางทั่วไปของลูบลินร่วมกับกองทัพปีกซ้ายของแนวรบด้านตะวันตก เอาชนะกลุ่มศัตรูอีวานโกรอด-ลูบลิน และไปถึงต้นน้ำตรงกลางของแม่น้ำ วิสตูลา.
แนวหน้ามีห้ากองทัพ - 5, 6, 12, 18 และ 9
กองทัพที่ 5 - ประจำการที่ด้านหน้าของ Shatsk, Vladimir-Volynsky, Stoyanov ประกอบด้วย:
ลูกศร 6 อัน ดิวิชั่น;
1 แผนก การแบ่งถัง
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 6 - ประจำการที่แนวหน้า Mosty - Velikiye, Rava-Russka, Senyava, Medyka ประกอบด้วย:
ลูกศร 10 อัน ดิวิชั่น;
2 นักรบ กองพล;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 12 - ประจำการที่แนวรบ Medyka, Przemysl, Turka ประกอบด้วย:
ลูกศร 6 อัน ดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพที่ 18 - ประจำการที่แนวหน้าของ Turka, Lipcani ประกอบด้วย:
ลูกศร 4 อัน หน่วยงาน
กองบัญชาการและกองบัญชาการกองทัพบกจาก ทบ.
กองทัพที่ 9 - ประจำการอยู่ที่แนวหน้าลิปคณาริมแม่น้ำ พรุตไปจนถึงชายฝั่งทะเลดำประกอบด้วย:
ลูกศร 5 อัน ดิวิชั่นและ 1 ดิวิชั่น (156) ในการป้องกันชายฝั่งไครเมีย
กองทหารม้า 3 กอง (2 หน่วยจากเขตทหารคอเคซัสเหนือ);
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพยานยนต์ทหารม้า - ในพื้นที่ของ Zholkiev, Yavorov, Lviv สารประกอบ:
4 แผนกรถถัง;
2 แผนกเครื่องยนต์
2 กองทหารม้า.
นอกจากนี้ คำสั่งด้านหน้ายังสามารถใช้งานได้ทันที:
3 ลูกศร หน่วยงาน - ในพื้นที่ของ Brody, Rivne, Lutsk;
กองยานยนต์ (จาก OdVO) ในภูมิภาค Lutsk
โดยรวมแล้วแนวรบตะวันตกเฉียงใต้จะมี:
ลูกศร 40 ลูก ดิวิชั่น;
3 แผนกเครื่องยนต์
7 แผนกรถถัง;
7 กองทหารม้า;
4 กองพันรถถัง;
กองบิน 58 ลำ และเครื่องบินรวม 3,480 ลำ
มีลูกศร 4 ลูกอยู่ในกองหนุนของกองบัญชาการหลักด้านหลังแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ในพื้นที่ Shepetovka, Proskurov, Berdichev หน่วยงาน
ดังนั้นทางใต้ของ Brest-Litovsk เทียบกับ 50 เยอรมัน 30 โรมาเนียและ 15 กองทหารราบฮังการีเราจะมี:
44 ลูกศร ดิวิชั่น;
3 แผนกเครื่องยนต์
7 แผนกรถถัง;
4 กองพันรถถัง;
7 กองทหารม้า;
กองบิน 58 กอง
หน่วยงานที่ระบุอาจมีความเข้มข้นในช่วงเวลาต่อไปนี้:
ในวันที่ 5 นับจากเริ่มระดมพล - ลูกศร 17 ลูก ดิวิชั่น;
ในวันที่ 6 - 19 ลูกศร ดิวิชั่น;
ในวันที่ 10 – 23 ลูกศร ดิวิชั่น;
ในวันที่ 15 – 34 ลูกศร ดิวิชั่น;
ในวันที่ 20 – 39 ลูกศร หน่วยงาน
ภารกิจของกองทัพอากาศในแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้จะเป็น:
1. การดำเนินการร่วมกับกองกำลังภาคพื้นดินเพื่อต่อต้านรูปแบบการต่อสู้ของศัตรู
2. ต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึก
3. ร่วมกับการบินทางเรือและกองทัพเรือ การต่อสู้กับกองทัพเรือของศัตรูในทะเลดำ และความพยายามที่จะยกพลขึ้นบกกองกำลังจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก
4. ป้องกันการโจมตีทางอากาศของศัตรู
5. ช่วยเหลือการบินแนวรบด้านตะวันตกของเราสำหรับงานของกองบัญชาการระดับสูง
6. ห้ามการขนส่งทางทหารที่ความเข้มข้น
7. โจมตีโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารของศัตรู
โดยรวมแล้วทางตะวันตกตั้งแต่ชายฝั่งทะเลบอลติกไปจนถึงชายฝั่งทะเลดำมีการกำหนดสิ่งต่อไปนี้:
129 ลูกธนู ดิวิชั่น;
7 แผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์
16 กองรถถัง;
กองทหารม้า 10 กอง;
กองพันรถถัง 11 คัน;
กองบิน 148 กอง
การปรับใช้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายแดนของเรา
โดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจในการเคลื่อนกำลังทางตะวันตก การเคลื่อนกำลังทางยุทธศาสตร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายแดนของเราจะต้องอยู่ภายใต้การป้องกันเลนินกราดเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมเส้นทางรถไฟ Murmansk และรักษาอำนาจอย่างสมบูรณ์ของเราในอ่าวฟินแลนด์ การปกปิดเลนินกราดที่เชื่อถือได้เป็นภารกิจหลักในภาคเหนือ เลนินกราดจะต้องมั่นคงสำหรับเราในทุกสภาวะ
ฟินแลนด์เพียงประเทศเดียวที่เข้าสู่สงครามไม่น่าเป็นไปได้ กรณีที่สมจริงที่สุดคือการมีส่วนร่วมของฟินแลนด์และเยอรมนีในสงครามพร้อมกัน
เมื่อคำนึงถึงความสมดุลของกองกำลังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ การกระทำของเราในภาคตะวันตกเฉียงเหนือควรลดลงเพื่อการป้องกันแนวรุกของเราเป็นหลัก
สำหรับการปฏิบัติการทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งใจให้มีแนวรบด้านเหนือที่ประกอบด้วยกองทัพ 3 กองทัพ และกองพลปืนไรเฟิลอีก 1 กองพลในเอสโตเนีย SSR
14 กองทัพ - ด้วยภารกิจหลัก - การป้องกันชายฝั่งทางเหนือและพรมแดนของเราทางตอนเหนือของ Karelia ถึง Ukhta
องค์ประกอบของกองทัพมี 4 กองพล
7 กองทัพ (ขณะนี้กำลังก่อตัว) - โดยมีหน้าที่หลักในการป้องกันทิศทาง Ukhtinsky, Rebolsky และ Petrozavodsk
องค์ประกอบกองทัพ: ลูกศร 3 อัน หน่วยงาน
23 กองทัพ - โดยมีหน้าที่ปกป้องทิศทางของไวบอร์ก-เลนินกราด
องค์ประกอบของกองทัพ:
ลูกศร 4 อัน ดิวิชั่น;
2 กองพันรถถัง
65 แผนก นักกีฬา กองพลน้อย โดยมีหน้าที่ปกป้องชายฝั่งเอสโตเนีย SSR และหมู่เกาะเอเซลและดาโก ประกอบด้วย:
ลูกศร 1 อัน ดิวิชั่น;
1 แผนก นักกีฬา กลุ่ม;
กองพันรถถัง 1 คัน
นอกจากนี้ คำสั่งด้านหน้ายังสามารถใช้งานได้ทันที:
ลูกศร 1 อัน การแบ่งเขตเลนินกราด
ลูกศร 1 อัน กองพลน้อยไปยังคาบสมุทรฮันโกะ
โดยรวมแล้วสิ่งต่อไปนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบด้านเหนือ:
13 ลูกศร ดิวิชั่น;
2 แผนก ลูกศร กลุ่ม;
3 กองพันรถถัง;
กองบิน 20 กอง และรถถัง 970 คัน และเครื่องบิน 1,050 ลำ
กองกำลังที่ระบุของแนวรบด้านเหนือสามารถจัดวางกำลังได้ในวันที่ 6 - 8 ของการระดมพล
ภารกิจของกองทัพอากาศแนวหน้าจะเป็น:
1. ช่วยเหลือกองกำลังภาคพื้นดินในการปฏิบัติการต่อกองกำลังภาคพื้นดินของศัตรู และเหนือสิ่งอื่นใด ต่อต้านกลุ่มใหญ่
2. การทำลายเครื่องบินข้าศึก
3. ร่วมกับการบินทางเรือโจมตีกองทัพเรือฟินแลนด์และเยอรมนี
งานของกองทัพเรือ (ในทั้งสองตัวเลือก)
1. กองเรือภาคเหนือ:
ก) ยึด Murmansk อย่างมั่นคงปกป้องร่วมกับกองทัพที่ 14 ชายฝั่งของคาบสมุทร Kola และคาบสมุทร Rybachy และ Sredny
b) ในกรณีที่มีการโจมตีของฟินแลนด์ - เพื่อช่วยเหลือกองทัพที่ 14 ในการยึดท่าเรือ Petsamo
c) ดำเนินการล่องเรือกับเรือดำน้ำบนเส้นทางทะเลทางตะวันตกของนอร์เวย์และในช่องแคบ Hattegat
d) ภาคการป้องกันชายฝั่งทะเลสีขาว พร้อมด้วยหน่วยของ ArchVO ปกป้องทางเข้าทะเลสีขาวอย่างมั่นคง
2. กองเรือบอลติกธงแดง:
1) กรณีเข้าร่วมฟินแลนด์:
ก) ร่วมกับการบินทำลายกองเรือรบของฟินแลนด์
b) ความช่วยเหลือแก่กองกำลังภาคพื้นดินที่ปฏิบัติการบนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์และบนคาบสมุทรฮันโก ยึดสีข้างและทำลายแนวป้องกันชายฝั่งฟินแลนด์
c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการโอนกองทหารราบ 1 - 2 หน่วยจากชายฝั่งเอสโตเนีย SSR ไปยังคาบสมุทร Hanko
2) ป้องกันการลงจอดสะเทินน้ำสะเทินบกของเยอรมันบนชายฝั่งของลัตเวียและเอสโตเนีย SSR เอาชนะกองเรือเยอรมันเมื่อพยายามเข้าสู่อ่าวฟินแลนด์ กองเรือทะเลดำ:
ก) โดยการวางทุ่นระเบิด การกระทำของเรือดำน้ำและเครื่องบิน ป้องกันการผ่านของกองเรือศัตรูลงสู่ทะเลดำ
b) ผ่านการกระทำที่แข็งขันของกองเรือทะเลดำ ทำลายกองเรือศัตรูที่บุกเข้าไปในทะเลดำ
c) ปกป้องชายฝั่งของเราอย่างแข็งขันจากกองเรือผิวน้ำของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นซึ่งบุกเข้าไปในทะเลดำ
d) ป้องกันการลงจอดบนชายฝั่งทะเลดำในแหลมไครเมียและคอเคซัส
จ) ผ่านการกระทำที่แข็งขันและเหนือสิ่งอื่นใดคือการบิน การวางทุ่นระเบิดจากอากาศ เพื่อต่อสู้กับกองทัพเรือของศัตรูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลมาร์มารา
f) ยึดปีกของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอย่างแน่นหนา
g) ในกรณีที่มีการโจมตีของโรมาเนีย ให้ทำลายกองเรือโรมาเนียและขัดขวางการสื่อสารทางทะเล
h) ในกรณีที่ตุรกีโจมตี ให้เอาชนะกองเรือ ขัดขวางการสื่อสารทางทะเลที่นี่ และทำลายท่าเรือ Trebizond
วี. รากฐานของการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ของเราในภาคตะวันออก
รากฐานของการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ของเราในภาคตะวันออกควรเป็น:
1. ภายใต้ทุกสถานการณ์ ป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นรุกราน Primorye และปกป้องชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเล Okhotsk Sakhalin และ Kamchatka จากความพยายามที่เป็นไปได้ของกองทหารญี่ปุ่นในการยกพลขึ้นบก
2. ใช้ประโยชน์จากความเหนือกว่าของกองกำลังในช่วงเริ่มแรกของสงครามและโอกาสที่จะเอาชนะกองทัพญี่ปุ่นทีละน้อย ทันทีหลังจากการระดมพลและการรวมตัวของกองกำลังเสร็จสิ้น ให้ทำการรุกทั่วไปเอาชนะกองทัพญี่ปุ่นระดับแรก และไปที่ด้านหน้าของ Taonan, Qiqihar, Beianzhen, Samsin, Boli, Dongning ในอนาคต ให้คำนึงถึงการดำเนินการเพื่อเอาชนะกองกำลังหลักของกองทัพญี่ปุ่นและยึดแมนจูเรียตอนเหนือ
ในกรณีที่เกิดสงครามพร้อมกันของสหภาพโซเวียตในตะวันตกและตะวันออก สิ่งต่อไปนี้มีไว้สำหรับปฏิบัติการในภาคตะวันออก:
24 ลูกศร ดิวิชั่น;
2 แผนกรถถัง;
แผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 4 หน่วย
8 กองพันรถถัง;
กองทหารม้า 4 กอง;
กองบิน 44 กอง และรถถังและรถถัง 5,741 คัน และเครื่องบิน 3,347 ลำ
กองเรืออามูร์ กองเรือแปซิฟิก และกองทหารรักษาการณ์ในพื้นที่ที่มีป้อมปราการ
เพื่อความสะดวกในการจัดการ จำเป็นต้องรักษาแนวรบด้านตะวันออกไกลและปรับใช้แนวรบทรานส์ไบคาลจากสำนักงานใหญ่และแผนกต่างๆ ของเขตทหารทรานส์ไบคาล
แนวรบทรานส์ไบคาล – ภารกิจหลักควรเป็น:
1. ด้วยการกระทำที่เด็ดขาดในทิศทางของ Solun, Taonan และ Hailar - Qiqihar ทำลายกลุ่ม Solun และ Hailar ของญี่ปุ่นและข้ามสันเขา Bol ด้วยกองกำลังหลัก Khingan จากทางใต้ ไปที่พื้นที่ Taonan, Qiqihar เพื่อดำเนินการต่อไปในแมนจูเรียตอนเหนือ
2. ครอบคลุมชายแดนภาคใต้ของ MPR
แนวหน้าจะมีกองทัพที่ 17 และ 16
17 กองทัพส่งกำลังไปปฏิบัติการในเมืองเทสซาโลนิกิในพื้นที่ลามยินซูเม เมืองซัลคิตา เมืองฮามาร์ดาบา ทัมศักดิ์บูลัก องค์ประกอบของกองทัพ:
4 แผนกเครื่องยนต์
2 กองรถถัง;
กองพันติดเครื่องยนต์ 3 กอง
16 กองทัพถูกส่งไปปฏิบัติการที่ Qiqihar - ในพื้นที่ของสถานี Matsievskaya, Staro-Tsurtskhatuy, Borzya ประกอบด้วย:
ลูกศร 6 อัน ดิวิชั่น;
2 แผนกรถถัง;
1 แผนกเครื่องยนต์
กองทหารม้า 2 กอง;
กองพันรถถัง 1 คัน
แนวรบด้านตะวันออกไกล - งานหลัก:
1. โดยการปฏิบัติการเชิงรุกในทิศทางซาคาลิน ซุงการี และพรีมอร์สกี เอาชนะหน่วยญี่ปุ่นและไปถึงแนวหน้าเป่ยอันเจิน ซันซิง โบลี หนิงอัน เพื่อดำเนินการต่อไปในแมนจูเรียตอนเหนือ
2. ภายใต้ทุกสถานการณ์ ให้ยึด Primorye และรักษาชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเล Okhotsk Sakhalin และ Kamchatka จากความพยายามที่เป็นไปได้ของกองทหารญี่ปุ่นในการยกพลขึ้นบก
แนวหน้าประกอบด้วยสามกองทัพและกองทัพที่แยกจากกัน กรอบ
แนวหน้าเป็นหน่วยปฏิบัติการรองของกองเรือแปซิฟิกและกองเรืออามูร์ โดยส่วนหลังถูกมอบหมายให้กับกองทัพใหม่
2. กองทัพธงแดง - สำหรับการปฏิบัติการในทิศทางของ Beianzhen และไกลออกไปสู่ Harbin มันถูกนำไปใช้ในพื้นที่ Blagoveshchensk, Poyarkovoe, Mikhailovsk, Ivanovskoye ประกอบด้วย:
33 ลูกศร ดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
15 กองทัพ - สำหรับการปฏิบัติการในทิศทางของ Sanxing, Boli และต่อไปยัง Fanzhen ซึ่งประจำการในพื้นที่ Stalinsk, Mikhailo-Semenovskoye, Birobidzhan และหนึ่งแผนก (35) - Bikin ประกอบด้วย:
3 ลูกศร ดิวิชั่น;
กองพันรถถัง 1 คัน
กองทัพธงแดงที่ 1 - ประจำการในพื้นที่ Dvoryanka, Grodskovsky Ur, Mikhailovsky ประกอบด้วย:
ลูกศร 10 อัน ดิวิชั่น;
3 ลูกศร กลุ่ม;
กองทหารม้า 2 กอง;
3 กองพันรถถัง
ลูกศรพิเศษ กองพล - ร่วมกับกองเรือแปซิฟิกเหนือ ปกป้องพื้นที่เสริมอามูร์ตอนล่าง, De-Kastri, อ่าว Nogaev, Sakhalin และ Kamchatka ป้องกันการยกพลขึ้นบกของกองทหารญี่ปุ่น ในโอกาสแรกเข้ายึดครองทางตอนใต้ของซาคาลิน
องค์ประกอบของร่างกาย:
ลูกศร 2 อัน ดิวิชั่น;
ลูกศร 1 อัน เพลิง
คำสั่งด้านหน้ามีกองพลน้อยทางอากาศ 3 กองที่สามารถกำจัดได้ทันที
ภารกิจของกองทัพอากาศ:
1. การทำลายบุคลากรของศัตรูและป้อมปราการโดยร่วมมือกับกองกำลัง
2. การทำลายเครื่องบินข้าศึก
3. การทำลายทางแยก Sypingchai, Changchun, Qiqihar, Harbin, Jilin, Mukden, Jyo-Sampo, Lafazhang, ทางแยกทางรถไฟ Echo และอุโมงค์ เพื่อห้ามการขนส่งทางทหาร
4. ร่วมกับกองเรือแปซิฟิก:
ก) โจมตีการสื่อสารทางทะเลของญี่ปุ่นจากหมู่เกาะต่างๆ ไปยังแมนจูเรียตอนเหนือ
b) การโจมตีกองทัพเรือญี่ปุ่น การขนส่ง และกองกำลังยกพลขึ้นบก c) ให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพเรือในการป้องกัน Kamchatka และ Sakhalin
5. ครอบคลุมความเข้มข้น การเคลื่อนกำลัง และการปฏิบัติการของกองทหารของเราด้วยเครื่องบินรบ
6. ตามคำสั่งพิเศษจากกองบัญชาการระดับสูง ให้ดำเนินการจู่โจมหมู่เกาะญี่ปุ่น
ภารกิจของกองเรือแปซิฟิก:
1. ร่วมกับกองกำลังทหารปกป้องชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจากปากแม่น้ำ Tumen-Ulla ถึง Nikolaevsk-on-Amur, ชายฝั่งทะเล Okhotsk, Sakhalin และ Kamchatka;
2. ปิดช่องแคบตาตาร์จากการรุกของเรือญี่ปุ่น
3. การโจมตีโดยเรือดำน้ำและเครื่องบินในการสื่อสารทางทะเลของญี่ปุ่นในทะเลญี่ปุ่นและการปิดล้อมท่าเรือของเกาหลีและชายฝั่งตะวันตกของมหานคร
4. ปฏิบัติการล่องเรือดำน้ำนอก Kamchatka และชายฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะญี่ปุ่น
5. จัดให้มีปีกซ้ายของกองทัพธงแดงที่ 1 ในบริเวณอ่าวโปซีตและสลาวียานสกี้
เพื่อรายงานพื้นฐานของการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ของเราในตะวันตกและตะวันออก ฉันขอให้พวกเขาพิจารณา
การใช้งาน:
แผนการปรับใช้ 1 และ 3 ทางตะวันตก บนแผนที่ 40 ศตวรรษ in/dm; แผนกราฟิก ดอร์ การขนส่งบนแผ่น
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต S. Timoshenko
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป
กองทัพแดง
กองทัพบก เค. เมเรตสคอฟ
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “ ผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต” ผู้ดำเนินการ: รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, พล.ต. Vasilevsky สคริปต์ ลายเซ็นต์
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 239, หน้า. 197-244.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. ข้อพิจารณาของเสนาธิการกองทัพแดงเกี่ยวกับแผนการจัดวางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหภาพโซเวียตในกรณีที่เกิดสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตร [1]
[ไม่ช้ากว่าวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
ฉันกำลังรายงานเพื่อการพิจารณาของคุณเกี่ยวกับแผนการจัดวางกำลังทางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหภาพโซเวียตในกรณีที่เกิดสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตร
I. ปัจจุบันเยอรมนี ตามข้อมูลของคณะกรรมการข่าวกรองแห่งกองทัพแดง [2] มีทหารราบประมาณ 230 นาย รถถัง 22 คัน มีเครื่องยนต์ 20 คัน ทางอากาศ 8 กอง และทหารม้า 4 กองพล และรวมประมาณ 284 กองพล
ในจำนวนนี้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 มีทหารราบมากถึง 86 นาย รถถัง 13 คัน หน่วยยานยนต์ 12 หน่วย และกองทหารม้า 1 หน่วย และรวมทั้งหมดมากถึง 112 หน่วย มุ่งความสนใจไปที่เขตแดนของสหภาพโซเวียต
สันนิษฐานว่าในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เยอรมนี ในกรณีที่มีการโจมตีสหภาพโซเวียต จะสามารถลงสนามต่อสู้กับเราได้มากถึง 137 ทหารราบ รถถัง 19 คัน เครื่องยนต์ 15 คัน ทหารม้า 4 นาย และกองบินทางอากาศ 5 กองพล และมากถึง มีทั้งหมด 180 แผนก
ส่วนที่เหลืออีก 104 กองพลน่าจะอยู่ตรงกลางของประเทศเป็นกองหนุน - กองพลทหารราบ 22 กองพล, กองทหารม้า 1 กอง, กองพลทหารราบ 1 กอง, กองพลทางอากาศ 1 กอง รวม 25 กองพล; ในเดนมาร์ก เบลเยียม ฮอลแลนด์ และฝรั่งเศส - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 air ธ.ค. แผนก, รวม 45 แผนก; ยูโกสลาเวีย - กองทหารราบ 7 กอง รวม 7 กอง; กรีซ - กองทหารราบ 7 กองพล, กองทหารม้า 1 กอง, รวม 8 กอง; บัลแกเรีย - 3 กองทหารราบ รวม 3 กองพล แอฟริกา - 5 กองทหารราบ, 1 กองทหารม้า, 1 TD, รวม 7 กอง; นอร์เวย์ - กองพลทหารราบ 9 กอง รวม 9 กอง; ทั้งหมด 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 แอร์ ธ.ค. ดิวิชั่น; รวม 104 กอง [ในใจกลางประเทศบริเวณชายแดนตะวันตก ในนอร์เวย์ ในแอฟริกา ในกรีซ และอิตาลี] [3]
เป็นไปได้มากว่ากองกำลังหลักของกองทัพเยอรมันซึ่งประกอบด้วยทหารราบ 76 นาย รถถัง 11 คัน เครื่องยนต์ 8 นาย ทหารม้า 2 นาย และทางอากาศ 5 นาย และกองกำลังทั้งหมดมากถึง 100 กองพล จะถูกจัดวางกำลังทางใต้ของเดมบลินเพื่อโจมตีในทิศทางของโคเวล , ริฟเน, เคียฟ.
เห็นได้ชัดว่าการโจมตีครั้งนี้จะมาพร้อมกับการโจมตีทางตอนเหนือตั้งแต่ปรัสเซียตะวันออกไปจนถึงวิลนาและริกา เช่นเดียวกับการโจมตีระยะสั้นที่มีศูนย์กลางจาก Suwalki และ Brest ไปจนถึง Volkovysk, Baranovichi
ในภาคใต้ - เราควรคาดหวังการโจมตี [พร้อมกับกองทัพเยอรมัน - เป็นการรุกในทิศทางทั่วไปของ Zhmerinka - ของกองทัพโรมาเนียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเยอรมัน ความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีเสริมโดยชาวเยอรมันจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำก็ไม่ได้รับการยกเว้นเช่นกัน ซานไปในทิศทางของลวีฟ] ก) ไปในทิศทางของ Zhmerinka - กองทัพโรมาเนียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเยอรมัน; b) ในทิศทางของ Munkacs, Lviv; c) Sanok, Lviv
พันธมิตรที่มีแนวโน้มของเยอรมนีสามารถลงสนามต่อสู้กับสหภาพโซเวียตได้: ฟินแลนด์ - กองพลทหารราบมากถึง 20 กองพล, ฮังการี - กองพลทหารราบ 15 กองพล, โรมาเนีย - กองพลทหารราบมากถึง 25 กองพล
โดยรวมแล้ว เยอรมนีและพันธมิตรสามารถจัดกำลังพลได้ถึง 240 หน่วยเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียต
เมื่อพิจารณาว่าขณะนี้เยอรมนียังคงระดมกำลังกองทัพโดยมีการจัดกำลังทางด้านหลัง จึงมีโอกาสที่จะเตือน [4] เราในการเคลื่อนกำลังและเริ่มการโจมตีด้วยความประหลาดใจ
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ (และเอาชนะกองทัพเยอรมัน) ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องริเริ่มคำสั่งของเยอรมัน ขัดขวาง [5] ศัตรูที่ประจำการ และโจมตีกองทัพเยอรมันในขณะที่อยู่ใน ขั้นตอนการเคลื่อนพลและยังไม่มีเวลาในการจัดแนวหน้าและการโต้ตอบของกองทหาร
ครั้งที่สอง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์แรกของปฏิบัติการของกองทหารกองทัพแดงคือการเอาชนะกองกำลังหลักของกองทัพเยอรมันที่ประจำการทางใต้ของDęblin และไปถึงแนวรบ Ostroleka, r. นาเรฟ, โลวิซ, ลอดซ์, ครอยซ์บวร์ก, ออปเปลน์, โอโลมุช เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ตามมาคือ: โดยการโจมตีจากพื้นที่คาโตวีตเซทางเหนือหรือตะวันตกเฉียงเหนือ เอาชนะกองกำลังขนาดใหญ่ของฝ่ายกลางและปีกเหนือของแนวรบเยอรมัน และยึดดินแดนของอดีตโปแลนด์และปรัสเซียตะวันออก ภารกิจเร่งด่วนคือการเอาชนะกองทัพเยอรมันทางตะวันออกของแม่น้ำ Vistula และในทิศทางคราคูฟไปที่แม่น้ำ ร. Narow, Vistula และยึดครองภูมิภาค Katowice [6] ซึ่ง:
ก) ส่งการโจมตีหลักด้วยกองกำลังของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้ในทิศทางของคราคูฟและคาโตวีตเซโดยตัดเยอรมนีออกจากพันธมิตรทางใต้
b) ส่งการโจมตีเสริมด้วยปีกซ้ายของแนวรบด้านตะวันตกในทิศทางของ Siedlce, Dęblin โดยมีจุดประสงค์เพื่อตรึงกลุ่มวอร์ซอและช่วยเหลือแนวรบตะวันตกเฉียงใต้ในการเอาชนะกลุ่มลูบลินของศัตรู
ค) ดำเนินการป้องกันอย่างแข็งขันต่อฟินแลนด์ ปรัสเซียตะวันออก ฮังการี และโรมาเนีย และเตรียมพร้อมที่จะโจมตีโรมาเนียในสภาพที่เอื้ออำนวย
ดังนั้น กองทัพแดงจะเริ่มปฏิบัติการรุกจากแนวรบ Chizhov, Motovisko โดยมี 152 กองพล ต่อ 100 กองพลของเยอรมัน การป้องกันเชิงรุกมีไว้ในส่วนอื่นๆ ของชายแดนรัฐ [7]
สาม. ตามแผนที่ระบุไว้สำหรับการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ การจัดกลุ่มกองทัพล้าหลังดังต่อไปนี้:
1. กองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพแดงประกอบด้วยกองทหารราบ 198 กองพล, กองทหารราบ 61 กอง, กองทหารราบ 31 กอง, กองทหารม้า 13 กอง (รวม 303 กองพลและกองทหารปืนใหญ่ 74 กองของ RGK) ควรกระจายดังนี้:
ก) กองกำลังหลักประกอบด้วยกองทหารราบ 163 กองพล กองทหารราบ 58 กองพล กองทหารราบ 30 กองพล และกองทหารม้า 7 กองพล (รวม 258 กองพล) และกองทหารปืนใหญ่ RNA 53 กองพล ควรอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ แนวรบด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ - กองพลทหารราบ 136 กองพล , 44 TD, 23 MD, 7 CD (รวม 210 กองพล) และกองทหารปืนใหญ่ RGK 53 กอง; เป็นส่วนหนึ่งของกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุดด้านหลังแนวรบตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตก - 27 กองทหารราบ, 14 กองทหารราบ, 7 กองทหารราบ (รวม 48 กองพล);
b) กองกำลังที่เหลือประกอบด้วย 35 กองทหารราบ, 3 TD, 1 md, 6 cd (รวม 45 กองพล) และ 21 ap RGK ได้รับมอบหมายให้ปกป้องพรมแดนตะวันออกไกล ทางใต้ และทางเหนือของสหภาพโซเวียต ซึ่ง
- ในตะวันออกไกลและในเขตทหารตะวันตก - 22 กองทหารราบ, 3 TD, 1 md, 1 cd (รวม 27 กองพล) และ 14 ap RGK;
- ในเอเชียกลาง - ปืนไรเฟิลภูเขา 2 กระบอกและทหารม้า 3 นาย ดิวิชั่น (รวม 5 ดิวิชั่น);
– Transcaucasia – ปืนไรเฟิล 8 กอง และกองทหารม้า 2 กอง (รวมทั้งหมด 10 กอง) และ 2 ap RGK
- ในการป้องกันชายฝั่งทะเลดำของคอเคซัสเหนือและแหลมไครเมีย - 2 พี
– บนชายฝั่งทะเลสีขาว – กองที่ 1
การจัดกลุ่มกองกำลังโดยละเอียดจะแสดงอยู่ในแผนที่ที่แนบมาด้วย [8]
2. กองทัพอากาศของกองทัพแดงประกอบด้วย 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP และ 6 TBP ที่มีอยู่และพร้อมรบ (รวม 218 กองทหารอากาศ) ควรมีการกระจายดังนี้:
ก) กองกำลังหลักประกอบด้วย 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP และ 5 TBP - รวม 165 กองทหารอากาศ จะถูกนำไปใช้ทางตะวันตก ซึ่ง:
- เป็นส่วนหนึ่งของแนวรบทางเหนือ, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp และ 1 tbp - รวม 144 กองทหารอากาศ
- เป็นส่วนหนึ่งของกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุดด้านหลังแนวรบตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตก - 14 dbp และ 4 mbp รวม 21 กองทหารอากาศ
b) กองกำลังที่เหลือประกอบด้วย 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP และ 1 TBP - รวม 53 กองทหารอากาศ - ควรทิ้งไว้ในการป้องกันชายแดนตะวันออกไกล, ทางใต้และทางเหนือและจุดป้องกันทางอากาศของ ภูเขา. กรุงมอสโก ซึ่ง:
- ในตะวันออกไกลและในเขตทหารตะวันตก - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP และ 1 TBP รวมทหารอากาศ 33 นาย
– ใน SaVO – 1 IAP และ 1 Shap รวมทหารอากาศ 2 นาย
– ใน ZakVO – 9 iap, หน่วยรบทหารราบ 2 หน่วย, รวม 11 กองทหารอากาศ;
– ใน ArchVO – 1 รายการ กองทหารอากาศ
ในการป้องกันเมืองมอสโกมีกองทหารบินรบ 6 นาย
การจัดกลุ่มกองกำลังโดยละเอียดแสดงอยู่ในแผนที่ที่แนบมาด้วย [9]
นอกเหนือจากกองทัพอากาศที่ระบุแล้ว วันนี้ยังมี IAP 52 ลำ, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP และ 22 DIS ในระยะการจัดขบวนและพร้อมสำหรับการไม่รบอย่างสมบูรณ์ รวมเป็น 115 กองทหารอากาศ ซึ่งมีความพร้อมเต็มที่ซึ่งสามารถ นับเป็น 1.1.42
กองทหารอากาศเหล่านี้เมื่อพร้อมแล้วมีแผนจะแจกจ่ายดังนี้:
- มอบหมาย 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS และทหารอากาศทั้งหมด 94 นายไปทางตะวันตก ซึ่งในจำนวนนี้:
- แนวหน้าประกอบด้วย 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis รวม 87 กองทหารอากาศ
- เป็นส่วนหนึ่งของกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุด - 4 IAP, 3 DBP, รวม 7 กองทหารอากาศ;
– ออกจากกองทหารอากาศ 10 นายสำหรับ Far Front และ ZakVO และทหารอากาศ 6 นายสำหรับ ZakVO
– ในการป้องกันกรุงมอสโก – 5 ist. กองทหารอากาศ
วันที่โดยประมาณในการเข้ารับราชการของกองทหารอากาศเหล่านี้เป็นไปตามตารางในแผนที่ [10]
IV. องค์ประกอบและภารกิจของแนวรบที่จัดวางในตะวันตก (แผนที่ 1:1,000,000) [11]:
แนวรบด้านเหนือ (LVO) - 3 กองทัพประกอบด้วยปืนไรเฟิล 15 กระบอก รถถัง 4 คัน และกองพลเครื่องยนต์ 2 กอง รวม 21 กองพล กองทหารการบิน 18 กอง และกองทัพเรือเหนือ โดยมีภารกิจหลัก - การป้องกันเลนินกราด ท่าเรือมูร์มันสค์ , คิรอฟ เชล. ถนน และร่วมกับกองทัพเรือบอลติก เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีอำนาจเหนือน่านน้ำอ่าวฟินแลนด์อย่างสมบูรณ์ เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน มีการวางแผนที่จะโอนการป้องกันชายฝั่งทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของเอสโตเนีย SSR ไปยังแนวรบด้านเหนือจาก PribOVO
ขอบด้านหน้าทางด้านซ้ายคือ Ostashkov, Ostrov, Võru, Viljandi, ห้องโถง เฉพาะเกาะมาตาซาลู เอเซล และดาโกเท่านั้น
สำนักงานใหญ่ด้านหน้า - Pargolovo
แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (PribOVO) - สามกองทัพประกอบด้วยกองพลปืนไรเฟิล 17 กองพล [(ซึ่งมี 6 ชาติ)] รถถัง 4 คัน กองพลเครื่องยนต์ 2 กอง และรวม 23 กองพล และกองทหารการบิน 13 กอง โดยมีภารกิจ: - คุ้มกันริกาอย่างแน่นหนาด้วย การป้องกันที่ดื้อรั้นและทิศทางของวิลนาป้องกันการรุกรานของศัตรูจากปรัสเซียตะวันออก การป้องกันชายฝั่งตะวันตกและเกาะ Ezel และ Dago เพื่อป้องกันการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกของศัตรู
เส้นขอบด้านหน้าทางด้านซ้ายคือ Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Margerabova, Letzen สำนักงานใหญ่ด้านหน้า - โปเนเวซ
แนวรบด้านตะวันตก (ZapOVO) - สี่กองทัพประกอบด้วยปืนไรเฟิล 31 กระบอก รถถัง 8 คัน กองยานยนต์ 4 กอง และกองทหารม้า 2 กอง รวม 45 กองพล และกองทหารการบิน 21 กอง
วัตถุประสงค์: – ด้วยการป้องกันที่ดื้อรั้นที่ด้านหน้าของ Druskeniki, Ostroleka เพื่อครอบคลุมทิศทาง Lida และ Bialystok อย่างแน่นหนา
- ด้วยการเปลี่ยนกองทัพของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่การรุก การโจมตีปีกซ้ายของแนวหน้าในทิศทางของวอร์ซอ, ซีดเลส, ราดอม เพื่อเอาชนะกลุ่มวอร์ซอและยึดวอร์ซอ [เพื่อสนับสนุน] ใน ร่วมมือกับแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเอาชนะกลุ่มลูบลิน-ราดอมของศัตรูให้ถึงแม่น้ำ หน่วยวิสตูลาและหน่วยเคลื่อนที่เพื่อยึดครองราดอม [และรับประกันปฏิบัติการนี้จากวอร์ซอและปรัสเซียตะวันออก]
ขอบหน้าซ้ายเป็นแม่น้ำ ปรีเพียต, ปินสค์, วโลดาวา, เดมบลิน, ราดอม
สำนักงานใหญ่ด้านหน้า - บาราโนวิชิ
แนวรบตะวันตกเฉียงใต้ - แปดกองทัพประกอบด้วยปืนไรเฟิล 74 กระบอก รถถัง 28 คัน กองยานยนต์ 15 กอง และกองทหารม้า 5 กอง รวม 122 กองพล และกองทหารการบิน 91 กอง โดยมีหน้าที่เฉพาะกิจ:
ก) ด้วยการโจมตีแบบรวมศูนย์โดยกองทัพปีกขวาของแนวหน้า ล้อมและทำลายศัตรูหลักที่อยู่กลุ่มทางตะวันออกของแม่น้ำ Vistula ในภูมิภาคลูบลิน;
b) ในเวลาเดียวกันโดยโจมตีจากด้านหน้าของ Sieniawa, Przemysl, Lutowiska เอาชนะกองกำลังศัตรูในทิศทาง Krakow และ Sandomierz-Keleck และยึดพื้นที่ Krakow, Katowice, Kielce โดยตั้งใจที่จะรุกเพิ่มเติมจากพื้นที่นี้ ในทิศทางเหนือหรือตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเอาชนะกองกำลังขนาดใหญ่ของปีกเหนือของแนวหน้าศัตรูและการยึดดินแดนของอดีตโปแลนด์และปรัสเซียตะวันออก
ค) ปกป้องชายแดนรัฐที่ติดกับฮังการีและโรมาเนียอย่างแน่นหนา และเตรียมพร้อมที่จะเริ่มการโจมตีศูนย์กลางต่อโรมาเนียจากภูมิภาคเชอร์นิฟซีและคีชีเนา โดยมีเป้าหมายทันทีเพื่อเอาชนะทางเหนือ ปีกของกองทัพโรมาเนียและถึงแนวแม่น้ำ มอลโดวา ยาซี [12]
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนข้างต้นเป็นไปตามแผนมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้ล่วงหน้าโดยที่ไม่สามารถทำการโจมตีศัตรูอย่างประหลาดใจทั้งจากทางอากาศและบนพื้นดิน:
1. ดำเนินการระดมพลแอบแฝงภายใต้หน้ากากของการฝึกกำลังสำรอง
2. ภายใต้หน้ากากของการเข้าไปในค่าย ให้รวบรวมกองทหารที่ซ่อนอยู่ใกล้กับชายแดนตะวันตก ประการแรก ตั้งสมาธิกับกองทัพสำรองทั้งหมดของกองบัญชาการสูงสุด
3. มุ่งความสนใจไปที่การบินอย่างซ่อนเร้นในสนามบินสนามจากเขตห่างไกล และตอนนี้เริ่มส่งกำลังการบินด้านหลัง
4. ค่อยๆ พัฒนาฐานด้านหลังและโรงพยาบาลภายใต้หน้ากากค่ายฝึกอบรมและการฝึกโลจิสติกส์
V. การจัดกลุ่มกองหนุนของกองบัญชาการสูงสุด
มี 5 กองทัพในกองหนุนของกองบัญชาการใหญ่และรวมศูนย์พวกเขา:
- สองกองทัพประกอบด้วยปืนไรเฟิล 9 กระบอกรถถัง 4 คันและกองพลเครื่องยนต์ 2 กองรวม 15 กองพลในพื้นที่ Vyazma, Sychevka, Yelnya, Bryansk, Sukhinichi;
- กองทัพหนึ่งประกอบด้วยปืนไรเฟิล 4 กระบอก รถถัง 2 คัน และกองพลเครื่องยนต์ 2 กอง และรวม 8 กองพล ในพื้นที่ Vileika, Novogrudok, Minsk;
- กองทัพหนึ่งประกอบด้วยปืนไรเฟิล 6 กระบอก รถถัง 4 คัน และกองพลเครื่องยนต์ 2 กอง และรวม 12 กองพล ในพื้นที่ Shepetovka, Proskurov, Berdichev และ
- กองทัพหนึ่งกองทัพประกอบด้วยปืนไรเฟิล 8 กระบอก รถถัง 2 คัน และกองพลเครื่องยนต์ 2 กอง และทั้งหมด 12 กองพล ในพื้นที่ของ Bila Tserkva, Zvenigorodka, Cherkassy
วี. ครอบคลุมความเข้มข้นและการใช้งาน
เพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากศัตรู เพื่อให้ครอบคลุมความเข้มข้นและการจัดกำลังทหารของเรา และเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตี จำเป็น:
1. จัดให้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมชายแดนรัฐ โดยใช้กองกำลังทั้งหมดของเขตชายแดนและการบินเกือบทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ประจำการทางตะวันตก
2. จัดทำแผนการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศอย่างละเอียดและนำระบบป้องกันภัยทางอากาศมีความพร้อมอย่างเต็มที่
ฉันได้รับคำสั่งในประเด็นเหล่านี้และการพัฒนาแผนการป้องกันชายแดนของรัฐและการป้องกันทางอากาศจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 06/01/41
องค์ประกอบและการแบ่งกลุ่มของกำลังทหารที่กำบังเป็นไปตามแผนที่แนบ [13]
ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเร่งก่อสร้างและเสริมกำลังอาวุธบริเวณป้อมปราการทุกวิถีทาง เริ่มก่อสร้างป้อมปราการในปี พ.ศ. 2485 บริเวณชายแดนติดต่อกับฮังการี และดำเนินการก่อสร้างป้อมตามแนวชายแดนต่อไปด้วย ชายแดนรัฐเก่า [14]
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว งานของกองทัพเรือถูกกำหนดตามรายงานของฉันที่ได้รับอนุมัติจากคุณก่อนหน้านี้
8. การจัดวางกำลังทหารและการปฏิบัติการรบด้วยเสบียงที่มีอยู่นั้นรับประกันโดย:
สำหรับกระสุน - กระสุนลำกล้องเล็กเป็นเวลาสามสัปดาห์
ลำกล้องกลาง - เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ลำกล้องหนัก - เป็นเวลาหนึ่งเดือน
มินามิ – เป็นเวลาครึ่งเดือน
โดยการยิงต่อต้านอากาศยาน -
37 มม. – เป็นเวลา 5 วัน
76 มม. – เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง
85 มม. – เป็นเวลา 11 วัน;
สำหรับกระสุนเครื่องบิน -
ระเบิดแรงสูง - เป็นเวลาหนึ่งเดือน
เจาะเกราะ - เป็นเวลา 10 วัน
ทำลายคอนกรีต - เป็นเวลา 10 วัน
การกระจายตัว - เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ก่อความไม่สงบ - เป็นเวลาครึ่งเดือน
สำหรับเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น -
น้ำมันเบนซิน B -78 – เป็นเวลา 10 วัน
น้ำมันเบนซิน B-74 - เป็นเวลาหนึ่งเดือน
น้ำมันเบนซิน B-70 - เป็นเวลา 2.5 เดือน
น้ำมันเบนซิน - เป็นเวลา 1.5 เดือน
น้ำมันดีเซล - เป็นเวลาหนึ่งเดือน
เชื้อเพลิงสำรองที่มีไว้สำหรับเขตตะวันตกนั้นได้รับการจัดระดับในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (เนื่องจากขาดกำลังการผลิตในอาณาเขตของตน) ในเขตภายใน
ทรงเครื่อง ถาม:
1. อนุมัติแผนที่นำเสนอสำหรับการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ของกองทัพสหภาพโซเวียตและแผนปฏิบัติการทางทหารที่วางแผนไว้ในกรณีที่เกิดสงครามกับเยอรมนี
2. เพื่ออนุมัติการดำเนินการที่สอดคล้องกันโดยทันทีของการระดมพลแอบแฝงและการรวมตัวแอบแฝงของ ประการแรก กองทัพสำรองทั้งหมดของกองบัญชาการสูงสุดและการบิน
3. ความต้องการจาก NKPS ในการดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟให้เสร็จสมบูรณ์และทันเวลาตามแผนปี 2484 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทาง Lvov
4. บังคับให้อุตสาหกรรมปฏิบัติตามแผนการผลิตชิ้นส่วนวัสดุของรถถังและเครื่องบินตลอดจนการผลิตและการจัดหากระสุนและเชื้อเพลิงตรงเวลาอย่างเคร่งครัด
อนุมัติข้อเสนอก่อสร้างพื้นที่เสริมกำลังใหม่ [15]
การใช้งาน:
1. แผนภาพการปรับใช้บนแผนที่ 1:1000,000 ใน 1 ชุด
2. แผนการจัดวางพื้นที่กำบัง 3 แผนที่
3. แผนภาพความสัมพันธ์ของแรงใน 1 ชุด
4. แผนที่ฐานทัพอากาศ 3 แห่งทางทิศตะวันตก
[1] เอกสารนี้เป็นต้นฉบับ 15 หน้าบนแผ่นเครื่องพิมพ์ดีดมาตรฐาน เขียนด้วยหมึกสีดำโดย A. M. Vasilevsky หน้าแรกอยู่ในแบบฟอร์มที่มีตราประทับมุมของผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ตามคำจารึกในภาคผนวก - แผนที่และไดอะแกรม ข้อความในต้นฉบับมีการชี้แจงและแก้ไขลักษณะเชิงกลยุทธ์ สถิติ และบรรณาธิการโดยใช้ดินสอ ตามที่ V. Danilov กล่าว พวกเขาได้รับการแนะนำโดยรองหัวหน้าคนแรกของเสนาธิการทั่วไปของกองทัพแดง พลโท N.V. Vatutin ตามเวอร์ชันอื่นการแก้ไขข้อความถูกกล่าวหาว่าทำโดย G.K.
[2] ที่นี่และด้านล่าง วลีที่เพิ่มในข้อความจะแสดงเป็นตัวหนา
[3] ที่นี่และด้านล่าง วลีที่ถูกลบออกจากข้อความในภายหลังจะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม
[4] ขีดเส้นใต้ในเอกสาร
[5] ขีดเส้นใต้ในเอกสาร
(6) ย่อหน้าสุดท้ายและวลีสุดท้ายของย่อหน้าก่อนหน้าเขียนโดย N. F. Vatutin
(7) สองวลีสุดท้ายเขียนโดย N. F. Vatutin
[8] แผนที่ไม่ได้รับการเผยแพร่
[9] แผนที่ไม่ได้รับการเผยแพร่
[10] แผนที่และตารางไม่ได้รับการเผยแพร่
[11] แผนที่ไม่ได้รับการเผยแพร่
(12) คำว่า “มีศูนย์กลางร่วมกัน” และวลีสุดท้ายของย่อหน้านี้เขียนโดย N. F. Vatutin
[13] แผนที่ไม่ได้รับการเผยแพร่
(14) ย่อหน้าสุดท้ายเขียนโดย เอ็น. เอฟ. วาตูติน
(15) วลีนี้เขียนโดย N. F. Vatutin
สคริปต์
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 237, หน้า. 1-15.
จัดพิมพ์: 1941: มี 2 เล่ม. หนังสือ 2./คอมพ์ L. E. Reshin และคนอื่นๆ; เอ็ด รองประธาน Naumova; รายการ ศิลปะ. ศึกษา A.N.Yakovleva. – อ.: มูลนิธิระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 215-221.
3. คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO หมายเลข 503859/ss/ov
[ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
สจ. ความลับ
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
ตัวอย่างที่ 2
แผนที่ 1:1 000000.
เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารเขต ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คุณเอง พร้อมด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่เขต จะพัฒนา:
ก) แผนโดยละเอียดสำหรับการป้องกันชายแดนรัฐตั้งแต่ Kanchiamiestis ถึงทะเลสาบ สวิเตซ (คดีความ);
b) แผนการป้องกันทางอากาศโดยละเอียด
I. งานป้องกัน:
1. ป้องกันการรุกรานของศัตรูทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าสู่อาณาเขตของเขต
2. การป้องกันป้อมปราการตามแนวชายแดนรัฐอย่างเข้มแข็งจะครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารของเขตอย่างมั่นคง
3. ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการบินจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทางรถไฟและการรวมตัวของกำลังทหารจะดำเนินไปตามปกติ
4. ใช้การลาดตระเวนเขตทุกประเภท กำหนดลักษณะของการรวมตัวและการจัดกลุ่มกองกำลังศัตรูอย่างทันท่วงที
5. ด้วยปฏิบัติการการบินที่กระตือรือร้น ได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศและการโจมตีที่ทรงพลังบนทางแยกทางรถไฟหลัก สะพาน ทางแยก และกลุ่มทหาร ขัดขวางและชะลอการรวมตัวและการจัดกำลังทหารของศัตรู
6. ป้องกันไม่ให้กองกำลังโจมตีทางอากาศและกลุ่มก่อวินาศกรรมของศัตรูถูกทิ้งและยกพลขึ้นบกในอาณาเขตของเขต
ครั้งที่สอง จัดระเบียบการป้องกันชายแดนของรัฐตามคำแนะนำพื้นฐานต่อไปนี้:
1. พื้นฐานของการป้องกันควรเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ที่มีป้อมปราการและป้อมปราการสนามที่สร้างขึ้นตามแนวชายแดนรัฐโดยใช้กำลังและความสามารถทั้งหมดเพื่อการพัฒนาต่อไป ให้การป้องกันมีลักษณะเป็นการกระทำที่กระตือรือร้น ความพยายามของศัตรูใด ๆ ที่จะเจาะทะลุแนวป้องกันควรถูกกำจัดทันทีโดยการตีโต้จากกองทหารและกองหนุนของกองทัพ
2. ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันรถถัง ในกรณีที่มีการบุกทะลวงแนวป้องกันโดยหน่วยยานยนต์ขนาดใหญ่ของศัตรู การต่อสู้กับพวกเขาและการกำจัดการบุกทะลวงจะต้องดำเนินการตามคำสั่งโดยตรงของกองบัญชาการเขตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านส่วนใหญ่ -กองพลปืนใหญ่รถถัง กองยานยนต์ และการบินจะถูกใช้งานอย่างหนาแน่น ภารกิจของกลุ่มต่อต้านรถถังคือการพบกับรถถังในแนวที่เตรียมไว้ด้วยการยิงปืนใหญ่ที่ทรงพลังและร่วมกับการบินชะลอการรุกของพวกเขาจนกว่ากองพลยานยนต์ของเราจะเข้ามาใกล้และตอบโต้ ภารกิจของกองยานยนต์คือการจัดวางกำลังภายใต้การปกปิดของกลุ่มต่อต้านรถถัง ด้วยการโจมตีด้านข้างและศูนย์กลางที่ทรงพลังพร้อมกับการบินเพื่อสร้างความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายให้กับหน่วยยานยนต์ของศัตรูและกำจัดความก้าวหน้า
3. พิจารณาพื้นที่ต่อไปนี้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษ:
ก) ซูวัปกี, ลิดา;
b) ซูวัปกี, เบียลีสตอก;
c) จากด้านหน้าของ Ostroleka, Malkinya ถึง Bialystok;
d) ซีดเลส, โวลโควีสค์;
ง) เบรสต์-ลิตอฟสค์, บาราโนวิชชี่
4. ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย กองทหารป้องกันและกองหนุนของกองทัพและเขตทั้งหมดควรเตรียมพร้อมตามคำแนะนำของกองบัญชาการสูงสุดในการโจมตีอย่างรวดเร็ว
สาม.
ทางด้านขวาคือเขตทหารบอลติก สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 3 ของการระดมพลใน Ponevezh กองทัพที่ 11 ทางด้านซ้ายของเขาจัดแนวป้องกันในแนวรบเจอร์เบิร์ก คันคิอาเมสติส ชตาร์ม – เคานาส ชายแดนติดกับ PribOVO – Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, ทุกคะแนนยกเว้น Margerabov สำหรับ ZapOVO รวมอยู่ด้วย
ด้านซ้ายคือเขตทหารพิเศษเคียฟ สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 3 ของการระดมพลธนาพล กองทัพที่ 5 ปีกขวาจัดแนวป้องกันที่แนวหน้ารวม ทะเลสาบ สวิเตซ, คริสตีโนโปล, ชตาร์ม, โคเวล
ชายแดนติดกับโคโว - ปินสค์, วโลดาวา, เดมบลิน ทั้งหมดยกเว้นเดมบลินสำหรับ ZAPOVO
IV. เพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้มีพื้นที่ครอบคลุมสี่ส่วน
ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 1 – กองทัพที่ 3
สารประกอบ:
กองอำนวยการกองทัพที่ 3;
ควบคุมคดีได้ 4 หน้า
56, 27, 85 และ 24 ดิวิชั่น;
การควบคุมกองยานยนต์ที่ 11;
กองพลรถถัง 29 และ 33
แผนกเครื่องยนต์ 204;
6 ศิลปะต่อต้านรถถัง เพลิง;
กองทหารรักษาการณ์ของพื้นที่เสริม Grodno;
กองการบินผสมที่ 11;
ส่วนชายแดน
ระดับเคลื่อนที่แรกของกองทหารราบที่ 24 ควรถูกนำไปยังพื้นที่ Grodno ภายในวันที่ 5 ของการระดมพล
หัวหน้าพื้นที่ - ผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 3 พายุ กรอดโน
ขอบด้านซ้าย - ศิลปะ Novelnya อ้างสิทธิ์ โซคูลกา อ้างสิทธิ์ ชูชินอ้างสิทธิ์ ฟรีดริชสคอฟ.
ภารกิจนี้คือการป้องกันอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่ที่มีป้อมปราการ Grodno และป้อมปราการภาคสนามในแนวรบ Kanchiamiestis จนกระทั่ง Shchuchin อ้างสิทธิ์ ครอบคลุมเส้นทาง Lida, Grodno และ Bialystok
ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 2 - กองทัพที่ 10
สารประกอบ:
ควบคุม 10 กองทัพ;
การควบคุมอาคาร 1 และ 5
ดิวิชั่น 8, 13, 86 และ 2;
ควบคุม 6 กิโลวัตต์ เรือน;
ทหารม้าที่ 6 และ 36 ดิวิชั่น;
ควบคุม 6 เมค เรือน;
กองพลรถถังที่ 4 และ 7;
แผนกเครื่องยนต์ที่ 29;
กองทหารรักษาการณ์ของพื้นที่เสริม Osovetsky และ Zambrovo;
กองบินผสมที่ 9;
ส่วนชายแดน
หัวหน้าพื้นที่ - ผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 10 ชตาร์ม – เบียลีสตอก
ขอบด้านซ้ายคือข้อเรียกร้อง มารวมกัน Svisloch, Surals, Chileevo และต่อไปตามแม่น้ำ แมลง
6 ทหารม้า มีกองกำลังอยู่ในพื้นที่ Tykocin, Sokoly, Menlyanin
งานของภูมิภาคนี้คือการป้องกันอย่างแข็งแกร่งของพื้นที่เสริมกำลัง Osowietsky และ Zambrowski และป้อมปราการสนามภายในขอบเขต ครอบคลุมทิศทางไปยัง Bialystok และโดยเฉพาะจาก Johannisburg, Ostroleka และ Ostrow Mazowiecki
ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 3 - กองทัพที่ 13
สารประกอบ:
ควบคุมคดี 2 หน้า
แผนก 113 และ 49 หน้า;
ควบคุม 13 เมค เรือน;
กองพลรถถัง 25 และ 31;
แผนกเครื่องยนต์ที่ 208;
กองการบินผสมที่ 43;
ส่วนชายแดน
หัวหน้าเขตคือผู้บัญชาการกองทัพที่ 13 และก่อนที่เขาจะมาถึงเบลสค์ผู้บัญชาการกองพลที่ 2 Shtarm 13 จากวันที่ 3 ของการระดมพล - เบลสค์
ขอบด้านซ้ายคือข้อเรียกร้อง คอสโซโว, ไฮนุฟกา, โดรกิชิน, กูรา คัลวาเรีย
ภารกิจของภูมิภาคคือการครอบคลุมทิศทางไปยัง Bielsk จาก Kossy และ Sokolow อย่างแน่นหนาด้วยการป้องกันป้อมปราการภาคสนาม
ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 4 - 4 กองทัพ
สารประกอบ:
กองอำนวยการกองทัพที่ 4;
ควบคุมคดีได้ 28 หน้า
6, 42, 75 และ 100 ดิวิชั่น;
ควบคุม 14 เมค เรือน;
22 และ 30 กองรถถัง;
205 แผนกเครื่องยนต์
กองทหารรักษาการณ์ของพื้นที่เสริมเบรสต์;
กองบินผสมที่ 10;
ส่วนชายแดน
ควรนำมือถือระดับแรกของกองพลที่ 100 มาที่เขตเชเรมคาไม่ช้ากว่านั้น
4 วันของการระดมพล
หัวหน้าพื้นที่ - ผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 4
ขอบด้านซ้ายเป็นเส้นขอบด้วย โคโว.
ภารกิจคือการป้องกันที่แข็งแกร่งของพื้นที่เสริมป้อมปราการเบรสต์และป้อมปราการสนามตามแนวฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ บั๊ก ครอบคลุมความเข้มข้นและการจัดวางกำลังของกองทัพ
V. คำสั่งเขตมีไว้เพื่อจัดการทันที:
1. กองพลทหารราบที่ 21 ประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ 17 และ 50 ไม่เกินวันที่ 15 ของการระดมพลในบริเวณสถานี ดรุสเคนิกิ, ยาซิโดมเลีย, สกิเดล, เดมโบรโว
2. กองพลทหารราบที่ 47 ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่ 55, 121 และ 155 ไม่ช้ากว่าวันที่ 15 ของการระดมพลในพื้นที่ Pruzhany, Zaprud (แผนที่ 200,000), Kartuzberez, Bluden
3. กองพลที่ 44 ประกอบด้วยกองพลที่ 108, 64 และ 161, กองพลที่ 37 และ 143 - ทั้งหมดอยู่ที่จุดประจำการถาวร โดยจะมีการโยกย้ายไปยังกองทัพเพิ่มเติมตามแผนการวางกำลัง
4. กลุ่มต่อต้านรถถัง - อันดับที่ 7 ในพื้นที่ของสถานี บลาสสโตวิซา, กรูดสค์, ยาลุฟกา; อันดับที่ 8 - ในพื้นที่ลิด้า
5. อาคารยานยนต์:
17 MK ประกอบด้วยหน่วยรถถัง 27 และ 36 หน่วยและแผนกเครื่องยนต์ 209 หน่วยในภูมิภาค Volkovysk
20 MK - ประกอบด้วยหน่วยรถถัง 26 และ 38 หน่วยและหน่วยเครื่องยนต์ 210 หน่วย การแบ่งเขตในพื้นที่ออชเมียนี
6. กองบินที่ 4 ในพื้นที่ปูโควิชิ, โอซิโปชิ
7. การบิน - 59 และ 60 แผนกการบินรบ กองพลทิ้งระเบิดที่ 12 และ 13
กองบินที่ 3 - ประกอบด้วยกองบินทิ้งระเบิดระยะไกล 42 และ 52 กอง และกองบินรบ 61 กอง กองพลนี้ใช้ในการมอบหมายงานจากกองบัญชาการระดับสูง
วี. งานด้านการบิน:
1. การใช้การโจมตีต่อเนื่องโดยเครื่องบินรบบนฐานทัพและสนามบินที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงการปฏิบัติการรบในอากาศ ทำลายเครื่องบินข้าศึกและได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศตั้งแต่วันแรกของสงคราม
2. เครื่องบินรบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดของเขต จะครอบคลุมการระดมพลและการรวมตัวของกองทหารของเขตอย่างมั่นคง การดำเนินการตามปกติของทางรถไฟ และป้องกันไม่ให้เครื่องบินข้าศึกบินผ่านอาณาเขตของเขตเข้าสู่ ภายในของประเทศ
3. ในความร่วมมือกับกองกำลังภาคพื้นดิน ทำลายศัตรูที่รุกคืบและป้องกันไม่ให้กองกำลังยานยนต์ขนาดใหญ่ของเขาบุกทะลุแนวป้องกันของเขต
4. ด้วยการโจมตีอย่างเป็นระบบและทรงพลังบนสะพานรถไฟขนาดใหญ่และทางแยกของเคอนิกสเบิร์ก มาริเอนบวร์ก อัลเลนสไตน์ ธอร์น คาลิสซ์ ลอดซ์ และวอร์ซอว์ รวมถึงกลุ่มกองกำลังศัตรู ขัดขวางและชะลอการรวมตัวของกองกำลังศัตรู
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขตทหารพิเศษตะวันตก
1. เตรียมเส้นด้านหลัง:
21 sk - ที่ด้านหน้า Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno
47 sk - ที่ด้านหน้าของ Murava, Pruzhany, คลอง Dnieper-Bug ถึง Gorodets
2. จัดให้มีการตอบโต้โดยกองยานยนต์และการบินโดยร่วมมือกับกองปืนไรเฟิลและกองต่อต้านรถถัง
3. ตรวจตราและเตรียมแนวหลังสำหรับการป้องกันแม่น้ำในระดับความลึกทั้งหมด เบเรซินารวม
ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนกำลัง ให้จัดทำแผนสำหรับสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังให้เต็มความลึก และแผนสำหรับสะพานเหมืองแร่ ทางแยกทางรถไฟ และจุดที่ศัตรูอาจรวมตัว (กองกำลัง สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาล ฯลฯ)
๔. จัดทำแผนนำพื้นที่เสริมปราการบริเวณชายแดนรัฐเดิมภายในเขตให้พร้อมรบเต็มที่
5. พัฒนา: ก) แผนในการระดมกำลังทหารเพื่อเตรียมพร้อมและมอบหมายหน่วยสนับสนุนสำหรับกองกำลังชายแดน b) แผนสำหรับการคุ้มครองและป้องกันวิสาหกิจอุตสาหกรรม โครงสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่สุด
6. ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนออก จัดทำแผนอพยพโรงงาน โรงงาน ธนาคาร และสถานประกอบการอื่น ๆ หน่วยงานราชการ โกดัง ทรัพย์สินทางการทหารและของรัฐ บุคลากรทางทหาร ยานพาหนะ ฯลฯ ตามคำแนะนำพิเศษ .
7. ในแผนป้องกันภัยทางอากาศ จัดให้มีการป้องกันภัยทางอากาศของกองทหารและการป้องกันภัยทางอากาศของอาณาเขตในเขตป้องกันภัยทางอากาศด้านตะวันตกโดยเฉพาะพัฒนาในรายละเอียด:
ก) การจัดระเบียบบริการ VNOS และการแจ้งเตือนทันทีของสนามบินการบิน - ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินรบทั้งจากกองร้อยและสาย VNOS, การแจ้งเตือนจุดและสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันทางอากาศ, ผู้อำนวยการเขตกองพลน้อยและโซนป้องกันทางอากาศ
b) การใช้และการกระทำของเครื่องบินรบ กำหนดพื้นที่สำหรับการทำลายเครื่องบินข้าศึกสำหรับหน่วยอากาศแต่ละหน่วย
ค) การป้องกันอย่างละเอียดด้วยปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานและเครื่องบินรบของจุดและสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันทางอากาศถาวร พื้นที่ขนถ่าย และพื้นที่รวมพลกองทหาร
d) ปัญหาการสื่อสารและการควบคุมระบบป้องกันภัยทางอากาศ
8. คำแนะนำด้านหลัง
ก่อนวันที่ 15 ของการระดมพล คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้จ่าย:
ก) สำหรับกองทหารคลุมดิน:
กระสุน - กระสุน 3 นัด;
เชื้อเพลิง – สำหรับยานรบ – เติม 5 ครั้ง;
– เพื่อการคมนาคม – สถานีบริการน้ำมัน 8 แห่ง
b) สำหรับกองทัพอากาศ:
เครื่องบินรบ - 15 ก่อกวน;
เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะสั้น - 10 ก่อกวน;
เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล - 7 ก่อกวน;
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน - 10 การก่อกวน;
c) สำหรับกองกำลังที่ครอบคลุมทั้งหมด - 15 เดชารายวัน
การจัดหาเสบียงทุกประเภทให้กับกองกำลังการซ่อมแซมและฟื้นฟูอุปกรณ์นั้นดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายของกองหนุนและฐานการซ่อมแซมของเขต
การอพยพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บและม้าควรดำเนินการภายในขอบเขตของ Zapovovo โดยใช้เครือข่ายสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่กับที่เป็นหลัก
ทรงเครื่อง คำแนะนำทั่วไป
1. การบินครั้งแรกหรือการข้ามชายแดนรัฐจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากผู้บัญชาการระดับสูงเท่านั้น
2. แผนความคุ้มครองจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:
ก) บันทึกเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสำหรับกองทหารที่อยู่ในที่กำบัง พร้อมด้วยแผนที่แนบของการตัดสินใจและการจัดกลุ่มกองทหารจนถึงกองทหารและหน่วยแต่ละหน่วย
b) รายชื่อบุคลากรการรบ
c) ตารางทางออกและความเข้มข้นของหน่วยปิดถึงชายแดนของรัฐ
ง) แผนการใช้งานของกองทัพอากาศ โดยมีแผนที่ฐานปฏิบัติการและการใช้งานปฏิบัติการแนบมาด้วย
e) แผนป้องกันทางอากาศพร้อมแผนที่ตำแหน่งของเสาป้องกันทางอากาศและระบบป้องกันทางอากาศที่ใช้งานอยู่
f) แผนวิศวกรรมพร้อมการคำนวณและแผนที่
g) แผนอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการคำนวณและไดอะแกรม
ซ) แผนสำหรับการจัดกองหลังและการสนับสนุนด้านวัตถุของกองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศ โดยมีภาคผนวกของแผนที่การจัดกองทหารภาคพื้นดินและการบินด้านหลัง
i) แผนการอพยพด้านสุขอนามัยและสัตวแพทย์
j) คำแนะนำสำหรับการยกหน่วยปิดสัญญาณเตือนภัยและการกำหนดหน่วยสนับสนุนสำหรับหน่วยชายแดน
k) รายการวัตถุและโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังภาคสนามและกองกำลัง NKVD
l) เอกสารผู้บริหาร (คำสั่ง คำสั่ง คำแนะนำ)
3. แผนความคุ้มครองจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับโทรเลขที่เข้ารหัสจากฉัน ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาทหารหลัก เสนาธิการทหารทั่วไป ซึ่งลงนามโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้: “ดำเนินการตามแผนความคุ้มครองปี 1941 ต่อไป” ”
4. บุคคลต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้พัฒนาแผนความคุ้มครองและการป้องกัน:
เต็ม - ผู้บัญชาการทหาร, สมาชิกสภาทหาร, หัวหน้ากองบัญชาการเขตและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการเขต;
เกี่ยวกับแผนกองทัพอากาศ - ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ KOVO;
เรื่องแผนการจัดกองหลัง-รอง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เขตด้านโลจิสติกส์
ในแง่ของแผนการสื่อสารทางทหาร - หัวหน้าการสื่อสารทางทหารของเขต;
ในด้านการสื่อสาร - หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของเขต
หัวหน้าสาขาและบริการทางทหารอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานส่วนตัวเฉพาะทางเท่านั้นเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงแผนความคุ้มครอง
ที่กองบัญชาการกองทัพบก - ผู้บัญชาการทหารบก, สมาชิกสภาทหารบก, เสนาธิการกองทัพบก, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการกองทัพบก
5. จัดทำแผนความคุ้มครองเป็นสองชุด ส่งสำเนาหนึ่งฉบับให้ฉันเพื่อขออนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป และเก็บสำเนาที่สองซึ่งปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารประจำเขต ไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของหัวหน้าเขต พนักงาน.
6. แผนความคุ้มครองที่พัฒนาโดยกองทัพและได้รับอนุมัติจากสภาทหารประจำเขตสำหรับพื้นที่กำบังแต่ละแห่งซึ่งปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารประจำเขต ควรเก็บไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของหัวหน้าที่สอดคล้องกันของพื้นที่กำบัง
7. เอกสารผู้บริหารที่จัดทำขึ้นสำหรับการจัดขบวนทหารควรเก็บไว้ในถุงที่ปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารบกที่ ... ขบวน
8. โฟลเดอร์และแพ็คเกจที่มีเอกสารปกปิดจะถูกเปิดโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรเลข - ในกองทัพ - ของสภาทหารของเขตและในรูปแบบ - ของสภาทหารแห่งกองทัพบก
9. เอกสารทั้งหมดในแผนความคุ้มครองเขียนด้วยมือหรือพิมพ์โดยผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเป็นการส่วนตัว
ภาคผนวก – แผนภาพปกกองทหาร ZAPOVO บนแผนที่ 1: 1,000,000 ในหนึ่งชุด (เฉพาะตัวอย่างหมายเลข 1)
ลงนามของแท้:
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต S. Timoshenko
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยานอวกาศ
กองทัพบก G. Zhukov
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “ ผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต” มีหมายเหตุ: “ดำเนินการเป็น 2 ชุด หมายเลข 1 - ถึงผู้รับ หมายเลข 2 - ถึงฝ่ายบริหารการปฏิบัติงาน ผู้ประหารชีวิต: พลตรีวาซิเลฟสกี้” สำเนาได้รับการรับรองโดยรอง หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยานอวกาศ พลตรีวาซิเลฟสกี
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 237, หน้า. 65-87.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. คำสั่งถึงผู้บังคับบัญชากองทหาร PribOVO หมายเลข 503920/ss/ov
[ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
สจ. ความลับ
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
ตัวอย่างที่ 2
แผนที่ 1:1000000.
เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมกลุ่ม และการจัดกำลังทหาร PribOVO ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คุณร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่เขตเป็นการส่วนตัว พัฒนา:
ก) แผนโดยละเอียดสำหรับการป้องกันชายแดนรัฐของ SSR ลิทัวเนียจากปาลังกาจนถึงการอ้างสิทธิ์ Kapchiamiestis แผนสำหรับการป้องกันต่อต้านสะเทินน้ำสะเทินบกของชายฝั่งทะเลบอลติกทางตอนใต้ของอ่าว Matsalu และเกาะ Dago และ Ezel
b) แผนการป้องกันทางอากาศโดยละเอียด
I. งานป้องกัน:
1. ป้องกันการรุกรานของศัตรูทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าสู่อาณาเขตของเขต
2. ด้วยการป้องกันป้อมปราการตามแนวชายแดนอย่างแข็งขัน ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการส่งกำลังทหารเขตอย่างแน่นหนา
3. การป้องกันชายฝั่งและหมู่เกาะ Ezel และ Dago ร่วมกับกองเรือทะเลบอลติก Red Banner เพื่อป้องกันการขึ้นฝั่งของศัตรูสะเทินน้ำสะเทินบก
4. ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการบินเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานทางรถไฟและการรวมตัวกันของกองทหารเขตไม่หยุดชะงัก
5. การใช้การลาดตระเวนเขตทุกประเภทเพื่อกำหนดลักษณะของการรวมตัวและการรวมกลุ่มของกองกำลังศัตรูอย่างทันท่วงที
6. ผ่านการปฏิบัติการการบินที่กระตือรือร้น ได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศและการโจมตีที่ทรงพลังบนทางแยกทางรถไฟหลัก สะพาน เส้นทาง และกลุ่มกองกำลัง ขัดขวางและชะลอการรวมตัวและการส่งกำลังทหารของศัตรู
7. ป้องกันไม่ให้กองกำลังจู่โจมทางอากาศของศัตรูและกลุ่มก่อวินาศกรรมถูกทิ้งและยกพลขึ้นบกในอาณาเขตของเขต
8. นับตั้งแต่วันแรกของการระดมพล การป้องกันชายฝั่งเอสโตเนียตั้งแต่อ่าวนาร์วาไปจนถึงอ่าวมัตซาลูและเกาะวอร์มซีจะถูกโอนไปยังคำสั่งของเขตทหารเลนินกราด ในเวลาเดียวกัน ให้ย้ายกองพลปืนไรเฟิลที่ 65 พร้อมด้วยกองพลปืนไรเฟิลที่ 16 และ 11 และกองบินที่ 4 ไปยังกองทหาร LVO
การพัฒนาแผนครอบคลุมสำหรับภาคการป้องกันนี้ได้รับความไว้วางใจจากกองบัญชาการ LVO
ครั้งที่สอง จัดระเบียบการป้องกันชายแดนของรัฐตามคำแนะนำพื้นฐานต่อไปนี้:
1. พื้นฐานของการป้องกันควรเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่องของพื้นที่เสริมที่สร้างขึ้นและป้อมปราการสนามตามแนวชายแดนรัฐโดยใช้กำลังและความสามารถทั้งหมดเพื่อการพัฒนาต่อไป
ให้การกระทำที่กระตือรือร้นเพื่อป้องกัน ความพยายามของศัตรูใด ๆ ที่จะเจาะทะลุแนวป้องกันควรถูกกำจัดทันทีโดยการตีโต้จากกองทหารและกองหนุนของกองทัพ
2. ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันรถถัง ในกรณีที่มีการบุกทะลวงแนวป้องกันโดยหน่วยยานยนต์ขนาดใหญ่ของศัตรู การต่อสู้กับพวกเขาและการกำจัดการบุกทะลวงจะต้องดำเนินการโดยคำสั่งโดยตรงของกองบัญชาการเขตซึ่งก่อนอื่นให้ใช้การต่อต้าน - กองพลปืนใหญ่รถถัง กองยานยนต์ และการบิน ภารกิจของกลุ่มต่อต้านรถถังคือการพบกับรถถังศัตรูด้วยการยิงปืนใหญ่อันทรงพลังในแนวที่เตรียมไว้และร่วมกับการบินยึดพวกมันไว้จนกว่ากองยานยนต์ยานยนต์ของเราจะเข้าใกล้และตอบโต้ ภารกิจของกองยานยนต์คือการจัดวางกำลังภายใต้การกำบังของกลุ่มต่อต้านรถถัง ด้วยการโจมตีด้านข้างและศูนย์กลางที่ทรงพลัง ร่วมกับการบินเพื่อสร้างความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายให้กับหน่วยยานยนต์ของศัตรูและกำจัดความก้าวหน้า
3. พิจารณาพื้นที่ต่อไปนี้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษ:
ก) เมเมล, เทลชิไน;
b) ทิลซิท, เซียวเลีย;
c) กัมบิเนน, เคานาส;
ง) สุวาลกี, โอลิตา
4. ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย กองทหารป้องกันและกองหนุนของกองทัพและเขตทั้งหมดควรเตรียมพร้อมตามคำแนะนำของกองบัญชาการสูงสุดในการโจมตีอย่างรวดเร็ว
สาม.
ทางด้านขวาคือเขตทหารเลนินกราดซึ่งมีหน้าที่หลักในการปกป้องเลนินกราด กองพลปืนไรเฟิลที่ 65 ย้ายไปที่องค์ประกอบ จัดการป้องกันจากอ่าวนาร์วาไปยังอ่าวมัตซาลู กองบัญชาการใหญ่ในทูรี
ชายแดนกับ LVO - คดีความ Ostashkov อ้างสิทธิ์ เกาะ Voru อ้างสิทธิ์ เกาะ Viljandi, Ezel และ Dago (รวม)
ซ้ายมือคือเขตทหารพิเศษตะวันตก สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 3 ของการระดมพล - Baranovichi กองทัพที่ 3 ทางด้านขวาของเขาจัดการป้องกันที่แนวรบคัปเชียมีสติ ชูชิน ชตาร์ม - กรอดโน
ชายแดนกับ ZapOVO – การอ้างสิทธิ์ Polotsk คดีความ Ashmyany คดีความ ดรัสเคนิกิ, มาร์กกราโบโว, อ้างสิทธิ์ เลทเซ่น.
IV. เพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมพื้นที่สามส่วน
ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 1 - กองทัพที่ 27
สารประกอบ:
กองอำนวยการกองทัพที่ 27;
กองพลทหารราบที่ 67;
กองทหารราบที่ 189;
3 แผนก กองพลปืนไรเฟิล;
การป้องกันชายฝั่งของชายฝั่งและหมู่เกาะ Ezel และ Dago
ส่วนชายแดน
หัวหน้าเขตเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 27 ชตาร์ม – ริกา
เส้นขอบด้านซ้าย – เขาวงกตอ้างสิทธิ์ ปาลังกา.
งาน:
ก) การป้องกันชายฝั่งจากอ่าวมัตซาลู การอ้างสิทธิ์ของปาลังกา และเกาะเอเซลและดาโกเพื่อป้องกันการขึ้นฝั่งของศัตรูสะเทินน้ำสะเทินบกบนชายฝั่งและเกาะต่างๆ บนเกาะ Ezel ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันอ่าว Tagalaht
b) การป้องกันชายฝั่งของเกาะ Ezel และ Dago โดยความร่วมมือกับกองเรือบอลติก Red Banner การบินและการป้องกันชายฝั่งของชายฝั่ง Vindava และคาบสมุทร Hanko ปิดกั้นกองเรือศัตรูไม่ให้เข้าสู่อ่าวริกาผ่าน Irbent ช่องแคบ Sosla และ Suur-Vein และเข้าถึงอ่าวฟินแลนด์
c) การป้องกันฐานใน Liepaja;
d) พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกำลังคนแก่กองทหารป้องกันของเกาะ Ezel และ Dago
ครอบคลุมพื้นที่กองทัพที่ 2 – กองทัพที่ 8 ประกอบด้วย:
การควบคุมกองทัพที่ 8; การจัดการอาคาร 10 และ 11 10,125, 48 และ 90 ดิวิชั่น; ผู้อำนวยการกองยานยนต์ที่ 12; กองพลรถถัง 23 และ 28 กองพลต่อต้านรถถังที่ 9; กองทหารรักษาการณ์ของพื้นที่เสริม Telshoi และ Shauliai; กองการบินผสมที่ 7; ส่วนชายแดน
มีกองพลยานยนต์ที่ 12 และกองพลต่อต้านรถถังที่ 9 ในพื้นที่ Ulgvechtis, Anduvinai, Kelmi
หัวหน้าเขตเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่ 8 ชตาร์ม – เซียวเลีย.
เส้นขอบด้านซ้ายคือเดากัฟพิลส์เป็นคดีความ ปาเนเวซีส, อ้างสิทธิ์ เซเรจุส, เจอร์บาร์การ์ส (เจอร์บวร์ก), อินสเตอร์เบิร์ก
ภารกิจคือการครอบคลุมทิศทางอย่างแน่นหนาจาก Memel ไปยัง Kretinga, Telginai และจาก Tilsit ไปยัง Taurage, Siauliai โดยมีการป้องกันป้อมปราการสนามตามแนวชายแดนของรัฐและพื้นที่ที่มีป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นใน Telshai และ Siauliai
ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 3 – กองทัพที่ 11
สารประกอบ:
กองอำนวยการกองทัพที่ 11; สำนักงานอาคาร 16, 21 และ 24 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 ดิวิชั่น; ควบคุมกลไก 3 อัน เรือน; 2, 5 กองรถถัง, 84 กองยานยนต์, 10 ปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง เพลิง; 110, 429 วิ่ง RGK; กองทหารรักษาการณ์ของพื้นที่เสริม Kovno และ Alitsky; กองการบินผสมที่ 8; ส่วนชายแดน
ม็อบแรก. ขบวนรถไฟหน้าที่ 126 ของกองฯ ควรส่งไปบริเวณบริเวณสถานี. Kazlu-Ruda ไม่เกิน 3 วันของการระดมพลและกองพลที่ 23 ไปยังภูมิภาคเคานาสไม่เกิน 4 วัน
3 เมค. มีอาคารในพื้นที่ Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas
กองทหารราบที่ 24 ซึ่งประกอบด้วยกองทหารราบที่ 179 และ 184 จะอยู่ในภูมิภาควิลนีอุสและโอรานี
หัวหน้าเขตเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 11 ชตาร์ม – คอนัส
ภารกิจคือการปกป้องป้อมปราการภาคสนาม พื้นที่เสริมกำลัง Kovno และ Alyt ที่ด้านหน้า Jurburg (เจอร์บาร์คัส) อ้างสิทธิ์ Kapchiamiestis เพื่อปกปิดทิศทาง Kaunas และ Alyt อย่างแน่นหนา
V. กองบัญชาการเขตมีหน้าที่จัดการทันที:
กองพลที่ 24 ประกอบด้วยกองพลที่ 180 และ 182 และกองพลที่ 181 ที่จุดวางกำลัง โดยมีการโอนเพิ่มเติมตามแผนการวางกำลัง
กองบินผสมที่ 6 และ 57 และกองบินทางอากาศที่ 5 ในพื้นที่เดากัฟพิลส์
วี. งานด้านการบิน
1) โดยการโจมตีต่อเนื่องโดยเครื่องบินรบบนฐานทัพและสนามบินที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงการปฏิบัติการรบในอากาศ ทำลายเครื่องบินข้าศึกและได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศตั้งแต่วันแรกของสงคราม
2) เครื่องบินรบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดของเขต จะครอบคลุมการระดมพลและการรวมตัวของกำลังทหารของเขตอย่างมั่นคง การดำเนินการตามปกติของทางรถไฟ และป้องกันไม่ให้เครื่องบินข้าศึกบินผ่านอาณาเขตของเขตเข้าสู่ ภายในของประเทศ
3) ด้วยความร่วมมือกับกองกำลังภาคพื้นดิน ทำลายศัตรูที่รุกคืบและป้องกันไม่ให้กองกำลังยานยนต์ขนาดใหญ่ของเขาบุกทะลุแนวป้องกันของเขต
4) ร่วมกับการบินทางเรือและกองเรือบอลติก Red Banner ทำลายกองทัพเรือของศัตรูและการขนส่งในทะเลบอลติกและป้องกันการขึ้นฝั่งของศัตรูสะเทินน้ำสะเทินบกบนเกาะ Dago และ Ezel และบนชายฝั่งภายในขอบเขตของเขต
5) การโจมตีทางแยกทางรถไฟของKönigsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg และบนสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำ Vistula ในภาค Danzig, Bydgoszcz เช่นเดียวกับกลุ่มทหาร เพื่อทำให้การรวมตัวของกองกำลังศัตรูซับซ้อนและล่าช้า
6) ทำลายท่าเรือเมเมล
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของเขตทหารพิเศษบอลติก:
1. เตรียมเส้นด้านหลัง:
ก) ที่ด้านหน้า - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas และ Dusis อ้างสิทธิ์ ดรัสเคนิกิ;
ข) ร. Barta, Kalvaria, Telshinai, Luske, Dubissa ต่อไปตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ เนมาน.
2. จัดให้มีการตอบโต้โดยกองยานยนต์และการบินโดยร่วมมือกับกองทหารปืนไรเฟิลสำรองและกองต่อต้านรถถัง
3. ตรวจตราและร่างเส้นด้านหลังให้ลึกทั้งหมดจนถึงชายแดนเก่ากับลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ ภายใน PribOVO และเส้นตัดตามแนวแม่น้ำ ดีวินาตะวันตก
4. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ยอมรับพื้นที่ที่มีป้อมปราการ Sebezh จากเขตทหาร Zapovo และพัฒนาแผนเพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบ
5. ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนกำลัง ให้จัดทำแผนสำหรับสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังให้เต็มความลึก และแผนสำหรับสะพานเหมืองแร่ ทางแยกทางรถไฟ และจุดที่ศัตรูอาจรวมตัว (กองทหาร สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาล ฯลฯ)
6. ในแผนป้องกันภัยทางอากาศ จัดให้มีการป้องกันทางอากาศของกองทหารและการป้องกันทางอากาศของอาณาเขตในเขตป้องกันภัยทางอากาศตะวันตกเฉียงเหนือ ออกกำลังกายอย่างละเอียด:
ก) การจัดระเบียบบริการ VNOS - การแจ้งเตือนทันทีของสนามบินการบิน โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินรบ ทั้งจากกองร้อยและเสา VNOS ของสายการบิน การแจ้งจุดและสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันทางอากาศ ผู้อำนวยการเขตกองพลน้อย และเขตป้องกันภัยทางอากาศ
b) การใช้และการกระทำของเครื่องบินรบ การกำหนดพื้นที่สำหรับการทำลายเครื่องบินข้าศึกสำหรับหน่วยอากาศแต่ละหน่วย
ค) ครอบคลุมด้วยจุดและสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันทางอากาศถาวรของเครื่องบินรบและเครื่องบินรบ พื้นที่ขนถ่าย และพื้นที่รวมพลของกองทหาร
d) ปัญหาการสื่อสารและการควบคุมระบบป้องกันภัยทางอากาศ
7. พัฒนา:
ก) การระดมกำลังทหารเพื่อเตรียมพร้อมและมอบหมายหน่วยสนับสนุนสำหรับกองกำลังชายแดน
b) แผนสำหรับการคุ้มครองและป้องกันวิสาหกิจอุตสาหกรรม โครงสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่สุด
8. ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนตัว จัดทำแผนการอพยพโรงงาน โรงงาน ธนาคาร และวิสาหกิจทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หน่วยงานราชการ โกดังทรัพย์สินของทหารและทรัพย์สินของรัฐ บุคลากรทางทหาร วิธีการขนส่ง ฯลฯ ตามคำแนะนำพิเศษ .
8. คำแนะนำด้านหลัง
ก่อนวันที่ 15 ของการระดมพล คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้จ่าย:
ก) สำหรับกองทหารคลุมดิน - กระสุน 3 นัด, เชื้อเพลิงสำหรับยานรบ - เติม 5 ครั้ง, สำหรับการขนส่ง - เติม 8 ครั้ง;
b) สำหรับกองทัพอากาศ: เครื่องบินรบ - 15 การก่อกวน; ใกล้ [พวกเขา] ระดมยิง [ผู้ปฏิบัติงาน] – 10 การก่อกวน; เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล [ผู้ปฏิบัติงาน] – 7 ก่อกวน; เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน - 10 การก่อกวน;
c) สำหรับกองกำลังที่ครอบคลุมทั้งหมด - 15 เดชารายวัน
การจัดหาเสบียงทุกประเภทการซ่อมแซมและฟื้นฟูอุปกรณ์ให้กับกองกำลังครอบคลุมนั้นดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายของกองหนุนและฐานการซ่อมแซมของเขต
การอพยพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บและม้าควรดำเนินการภายใน PribOVO โดยใช้เครือข่ายสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่กับที่เป็นหลัก
ทรงเครื่อง คำแนะนำทั่วไป
1. การบินครั้งแรกหรือการข้ามชายแดนรัฐจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากผู้บัญชาการระดับสูงเท่านั้น
2. แผนความคุ้มครองจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:
ก) บันทึกเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสำหรับกองทหารพร้อมแผนที่การตัดสินใจและการจัดกลุ่มกองทหาร ขึ้นอยู่กับกองทหารและหน่วยแต่ละหน่วยที่แนบมาด้วย
b) รายชื่อบุคลากรการรบ
c) ตารางสำหรับการถอนและการรวมตัวของหน่วยปิดไปยังชายแดนของรัฐ
ง) แผนผังการใช้กองทัพอากาศพร้อมแผนที่ฐานปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแนบมาด้วย
e) แผนป้องกันทางอากาศพร้อมแผนที่ตำแหน่งของเสาป้องกันทางอากาศและระบบป้องกันทางอากาศที่ใช้งานอยู่
f) แผนวิศวกรรมพร้อมการคำนวณและแผนที่
g) แผนอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการคำนวณและไดอะแกรม
ซ) แผนสำหรับการจัดกองหลังและการสนับสนุนด้านวัตถุของกองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศ โดยมีภาคผนวกของแผนที่การจัดกองทหารภาคพื้นดินและการบินด้านหลัง
i) แผนการอพยพด้านสุขอนามัยและสัตวแพทย์
j) คำแนะนำในการยกหน่วยเมื่อตื่นตัวและมอบหมายหน่วยสนับสนุนสำหรับหน่วยชายแดน
k) รายการวัตถุและโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังภาคสนามและกองกำลัง NKVD
l) เอกสารผู้บริหาร (คำสั่ง คำสั่ง และคำสั่ง)
3. แผนความคุ้มครองจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับโทรเลขเข้ารหัสซึ่งลงนามโดยข้าพเจ้า ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาทหารหลักและเสนาธิการทหารทั่วไปของกองทัพ [แดง] โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้: “ดำเนินการตามแผนต่อไป ของแผนปกปี 2484”
4. บุคคลต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้พัฒนาแผนความคุ้มครองและการป้องกัน:
ที่สำนักงานใหญ่เขต: เต็ม - ผู้บัญชาการทหาร, สมาชิกสภาทหาร, หัวหน้ากองบัญชาการอำเภอ, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการอำเภอ;
ในแง่ของแผนกองทัพอากาศ - ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ PribOVO;
เรื่องแผนการจัดกองหลัง-รอง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เขตด้านโลจิสติกส์
ในแง่ของแผนการสื่อสารทางทหาร - หัวหน้าการสื่อสารทางทหารของเขต;
ในด้านการสื่อสาร - หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของเขต
หัวหน้าสาขาและบริการทางทหารอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ทำงานส่วนตัวเฉพาะทางเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบถึงแผนความคุ้มครอง
ที่กองบัญชาการกองทัพบก - ผู้บัญชาการทหารบก, สมาชิกสภาทหารบก, เสนาธิการกองทัพบก, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการกองทัพบก
5. จัดทำแผนความคุ้มครองเป็นสองชุด ส่งสำเนาหนึ่งฉบับให้ฉันเพื่อขออนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป และเก็บสำเนาที่สองซึ่งปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารประจำเขต ไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของหัวหน้าเขต พนักงาน.
6. แผนความคุ้มครองที่พัฒนาโดยกองทัพและได้รับอนุมัติจากสภาทหารประจำเขตสำหรับพื้นที่กำบังแต่ละแห่งซึ่งปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารประจำเขต ควรเก็บไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของหัวหน้าที่สอดคล้องกันของพื้นที่กำบัง
7. เอกสารผู้บริหารที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจัดขบวนทหารควรเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารบก พร้อมด้วยแผนเคลื่อนที่ของขบวน
8. โฟลเดอร์และแพ็คเกจที่มีเอกสารปกปิดจะถูกเปิดเป็นลายลักษณ์อักษร (อ่านไม่ออกเพิ่มเติม)
9. เอกสารทั้งหมดในแผนความคุ้มครองเขียนด้วยมือหรือพิมพ์โดยผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเป็นการส่วนตัว
ภาคผนวก – แผนผังที่กำบังกองทหาร PribOVO บนแผนที่ 1:1,000,000 ในหนึ่งชุด (เฉพาะสำเนาหมายเลข 1)
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต (เอส. ทิโมเชนโก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยานอวกาศ
นายพลแห่งกองทัพบก (G. Zhukov)
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “ ผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต” มีหมายเหตุ: “ สำเนาหมายเลข 1 เขียนโดยพลตรีวาซิเลฟสกีและส่งมอบให้กับผู้รับ สำเนาหมายเลข 2 ถูกคัดลอกโดยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ PribOVO พลตรี Trukhin - สำหรับไฟล์ของแผนกปฏิบัติการ” สำเนาได้รับการรับรองโดยรอง หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยานอวกาศ พลตรีวาซิเลฟสกี
TsAMO RF, f.16, แย้มยิ้ม 2951, ง. 237, หน้า 33-47.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. คำสั่งถึงผู้บังคับบัญชากองทหาร KOVO หมายเลข 503862/ss/ov
[ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484]
ความลับสุดยอด
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
ตัวอย่างที่ 2
แผนที่ 1:1000000.
เพื่อให้ครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารเขตภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คุณเอง พร้อมด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่เขต จะพัฒนา:
1. แผนโดยละเอียดสำหรับการป้องกันชายแดนรัฐจากทะเลสาบ Svityazskoye ถึง Lipkana;
2. แผนการป้องกันทางอากาศโดยละเอียด
I. งานป้องกัน:
1. ป้องกันการรุกรานของศัตรูทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าสู่อาณาเขตของเขต
2. การป้องกันป้อมปราการตามแนวชายแดนรัฐอย่างเข้มแข็งจะครอบคลุมการระดมพล การรวมศูนย์ และการจัดกำลังทหารของเขตอย่างมั่นคง
3. การปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการบินจะช่วยให้การดำเนินงานทางรถไฟเป็นปกติและการรวมตัวของกำลังทหารของเขต
4. ใช้การลาดตระเวนทุกประเภท กำหนดลักษณะของการรวมตัวและการจัดกลุ่มกองกำลังศัตรูอย่างทันท่วงที
5. โดยการปฏิบัติการการบินที่กระตือรือร้น ได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศและการโจมตีที่ทรงพลังบนทางแยกทางรถไฟหลัก สะพาน และกลุ่มทหาร ขัดขวางและชะลอการรวมตัวและการส่งกำลังทหารของศัตรู
6. ป้องกันไม่ให้กองกำลังจู่โจมทางอากาศและกลุ่มก่อวินาศกรรมของศัตรูถูกทิ้งและยกพลขึ้นบกในอาณาเขตของเขต
ครั้งที่สอง จัดระเบียบการป้องกันชายแดนของรัฐตามคำแนะนำพื้นฐานต่อไปนี้:
1. พื้นฐานของการป้องกันควรเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ที่มีป้อมปราการและป้อมปราการสนามที่สร้างขึ้นตามแนวชายแดนรัฐ โดยใช้กำลังและความสามารถทั้งหมดเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมและครอบคลุม ให้การป้องกันมีลักษณะเป็นการกระทำที่กระตือรือร้น ความพยายามของศัตรูใด ๆ ที่จะเจาะทะลุแนวป้องกันของเราควรถูกกำจัดทันทีโดยการตอบโต้จากกองทหารและกองหนุนของกองทัพ
2. ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันรถถัง ในกรณีที่มีการบุกทะลวงแนวป้องกันโดยหน่วยยานยนต์ขนาดใหญ่ของศัตรู การต่อสู้กับพวกเขาและการกำจัดความก้าวหน้าจะต้องดำเนินการตามคำสั่งโดยตรงของผู้บังคับบัญชาเขตซึ่งการใช้กองยานยนต์จำนวนมาก กองพันปืนใหญ่ต่อต้านรถถังและการบิน ภารกิจของกลุ่มปืนใหญ่ต่อต้านรถถังคือการพบกับรถถังศัตรูด้วยการยิงปืนใหญ่ที่ทรงพลังในแนวที่เตรียมไว้และร่วมกับการบินชะลอการรุกของพวกเขาจนกว่ากองยานยนต์ของเราจะเข้าใกล้และตอบโต้ ภารกิจของกองยานยนต์คือการจัดวางกำลังภายใต้การปกปิดของกลุ่มปืนใหญ่ต่อต้านรถถังด้วยการโจมตีด้านข้างและศูนย์กลางที่ทรงพลังพร้อมกับการบินเพื่อสร้างความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายให้กับหน่วยยานยนต์ของศัตรูและกำจัดความก้าวหน้า
3. พิจารณาพื้นที่ต่อไปนี้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษ:
ก) Kholm, Kovel, Rivne;
b) จากด้านหน้า Grubeshov, Krystynopol ถึง Brody, Tarnopol;
c) โทมัสซูฟ, ลวีฟ;
3) ยาโรสลาฟ, ลวิฟ;
e) จากด้านหน้า Przemysl, Lisko ถึง Sambir, Drohobych;
การกิน. อูจ็อก, ซัมบีร์;
g) มูคาเชโว, สตราย;
จ) เคเรชเมส, สตานิสลาฟ;
i) จากด้านหน้าของ Radauti, Dorohoi ถึง Chernivtsi, Kolomyia;
j) ดาราบานี, คาเมเนตส์-โปโดลสค์
4. ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย กองทหารป้องกันและกองหนุนของกองทัพและเขตทั้งหมดควรเตรียมพร้อมตามทิศทางของกองบัญชาการสูงสุด เพื่อโจมตีอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะกลุ่มศัตรู โอนความเป็นศัตรูไปยังดินแดนของตน และยึดตำแหน่งที่ได้เปรียบ
สาม.
ทางด้านขวามือคือเขตทหารพิเศษตะวันตก สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 3 ของการระดมพล Baranovichi กองทัพที่ 4 ทางปีกซ้ายของเขาจัดการป้องกันที่แนวหน้าโดรกิชิน ทะเลสาบ สวิทยาซสโคย กองบัญชาการกองทัพโคบริน ชายแดนกับ ZapOVO - r. ปรีเพียต, ปินสค์, วโลดาวา, เดมบลิน, ราดอม สินค้าทั้งหมดสำหรับ ZAPOVO รวมอยู่ด้วย
ด้านซ้ายคือเขตทหารโอเดสซา สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 3 ของการระดมพล Tiraspol กองพลที่ 35 ทางด้านขวาของเขาปกป้องแนวรบ Korzheutsy ตามการอ้างสิทธิ์ ลีโอโว.
ชายแดนกับ OdVO-Khudyaki, Uman, Vapnyarka, อ้างสิทธิ์ ซูริน, คาลุส, อ้างสิทธิ์ คอร์เซอุตซี, ปาชคานี.
IV. เพื่อจัดระเบียบการป้องกันในช่วงเริ่มแรกของการระดมพลและการรวมตัว ควรแบ่งเขตชายแดนทั้งหมดของ KOVO ออกเป็นสี่พื้นที่
1. ครอบคลุมพื้นที่ข้อ 1. หัวหน้าพื้นที่กำบังคือผู้บัญชาการกองทัพที่ 5
องค์ประกอบของกองกำลัง: คำสั่งของกองทัพที่ 5, กองพลที่ 15 (ทหารราบที่ 45, 62); 27 น. อาคาร (87, 124, 135 ส.); กองยานยนต์ 22 กอง (19, 41 td, 215 md); กองทหารรักษาการณ์ของ Kovel, Vladimir-Volynsky และทางตอนเหนือของพื้นที่เสริม Strumilovsky, เครื่องบินรบ 39 ลำ, กองบินผสม 14 ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด 62 กอง; หน่วยชายแดนของ NKVD
ภารกิจคือการปกป้องชายแดนรัฐที่อยู่แนวหน้า Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol ป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกรุกดินแดนของเรา
สำนักงานใหญ่ RP - สำนักงานใหญ่ของกองทัพ Kovel ที่ 5
เส้นขอบด้านซ้ายคือ Kremenets, Kholoev, Krystynopol, Rakhane รวมคะแนนทั้งหมดสำหรับ RP No. 1 แล้ว
2. ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 2 หัวหน้าพื้นที่กำบังคือผู้บัญชาการกองทัพที่ 6
องค์ประกอบของกองทหาร: กองอำนวยการกองทัพที่ 6, กองพลที่ 6 (กองพลทหารราบที่ 41, 97, 159); 4 ขน ตัวถัง (8.32 td, 81 md); 3 แคฟ แผนก; กองทหารรักษาการณ์ของ Rava-Russky และทางตะวันตกของพื้นที่เสริม Strumilovsky; กองบินผสมที่ 15 และ 16; หน่วยชายแดนของ NKVD
ภารกิจคือการปกป้องชายแดนของรัฐที่ด้านหน้าของ Krystynopol, Makhnov, Senyava, Radymno เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกเข้าไปในดินแดนของเรา
สำนักงานใหญ่ RP - สำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 6 ลวีฟ
เส้นขอบด้านซ้ายคือ Tarnopol, Bobrka, Gordok, Radymno, Rzeszow รวมคะแนนทั้งหมดสำหรับ RP หมายเลข 2
3. ครอบคลุมพื้นที่ข้อ 3. หัวหน้าพื้นที่กำบังคือผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 26
องค์ประกอบของกองกำลัง: คำสั่งของกองทัพที่ 26; 8 หน้า อาคาร (72, 99, 173 sd); กองยานยนต์ที่ 8 (12, 34 td, 7 md); กองทหารรักษาการณ์ของพื้นที่เสริม Przemysl; เครื่องบินรบ 63 ลำ, แผนกการบิน 46 ซม. หน่วยชายแดนของ NKVD
ภารกิจคือการปกป้องชายแดนรัฐที่อยู่แนวหน้า Radymo, Przemysl, คดีความ Lutowiska ป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกรุกดินแดนของเรา
สำนักงานใหญ่ RP - สำนักงานใหญ่ของกองทัพ Sambir ที่ 26
เส้นขอบด้านซ้ายคือ Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. ซัมบีร์, ลูโตวิสกา. ทุกจุดยกเว้นอาร์ท Sambir เฉพาะสำหรับ RP หมายเลข 3 เท่านั้น
4. ครอบคลุมพื้นที่หมายเลข 4. หัวหน้าพื้นที่กำบังคือผู้บัญชาการกองทัพที่ 12
องค์ประกอบของกองกำลัง: การควบคุมกองทัพที่ 12; 13 หน้า อาคาร (192, 44); กองพลที่ 17 (58, 60, 96 จีดีเอส, 164 เอสดี); กองยานยนต์ที่ 16 (15, 32 TD, 240 md); กองทหารรักษาการณ์ของภูมิภาคเสริม Kamenets-Podolsk; 44, 46 แผนกการบินรบ; หน่วยชายแดนของ NKVD
ภารกิจคือการปกป้องชายแดนของรัฐที่ด้านหน้าของ Lutowiska, Uzhok, Vorokhta, Volchynets, Lipkany เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกรุกดินแดนของเรา
สำนักงานใหญ่ RP - สำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 12 สตานิสลาฟ
ขอบด้านซ้ายเป็นเส้นขอบกับ OdOVO
V. ในการกำจัดโดยตรงของกองบัญชาการเขตตั้งแต่วันแรกของการระดมพล ให้:
ก) ขน 9 อัน กองพล (20, 35 TD, 131 MD), กองพลปืนใหญ่ต่อต้านรถถังที่ 5 ในพื้นที่ Rozhytse, Torchin, Lutsk, Kivertsy;
b) กองยานยนต์ที่ 19 (40, 43 td, 213 md) ในพื้นที่ Rivne, Varkovichi, Zdolbunovo;
c) กองยานยนต์ที่ 15 (10, 37 TD, 212 MD), กองพลปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง 1 กองในพื้นที่ Brody, Zolochev;
d) กองพลหุ่นยนต์ที่ 24 (45, 49 td, 215 md) ในพื้นที่ Volochisk, Proskurov, Starokonstantinov;
e) เครื่องบินรบ 36 ลำ, 18, 18 และ 19 แผนกการบินทิ้งระเบิด
นอกจากนี้ กองบินทิ้งระเบิดผสมที่ 2, 47, 49, 68, 75, 76 และ 77 และกองบินทิ้งระเบิดที่ 23 จะได้รับการควบคุมโดยผู้บัญชาการเขตในช่วงสามวันแรกของการระดมพล
นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 4 ถึง 15 วันของการระดมพล ให้ตั้งสมาธิ:
กองพลที่ 31 (193, 195, 200 กองทหารราบ) ในพื้นที่ Kovel, Sokul, Troyanovka;
กองพลที่ 36 (140, 146, 228 กองทหารราบ) ในพื้นที่ Dubno, Chervonoarmeysk, Kremenets;
5 กิโลวัตต์ ร่างกาย (14, 32 ซีดี); กองพลที่ 37 (80, 139, กองทหารราบที่ 141) และกองพลทหารปืนใหญ่ต่อต้านรถถังที่ 2 ไปยังภูมิภาคลวิฟ;
กองพลที่ 7 (กองพลทหารราบที่ 147, 196, 206 - จะมาถึงโดยทางรถไฟ) และกองพลทหารปืนใหญ่ต่อต้านรถถังที่ 4 ไปยังพื้นที่ Komarno, Dorozhev, อ้างสิทธิ์ สไตรอิ, นิโคเลฟ;
กองพลที่ 55 (130, 169, 189) และกองพลปืนใหญ่ต่อต้านรถถังที่ 3 ไปยังพื้นที่ Yarmolintsy, Balin, Nv. อุชิสา.
งานสำรองคำสั่ง KOVO:
1. เตรียมพื้นที่ต่อต้านรถถังและแนวป้องกันด้านหลัง:
ก) 31 sk – ที่ด้านหน้า Nv วิซวา, ทูริสก์, ทูลิเชฟ; \236\
6) 36 sk- ริมแม่น้ำ Stokhod ที่ด้านหน้า Lutsk, Stanislavchik, Toporov;
c) 37 sk ที่ด้านหน้า Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) 7 sk ที่ด้านหน้า Mosciska, St. Sambir, Turka และริมแม่น้ำ ลองไปที่ด้านหน้าของ Turka, Bolekhov เพื่อครอบคลุมทิศทางที่แน่นอน
e) 55 sk ริมแม่น้ำ Dniester ที่ด้านหน้า Zhvanets, Kalius
2. ในกรณีที่มีความก้าวหน้าของการเชื่อมต่อระหว่างกันขนาดใหญ่ของศัตรู บนแนวป้องกันที่เตรียมไว้และในพื้นที่ต่อต้านรถถัง ให้ชะลอและไม่เป็นระเบียบในการรุกเพิ่มเติมของเขา และด้วยการโจมตีศูนย์กลางของกองยานยนต์ยานยนต์ ร่วมกับการบิน เอาชนะศัตรูและกำจัด ความก้าวหน้า
3. ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย ให้เตรียมพร้อมตามทิศทางของกองบัญชาการระดับสูง เพื่อโจมตีอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะกลุ่มศัตรู โอนความเป็นศัตรูไปยังดินแดนของตน และยึดตำแหน่งที่ได้เปรียบ
วี. ภารกิจของการบินอำเภอ
1. ด้วยการโจมตีต่อเนื่องโดยเครื่องบินรบบนฐานทัพและสนามบินที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงการปฏิบัติการทางอากาศ ทำลายเครื่องบินข้าศึกและได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศตั้งแต่วันแรกของสงคราม
2. เครื่องบินรบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดของเขต จะครอบคลุมการระดมพลและการรวมตัวของกองทหารของเขตอย่างมั่นคง การดำเนินการตามปกติของทางรถไฟ และป้องกันไม่ให้เครื่องบินข้าศึกบินผ่านอาณาเขตของเขตเข้าสู่ ภายในของประเทศ
3. ด้วยความร่วมมือกับกองกำลังภาคพื้นดิน ทำลายศัตรูที่รุกคืบและป้องกันการรุกล้ำของกองกำลังยานยนต์ขนาดใหญ่ของเขา
4. ด้วยการทำลายสะพานรถไฟ ทางแยกคาโตวีตเซ เคียลเซ เชนสโตโควา คราคูฟ รวมถึงการปฏิบัติการต่อกลุ่มศัตรู ขัดขวางและชะลอการรวมตัวและการจัดกำลังทหารของเขา
5. คำนึงว่าการบินของกองบัญชาการใหญ่จะอิงตามอาณาเขตของ KOVO ประกอบด้วย:
กองบินที่ 1 (40, 51 dbad และ 56 เหนือ DD)
กองทัพอากาศที่ 2 (35, 47 dbad, 67 เหนือ DD)
ภารกิจของการบินกองบัญชาการใหญ่คือ:
ก) การทำลายเหล็ก ดอร์ ฮับ Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) การโจมตีอย่างเป็นระบบในโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารที่สำคัญ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขต:
1. ตรวจตราและเตรียมแนวป้องกันด้านหลังตลอดแนวป้องกันจนถึงแม่น้ำ รวมดนีเปอร์ด้วย
จัดทำแผนเพื่อนำพื้นที่เสริมกำลัง Korostensky, Novgorod-Volynsky, Letichevsky และ Kyiv รวมถึงพื้นที่เสริมทั้งหมด เพื่อต่อสู้กับความพร้อม การก่อสร้างในปี 1939
ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนตัว ให้จัดทำแผนสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังให้เต็มความลึก และแผนสำหรับสะพานขุด zhel ดอร์ โหนดและจุดต่างๆ ของศัตรูที่อาจรวมตัว (กองกำลัง สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาล ฯลฯ)
2. เมื่อพัฒนาแผนการป้องกันทางอากาศระดับเขต จัดให้มีการป้องกันทางอากาศของกองทหารและการป้องกันทางอากาศของอาณาเขตของเขตป้องกันทางอากาศเคียฟ ออกกำลังกายอย่างละเอียด:
ก) การจัดบริการ VNOS และการแจ้งเตือนทันทีจากทั้งกองร้อยและกองพันและด่านตรวจ VNOS แนวราบ สนามบินการบิน โดยเฉพาะสนามบินเครื่องบินรบ จุดและสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันภัยทางอากาศ ผู้อำนวยการเขตกองพลน้อย และเขตป้องกันภัยทางอากาศ
b) การใช้และการกระทำของเครื่องบินรบ การกำหนดพื้นที่สำหรับการทำลายเครื่องบินข้าศึกสำหรับหน่วยอากาศแต่ละหน่วย
ค) การครอบคลุมจุดและสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันทางอากาศถาวร พื้นที่ขนถ่าย และพื้นที่กักกันอย่างละเอียดโดยการป้องกันทางอากาศภาคพื้นดินและวิธีการบิน
d) ปัญหาการสื่อสารและการควบคุมระบบป้องกันภัยทางอากาศ
3. พัฒนา:
ก) แผนการยกกำลังทหารเพื่อเตรียมพร้อมและมอบหมายหน่วยสนับสนุนให้กับหน่วยชายแดน
b) แผนสำหรับการคุ้มครองและป้องกันวิสาหกิจอุตสาหกรรม โครงสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่สุด
4. ในกรณีที่ถูกบังคับให้ถอนออก จัดทำแผนอพยพโรงงาน โรงงาน ธนาคาร และสถานประกอบการอื่น ๆ หน่วยงานราชการ โกดัง ทรัพย์สินทางการทหารและของรัฐ บุคลากรทางการทหาร วิธีการขนส่ง และอื่น ๆ ตามคำแนะนำพิเศษ สิ่งของ.
8. คำแนะนำด้านหลัง
ก่อนวันที่ 15 ของการระดมพล คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้จ่าย:
ก) สำหรับกองกำลังคลุมดิน - กระสุน 3 นัด เชื้อเพลิง - สถานีเติมน้ำมัน 5 แห่งสำหรับยานรบ, 8 สถานีเติมน้ำมันสำหรับยานพาหนะขนส่ง
b) สำหรับกองทัพอากาศ: เครื่องบินรบ - 15 การก่อกวน; เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะสั้น 10 ก่อกวน; เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล - 7 ก่อกวน; ภารกิจลาดตระเวน 10 ภารกิจ
c) สำหรับกองกำลังที่ครอบคลุมทั้งหมด - 15 เดชาจัดหาอาหารทุกวัน
การจัดหาเสบียงทุกประเภทให้กับกองกำลังการซ่อมแซมและฟื้นฟูอุปกรณ์นั้นดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายของกองหนุนและฐานการซ่อมแซมของเขต
การอพยพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บและม้าควรดำเนินการภายใน KOVO โดยใช้เครือข่ายสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่กับที่เป็นหลัก
ทรงเครื่อง คำแนะนำทั่วไป
1. แผนความคุ้มครองจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับโทรเลขเข้ารหัสจากข้าพเจ้า ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาทหารหลักและเสนาธิการกองทัพแดง ซึ่งลงนามโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้: “ดำเนินการตาม แผนปกปี พ.ศ. 2484”
2. การบินครั้งแรกและการข้ามชายแดนรัฐโดยหน่วยของเราสามารถทำได้โดยได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการระดับสูงเท่านั้น
3. แผนความคุ้มครองจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:
ก) หมายเหตุเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสำหรับกองทหารที่ปกปิด พร้อมด้วยแผนที่แนบของการตัดสินใจและการจัดกลุ่มกองทหารจนถึงกองทหารและหน่วยแต่ละหน่วย
b) รายชื่อบุคลากรการรบ
c) ตารางทางออกและความเข้มข้นของหน่วยปิดถึงชายแดนของรัฐ
ง) แผนผังการใช้กองทัพอากาศ โดยมีแผนที่ฐานปฏิบัติการและการใช้งานปฏิบัติการแนบท้ายด้วย
จ) แผนการป้องกันทางอากาศพร้อมแผนที่ตำแหน่งของเสาป้องกันทางอากาศและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้งานอยู่
f) แผนสนับสนุนด้านวิศวกรรมพร้อมการคำนวณและแผนที่
g) แผนอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการคำนวณและไดอะแกรม
ซ) แผนการจัดกองหลังและการสนับสนุนด้านวัตถุของกองทหารภาคพื้นดินและกองทัพอากาศ โดยมีแผนที่แนบท้ายการจัดกองหลังกองทหารภาคพื้นดินและการบิน
i) แผนการอพยพด้านสุขอนามัยและสัตวแพทย์
j) คำแนะนำในการยกหน่วยปกปิดเมื่อสัญญาณเตือนภัยและการจัดวางหน่วยสนับสนุนสำหรับหน่วยชายแดน
k) รายชื่อวัตถุและโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังภาคสนามและกองกำลัง NKVD
l) เอกสารผู้บริหาร (คำสั่ง คำสั่ง และคำสั่ง)
4. จัดทำแผนเป็นสองชุด ควรส่งสำเนาหนึ่งชุดให้ฉันโดยผ่านเสนาธิการกองทัพแดงเพื่อขออนุมัติ และสำเนาที่สองควรเก็บไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของเสนาธิการเขตในโฟลเดอร์ปิดผนึกด้วยตราประทับของเขต สภาทหาร
แผนพื้นที่ครอบคลุมควรจัดทำเป็นสองชุดและจัดเก็บ: สำเนาแรกในตู้นิรภัยของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ครอบคลุม และสำเนาที่สองในตู้นิรภัยของหัวหน้าเจ้าหน้าที่เขตในโฟลเดอร์ที่ปิดผนึกด้วยตราประทับของเขต สภาทหาร
เอกสารผู้บริหารสำหรับการจัดขบวนควรเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยตราประทับของสภาทหารบก พร้อมด้วยแผนเคลื่อนที่ของขบวน
โฟลเดอร์ในกองทัพและพัสดุในรูปแบบต่างๆ จะถูกเปิดโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรเลขของสภาทหารประจำเขตและกองทัพ ตามลำดับ
เอกสารแผนเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์โดยผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาแผน
5. อนุญาตให้พัฒนาแผนดังต่อไปนี้:
ก) ที่สำนักงานใหญ่เขต:
เต็มรูปแบบ - ผู้บัญชาการทหาร, สมาชิกสภาทหาร, เสนาธิการและหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ KOVO;
ในแง่ของการพัฒนาแผนปฏิบัติการกองทัพอากาศ - ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ KOVO;
ในแง่ของแผนการสื่อสารทางทหาร - หัวหน้าแผนกสื่อสารทางทหารของสำนักงานใหญ่ KOVO
ในส่วนของแผนการจัดด้านหลังการอพยพสุขาภิบาลและสัตวแพทย์ของรอง เสนาธิการของ KOVO อยู่ด้านหลัง;
ว่าด้วยแผนสื่อสาร – หัวหน้าสื่อสารเขต
มอบหมายงานส่วนตัวแก่หัวหน้าสาขาและบริการทางทหารอื่น ๆ เป็นพิเศษ แต่ไม่ต้องสื่อสารแผนความคุ้มครอง
b) ที่กองบัญชาการกองทัพบก:
ผู้บังคับบัญชา สมาชิกสภาทหาร เสนาธิการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการกองทัพบก
การใช้งาน:
1. โครงการครอบคลุม KOVO และ ODVO บนแผนที่ 1:1,000,000 – 1.
2. โครงการฐานทัพอากาศ KOVO และ ODVO บนแผนที่ 1:1,000,000 – 1
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต S. Timoshenko
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยานอวกาศ
พล.อ.ซูคอฟ
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “ ผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต” มีหมายเหตุ: “ดำเนินการเป็น 2 ชุด ลำดับที่ 1 – โดยผู้บัญชาการทหาร KOVO ลำดับที่ 2 – ถึงสาเหตุของคณะกรรมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทั่วไป ดำเนินการโดยเอี่ยม จุดเริ่มต้น โอเปร่า อดีต. พล.ต.อานิซอฟ” สำเนาได้รับการรับรองโดยรอง หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยานอวกาศโดยพลตรีอานิซอฟเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 259, หน้า. 1-17.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. คำสั่งสภาทหารแห่ง ZapOVO ถึงผู้บัญชาการกองทัพที่ 3 หมายเลข 002140/ss/ov
14 พฤษภาคม 1941
ความลับสุดยอด
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
อดีต. หมายเลข 2
1. ตามคำสั่งของผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียตหมายเลข 503859/SS/OV และการจัดวางกำลังหน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ได้พัฒนาแผนใหม่เพื่อครอบคลุมขอบเขตรัฐของพื้นที่: ทะเลสาบ. Kavishki, Kadysh, Krasne, Augustov, Raigorod, Grayevo, คดีความ ชูชิน.
แผนดังกล่าวมีชื่อว่า “เขตชายแดนรัฐที่ 1” ฉันแต่งตั้งคุณเป็นผู้บัญชาการกองกำลังของพื้นที่ที่กำบัง
ชตาร์ม - กรอดโน
๒. กองทหารรักษาการณ์ชายแดนแผ่นดินที่ ๑ ได้แก่
ก) กองอำนวยการกองทัพที่ 3
b) ควบคุม 4 sk พร้อมชิ้นส่วนตัวถัง
c) กองปืนไรเฟิล 56, 27, 85 และ 24
d) การควบคุมกองยานยนต์ที่ 11 พร้อมตัวถัง
e) 29 และ 33 กองรถถัง;
f) 204 แผนกเครื่องยนต์
g) กองพลปืนใหญ่ต่อต้านรถถังที่ 6
ซ) กองบินผสมที่ 11;
i) บางส่วนของพื้นที่เสริม Grodno
j) 86 การแยกชายแดน
ฏ) 124 GAP RGK
ระดับเคลื่อนที่แรกของกองพลทหารราบที่ 24 ควรถูกนำไปยังพื้นที่ Grodno ไม่ช้ากว่า M5 หากต้องการโอนไปยังการกำจัดของคุณภายในเวลา 22.00 น. M1 กองทหารอัตโนมัติที่ 30 ซึ่งประกอบด้วยยานพาหนะ 240 ZIS-5 และ 625 GAZ-AA ที่ติดตั้งสำหรับการขนส่งคนและม้าจะมาถึง Molodechno ปืนใหญ่ยานยนต์ รถแทรกเตอร์ ยานพาหนะตีนตะขาบ รถถัง ส่วนหนึ่งของปืนใหญ่ม้า และขบวนรถทั้งหมดจะต้องขนส่งโดยทางรถไฟ ถนนซึ่งคุณจะต้องยื่นคำขอสำหรับทางรถไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายที่จำเป็นได้ทันที เจ้าหน้าที่ประจำถนน โดยผ่านฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานเขต
3. งานของกองทหารในพื้นที่ปิดบัง: กองทหารภาคสนาม - ด้วยการป้องกันที่แข็งแกร่งของ Grodno UR และป้อมปราการภาคสนามที่ชายแดนรัฐในภาคกองทัพเพื่อครอบคลุมทิศทาง Lida, Grodno และ Bialystok และรับรองการระดมพลความเข้มข้น และการจัดกำลังพลประจำเขต
ภารกิจของกลุ่มปืนใหญ่ต่อต้านรถถังคือการพบกับรถถังด้วยปืนใหญ่ที่ทรงพลังในแนวที่เตรียมไว้และร่วมกับการบินชะลอการรุกของพวกเขาจนกว่ากลไกของเราจะเข้าใกล้และตอบโต้ อาคาร
หน้าที่ของกองยานยนต์คือการจัดวางกำลังภายใต้ฝาครอบของปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง กองพลน้อย การโจมตีด้านข้างและศูนย์กลางที่ทรงพลัง ร่วมกับการบิน สร้างความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายให้กับหน่วยยานยนต์ของศัตรูและกำจัดความก้าวหน้า
งานด้านการบิน
1) ร่วมกับการบินแนวหน้าตามแผนกองทัพอากาศเขต การโจมตีต่อเนื่องในฐานทัพและสนามบินศัตรูที่จัดตั้งขึ้นที่ใกล้ที่สุด ตลอดจนปฏิบัติการรบทางอากาศ ทำลายการบินของศัตรู และได้รับอำนาจสูงสุดทางอากาศตั้งแต่วันแรกของสงคราม .
2) เครื่องบินรบด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับระบบป้องกันทางอากาศทั้งหมดของพื้นที่ครอบคลุมครอบคลุมการระดมพลและการรวมตัวของกองกำลังของภาคอย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานตามปกติของทางรถไฟ ถนนและป้องกันไม่ให้เครื่องบินข้าศึกบินผ่านอาณาเขตของพื้นที่กำบังเข้าสู่พื้นที่ลึกของเขต
3) ด้วยความร่วมมือกับกองกำลังภาคพื้นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังยานยนต์ ทำลายศัตรูที่รุกคืบและป้องกันไม่ให้กองกำลังเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ของเขาบุกทะลุแนวป้องกันของพื้นที่กำบัง
ขอบเขตปฏิบัติการการบินของกองทัพ: Letzen, Nikolaiken, Ortelsburg
จัดระเบียบการป้องกันชายแดนของรัฐตามคำแนะนำพื้นฐานต่อไปนี้:
ก) เพื่อเป็นฐานการป้องกันของกองทหารในการป้องกันที่ดื้อรั้นของเทือกเขาอูราลและป้อมปราการสนามที่สร้างขึ้นตามแนวชายแดนรัฐโดยใช้กำลังและความสามารถทั้งหมดเพื่อการพัฒนาต่อไป ให้การป้องกันมีลักษณะเป็นการกระทำที่กระตือรือร้น ความพยายามของศัตรูใด ๆ ที่จะเจาะทะลุแนวป้องกันควรถูกกำจัดทันทีโดยการตอบโต้จากกองทหารและกองหนุนของกองทัพ
b) ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันต่อต้านรถถัง ในกรณีที่มีการบุกทะลวงแนวป้องกันโดยหน่วยเครื่องยนต์ของศัตรูขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการเขตจะเข้าควบคุมการต่อสู้กับพวกเขาและชำระบัญชีพวกมัน ภารกิจของกองทัพคือการปิดการบุกทะลวงที่แนวหน้าและป้องกันไม่ให้ทหารราบที่ใช้เครื่องยนต์และกองกำลังภาคสนามของศัตรูเข้ามา
c) พิจารณาพื้นที่ที่สำคัญเป็นพิเศษในไซต์ของคุณ: Suwalki, Lida และ Suwalki, Bialystok;
d) ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย กองกำลังป้องกันและกองหนุนกองทัพทั้งหมดควรพร้อมตามคำสั่งของฉัน เพื่อโจมตีอย่างรวดเร็ว
e) ในกรณีที่มีการรุกโดยกองกำลังศัตรูที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนและความเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดป้อมปราการสนามตามแนวชายแดนของรัฐ เส้นการถอนสูงสุดสำหรับกองทหารในพื้นที่ปิดคือขอบด้านหน้าของ UR ขึ้นอยู่กับว่าจะทำลายการรุกคืบหรือไม่ ศัตรูด้วยการตอบโต้
แม้แต่หน่วยศัตรูแต่ละหน่วยที่บุกทะลุไปแล้วก็ไม่ควรได้รับอนุญาตให้อยู่ทางตะวันออกของแนว: r. Neman ถึง Khoza, Shumkovce, Yagnity, Beniovce, r. ซิดรา, เซเคียร์กา, โรมานอฟกา, โชโดรูฟกา, มิคซิน, โกนิโอนซ์
ในการต่อสู้เพื่อเบื้องหน้า การใช้บริการสิ่งกีดขวางอย่างกว้างขวาง ความเสียหายต่อสะพานและถนน และสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถัง สะพานข้ามคลอง Augustow, r. เบเบอร์ซา บี. เตรียม Brzozówka เพื่อการทำลายล้าง การทำลายล้างควรดำเนินการตามคำสั่งพิเศษของผู้บังคับบัญชาพื้นที่กำบัง
แผนการสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังสำหรับการป้องกันเชิงลึกทั้งหมด แผนสำหรับสะพานการขุด ทางรถไฟ โครงสร้างถนนและจุดรวมพลที่เป็นไปได้ของกองทหารและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - เพื่อพัฒนาและส่งให้ฉันเพื่อขออนุมัติ
สะพานข้ามแม่น้ำ ปกป้อง Neman ทุกวิถีทาง การทำลายล้างสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากสภาทหารของเขตเท่านั้น
ฉ) ดำเนินการพัฒนาป้อมปราการ สิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังและต่อต้านบุคลากรในเขตเบื้องหน้าต่อไป วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เริ่มการก่อสร้างแนวป้องกันที่สองของ Grodno UR
การลาดตระเวนและเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแนวรับที่ 2 และเมื่อประกาศสัญญาณเตือนภัย ให้เริ่มเตรียมแนวหลังทันที: r. Neman ถึง Selyuki และไกลออกไปตามแม่น้ำ สวิสล็อค;
g) ความรับผิดชอบในการเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านของคุณอยู่กับคุณ
h) ใช้การลาดตระเวนทุกประเภทเพื่อกำหนดลักษณะของการรวมตัวและการรวมกลุ่มของกองกำลังศัตรู
i) ข้ามและข้ามพรมแดนของรัฐ - ตามคำสั่งพิเศษของฉันเท่านั้น
4. เส้นขอบ: ทางด้านขวา – Oshmyany, Druskeniki, อ้างสิทธิ์ มาร์กราโบวา; ซ้าย – เซนต์ Novelnya อ้างสิทธิ์ โซคูลกา อ้างสิทธิ์ ชูชินอ้างสิทธิ์ ฟรีดริชชอฟ.
ขอบด้านหลัง-เดิม. ชายแดนโซเวียต-โปแลนด์ จนถึงและรวมถึงรูเบเซวิชี
5. เพื่อนบ้าน: ทางด้านขวา 11 กองทัพ PriBOVO ปกป้องแนวหน้า: Jurbarkas ทะเลสาบ คาวิชกี้. ชตาร์ม – คอนัส
ทางด้านซ้าย บางส่วนของพื้นที่กำบังหมายเลข 2 ได้รับการปกป้องโดยด้านหน้าของ Shchuchyn, Novgorod, Chizhev พื้นที่กำบังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของแม่ทัพที่ 10 พายุเบียลีสตอค
สำรองด้านหน้า:
ก) จาก M5 ถึง M15 ในบริเวณสถานี ดรัสเคนิกิ, เซนต์. Zhitomlya, m. Skidel, m. Dembrovo มุ่งความสนใจไปที่ 21 sk ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่ 17 และ 50 ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมแนวป้องกันด้านหลังที่แนวหน้า: Merkine, Rotnitsa, Ozyory, Lunno;
b) ในพื้นที่ Lida - ปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง 8 กระบอก เพลิง; ในพื้นที่ Volkovysk กองยานยนต์ 17 นาย
6. การป้องกันภัยทางอากาศ จากทางอากาศ อาณาเขตของไซต์ถูกปกคลุมด้วยกองบินผสมที่ 11 ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณและถือเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขตในแง่ทั่วไป - ส่วนการปกคลุมทางอากาศส่วนแรก
คัดลอกมาจากแผนป้องกันภัยทางอากาศเขต และระบบป้อม VNOS ในภาคผนวกที่....
7. ขั้นตอนการระดมหน่วยในการเตือนภัยการต่อสู้:
1) บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิที่จะยกหน่วยเมื่อมีสัญญาณเตือน:
ก) ผู้บังคับการกลาโหมของประชาชน
ข) สภาทหารประจำเขต
ค) สภาทหารบก
ง) บุคคลซึ่งมีคำสั่งลงนามโดยผู้บังคับการกลาโหมประชาชนหรือสภาทหารประจำเขตเท่านั้น
จ) ผู้บัญชาการรูปแบบและหน่วย ในส่วนของหน่วยที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
โทรเลขที่เข้ารหัสจากสภาทหารเขตเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปกปิดนี้จะเป็นดังนี้: “ถึงผู้บัญชาการกองทัพที่ 3 ฉันประกาศสัญญาณเตือนภัยใน GRODNO 1941 ลายเซ็น”
คุณต้องระบุข้อความทั่วไปของโทรเลขการเข้ารหัส (codegram) สำหรับการก่อตัวและหน่วยของพื้นที่ปก: “ถึงผู้บัญชาการกองพล (กอง) ที่ 3” ฉันประกาศสัญญาณเตือนพร้อมกับเปิดแพ็คเกจ "สีแดง" ลายเซ็น”
2) หน่วยต่างๆ ได้รับการยกระดับในการเตรียมพร้อมรบตามมาตรการทั้งหมดเพื่อรักษาความลับทางทหารและออกจาก:
ก) การแบ่งหน้าที่ 56 3-9 ชั่วโมงหลังจากการประกาศแจ้งเตือนการต่อสู้ ครอบครอง Grodno UR และตำแหน่งเสริมกำลังภาคสนามตามแนวชายแดนของรัฐที่ด้านหน้า: ทะเลสาบ Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, คลอง Augustow;
b) การแบ่งหน้าที่ 27 3-9 ชั่วโมงหลังจากการประกาศแจ้งเตือนการต่อสู้ เข้ารับตำแหน่งกำลังเสริมภาคสนามที่แนวหน้า: อ้างสิทธิ์ Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, อ้างสิทธิ์ ชูชิน;
c) การแบ่งหน้าที่ 85 24 ชั่วโมงหลังจากการประกาศแจ้งเตือนการต่อสู้ มุ่งความสนใจไปที่พื้นที่: Starokamenna, Sukhovola, Korytsin, Sidra และเมื่อสร้างระดับที่สองแล้ว เตรียมแนวป้องกันตามแนวริมฝั่งแม่น้ำทางใต้ Bebrza และแม่น้ำตะวันออก เบร์โซซอฟกา;
d) หน่วยที่เหลือจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุมที่มีการเตรียมพร้อมซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่พักพิง 3 - 5 กม. ในที่กำบังจากการโจมตีทางอากาศมากที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับการเดินขบวนของเสาและสำหรับการปฏิบัติภารกิจการต่อสู้
3) จากพื้นที่การชุมนุมในการเตือนภัยการต่อสู้ หน่วย หากมีคำสั่งให้เปิดแพ็คเกจ "สีแดง" โดยไม่ต้องรอคำแนะนำพิเศษ ให้ย้ายไปยังชายแดนของรัฐ ไปยังพื้นที่ที่กำหนดตามแผนป้องกันสถานที่
ต่อจากนั้น บางส่วนของพื้นที่ครอบคลุมจะเป็นไปตามคำสั่งซื้อของคุณ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
4) เพื่อลดเวลาความพร้อม หน่วยที่รวมอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมจะต้องมี:
ทหารราบและทหารม้า:
ก) การจัดหาตลับกระสุนปืนไรเฟิลแบบพกพา (90 ชิ้นต่อปืนไรเฟิล) ในกล่องปิดผนึกภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วย ผู้บังคับบัญชาแต่ละคน (หมวด กองร้อย กองพัน) จะกำหนดขั้นตอนในการออกกำลังสำรองแบบพกพา ปัญหาจะดำเนินการเมื่อมีสัญญาณเตือนเท่านั้น สต็อกตลับใบพัดที่สามารถขนย้ายได้ (ยกเว้นที่ออกด้วยมือ) ควรแจกจ่ายให้กับหมวดและกองร้อยในกล่องปิดผนึก กอง และทำเครื่องหมายไว้บนเกวียน กองทหาร กองร้อย กองร้อย และฝูงบินแต่ละกองจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการบรรทุกสินค้าให้ตรงเวลาและถูกต้อง
b) สำหรับปืนกลหนักแต่ละกระบอก ให้บรรจุเทป 4 อันและบรรจุในกล่อง 2 แผ่นต่อปืนกลเบาและปืนกล กล่องที่บรรจุเทปและแผ่นดิสก์ในรูปแบบปิดผนึกในแผนกหรือในสถานที่พิเศษที่ปลอดภัย รีเฟรชแผ่นดิสก์และคาร์ทริดจ์เป็นระยะและทำให้เทปแห้ง
c) เก็บระเบิดมือและปืนไรเฟิลเป็นชุดในโกดังยูนิต ในกล่องพิเศษสำหรับแต่ละยูนิต
d) กระสุนและทุ่นระเบิดจำนวน 0.25 รอบกระสุนพร้อมอุปกรณ์ครบครันควรเก็บไว้ในแขนขาและกล่องชาร์จที่ปิดสนิทและล็อคไว้ในยูนิตพาร์ค
จ) อุปกรณ์เคมีทางทหาร วิศวกรรม และการสื่อสารควรเก็บไว้ในคลังสินค้าหน่วยเป็นชุดสำหรับแต่ละหน่วย
f) เก็บเสบียงอาหารและของใช้ส่วนตัวแบบพกพาของเครื่องบินรบในรูปแบบที่เตรียมไว้สำหรับใส่ในกระเป๋าและเป้สะพายหลัง
นอกจากนี้ ในโกดังของหน่วย ให้จัดเก็บอาหารและอาหารสัตว์วันละ 1 หน่วยสำหรับแต่ละหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบรรจุลงในขบวนของหน่วย
ห้องครัวและขบวนรถของชิ้นส่วนเหล่านี้ควรอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีอุปกรณ์และอะไหล่ที่เตรียมไว้ให้
g) ในฤดูหนาว ทุกหน่วยจะต้องได้รับชุดชั้นใน ถุงมือ ชุดลายพราง และสกีสำหรับทั้งหน่วย
h) เก็บแผนที่ภูมิประเทศทางทหารของกองหนุนฉุกเฉินติดกาวเข้าด้วยกันในถุงปิดผนึกสำหรับผู้บังคับบัญชาแต่ละคน โดยไม่ต้องแจกจนกว่าจะมีประกาศ GRODNO-41
ก่อนรับบัตร “นิวซีแลนด์” ให้เตรียมบัตรเบี้ยเลี้ยงปัจจุบันซึ่งติดกาวเข้าด้วยกันและเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของหน่วยเป็นชุดสำหรับหน่วย และออกบัตรเหล่านี้เมื่อมีการแจ้งเตือนเท่านั้น
หน่วยเครื่องยนต์และถัง:
a) สำหรับยานรบแต่ละคันในโกดังของหน่วย ให้บรรจุชุดกระสุนรบ 10% ลงในจาน และบรรจุกระสุนใหม่ทุกๆ 15 วัน
แผ่นดิสก์จะถูกวางไว้ในยานพาหนะเมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนการต่อสู้
b) จัดเก็บสิ่งของประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดตามลำดับที่ระบุไว้สำหรับหน่วยปืนไรเฟิล มาตรฐานกระสุนเต็มควรจะแจกจ่ายให้กับกองร้อยและหมวดโดยการคำนวณการกระจายสำหรับพาหนะแต่ละคัน ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนจะต้องรู้อุปกรณ์ของยานพาหนะ อาหารและสิ่งของต่างๆ จะต้องเตรียมทรัพย์สินและจัดวางโดยคาดว่าจะบรรทุกขึ้นยานพาหนะได้ และผู้บังคับบัญชาต้องรู้ว่ายานพาหนะใดและบรรทุกอะไร
c) เชื้อเพลิง - สร้าง (หากยังไม่ได้ทำ) ถังเชื้อเพลิงเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะของยานพาหนะให้ได้มาตรฐานของคำสั่ง NKO หมายเลข 0335 ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2483
5) ฉันกำหนดความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติงาน:
ก) สำหรับหน่วยปืนไรเฟิลและทหารม้า - ในฤดูร้อน - หลังจากสองชั่วโมงในฤดูหนาว - หลังจากสามชั่วโมง หน่วยปฏิบัติหน้าที่ใน 45 นาที
b) สำหรับกองทหารรถถัง - 2 ชั่วโมงในฤดูร้อน, 4 ชั่วโมงในฤดูหนาว หากหน่วยมีโรงจอดรถที่อบอุ่น เวลาความพร้อมของหน่วยรถถังในฤดูหนาวจะลดลง 1 ชั่วโมง
6) เมื่อมีการประกาศสัญญาณเตือน หน่วยจะใช้มาตรการต่อไปนี้:
ก) ปล่อยให้บุคลากรผู้บังคับบัญชา การเมือง และกองทัพแดงมีจำนวนที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ในการดำเนินการทั้งหมดเพื่อโอนหน่วยไปยังกฎอัยการศึก
เพื่อปกป้องทรัพย์สิน ให้ปล่อยไว้หนึ่งคนต่อสถานที่ ยกเว้นบุคคลที่รับผิดชอบในการโอนอาคารและทรัพย์สินไปยัง KECH หรือหน่วยทหาร เพื่อเร่งกระบวนการโอนย้ายในค่ายทหาร ให้จัดทำรายการสินค้าคงคลังที่ทำหน้าที่เป็นเอกสารการยอมรับระหว่างการโอน
b) ในหน่วยรถถังจะมีการวางแผ่นดิสก์ที่มีกระสุนจริงไว้ในยานพาหนะ ยานพาหนะทุกคันจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอย่างต่อเนื่อง น้ำ (ในฤดูหนาว) เต็มไปด้วยสัญญาณเตือน
c) มีการเสริมสร้างความปลอดภัยของโกดัง สวนสาธารณะ โรงจอดรถ;
d) มีการวางเสบียงสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ดับเพลิง เชื้อเพลิง และอาหารสัตว์ไว้ในขบวนรถ
e) หลังจากเปิดแพ็คเกจ "สีแดง" แล้ว การ์ด "NZ" จะออกให้กับผู้บังคับบัญชา
f) องค์ประกอบโทรศัพท์เต็มไปด้วยน้ำ (ตามคำสั่งพิเศษ)
7) โครงสร้างทางทหารทั้งหมดของขอบด้านหน้าของเทือกเขาอูราลจะต้องถูกครอบครองโดยกองทหารรักษาการณ์เต็มรูปแบบและจัดให้มีปืนใหญ่และปืนกล การยึดครองและการนำโครงสร้างที่ตั้งอยู่ในแนวหน้ามาสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบจะต้องทำให้เสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากมีการประกาศสัญญาณเตือนภัย และสำหรับหน่วยของเทือกเขาอูราลหลังจาก 45 นาที
ด้วยการประกาศสัญญาณเตือนภัย กองทหารรักษาการณ์ได้เข้ายึดสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารและเตรียมพร้อมสำหรับการรบอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ถูกส่งออกไป และมีการจัดตั้งการสื่อสาร
8) ควรนำหน่วยที่มีการเตือนภัยและการยึดครองพื้นที่ไปสู่จุดที่เป็นอัตโนมัติซึ่งควรกำหนดกิจวัตรภายในทั้งหมดของหน่วยให้ชัดเจนเป็นพิเศษ บริการแจ้งเตือนสำหรับผู้บังคับบัญชาควรได้รับการดำเนินการและตรวจสอบ การจัดเก็บทรัพย์สินควรให้แน่ใจว่ามีการปล่อยทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว ผู้บังคับบัญชาระดับจูเนียร์ โดยเฉพาะนายทหารระดับสูง ควรได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำหน่วยของตนในระหว่างการเตือนภัย
ผู้บังคับหน่วยจะต้องรู้ภารกิจการรบของตนและภาคส่วนของตนเป็นอย่างดีทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรศึกษาเส้นทาง ทางแยก และแนวที่สะดวกต่อการเคลื่อนพลและการรบ การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบของเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาและหน่วยต่างๆ ในเกม การทัศนศึกษา และการฝึกซ้อมประเภทอื่นๆ ควรเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาทางยุทธวิธีในภารกิจการรบ
8. การสนับสนุนหน่วยชายแดน
เพื่อสนับสนุนหน่วยรักษาชายแดนจนกว่ากองทหารภาคสนามจะถึงชายแดน หากหน่วยหลังถูกกองกำลังติดอาวุธหรือแก๊งค์บุกโจมตี ให้จัดสรรกองพันหนึ่งกองพันจากกรมทหารราบที่ 345 กรมทหารราบที่ 27 สำหรับกองพันชายแดนที่ 86
ระยะเวลาความพร้อมสำหรับการปลดประจำการ (กองสนับสนุนชายแดน) ตั้งไว้ที่ 45 นาที นับจากวินาทีที่มีการประกาศการแจ้งเตือนการต่อสู้
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาชายแดนจะต้องได้รับแจ้งทันทีถึงการเคลื่อนพลของกองกำลัง สิทธิ์ในการเรียกกองกำลังเหล่านี้มอบให้กับผู้บัญชาการกองทหารซึ่งสร้างการเชื่อมต่อสายไฟกับการปลดและกำหนดสัญญาณสำหรับการโทร
ผู้บัญชาการกองสนับสนุนเมื่อถูกเรียกให้ส่งสัญญาณเตือนและแจ้งคำสั่งของเขา
เมื่อหน่วยชายแดนเรียกหน่วยสนับสนุน เครื่องบินรบของฝ่ายหลังจะได้รับกระสุนแบบพกพา กองกำลังสนับสนุนก่อนที่หน่วยจะถึงชายแดนของรัฐจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชากองกำลังชายแดน
ด้วยการที่กองทหารกองทัพแดงเข้าสู่ชายแดนรัฐ หน่วยชายแดนของ NKVD ที่อยู่ในพื้นที่กำบังจะอยู่ภายใต้การอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ
ขั้นตอนสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของกองทัพแดงและหน่วยชายแดนของ NKVD จะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของผู้บังคับการกลาโหมประชาชนในปี 1939 ฉบับที่ ... ซึ่งเป็นสารสกัดที่อยู่ในภาคผนวกหมายเลข . ..
9. การสื่อสาร
การสื่อสารผ่านสายระหว่างสำนักงานใหญ่ของส่วน (กองทัพ) และสำนักงานใหญ่ของเขต เพื่อนบ้าน และสำนักงานใหญ่ของหน่วยรองจะดำเนินการผ่านทางโทรเลขและสายโทรศัพท์ที่ทำงานในยามสงบ และผ่านทางสาย ICS ตามแผนภาพการสื่อสารในภาคผนวกหมายเลข ...
การสื่อสารของกองทัพอากาศเป็นไปตามแผนการสื่อสารในยามสงบ
วิทยุสื่อสาร. เครือข่ายวิทยุถูกปรับใช้ตามแผนภาพการสื่อสารทางวิทยุและคำแนะนำในภาคผนวกหมายเลข ...
อนุญาตให้ส่งเฉพาะเครือข่ายต่อไปนี้เท่านั้น:
ก) กองทัพอากาศ และเฉพาะเมื่อเครื่องบินอยู่ในอากาศและ
b) การป้องกันทางอากาศ ในเครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมด (การทหารและการทหาร) สถานีวิทยุจะติดตามการทำงานของสถานีวิทยุศัตรู
10. คำแนะนำเกี่ยวกับ SUV - พัฒนาและมอบให้กองทัพตามภาคผนวกหมายเลข....
11. การสนับสนุนวัสดุ:
1) สูงถึง M15 อนุญาตให้ใช้จ่าย:
ก) สำหรับกองกำลังภาคพื้นดิน - กระสุนสามนัด เชื้อเพลิง - สถานีเติมน้ำมันห้าแห่งสำหรับยานรบ, สถานีเติมน้ำมันแปดแห่งสำหรับยานพาหนะขนส่ง;
b) สำหรับหน่วยกองทัพอากาศ:
การบินรบ 15 ก่อกวน;
เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะสั้น 10 เที่ยว;
เครื่องบินลาดตระเวน 10 ก่อกวน;
c) สำหรับกองทหารทั้งหมดในพื้นที่ปก 15 เดชารายวัน
2) อุปกรณ์ดับเพลิง บางส่วนของภาคส่วนที่ครอบคลุมออกไปแจ้งเตือนการต่อสู้ โดยมี:
ก) สำหรับปืนแต่ละกระบอก การจัดหากระสุนไม่น้อยกว่าความจุของปลอกปืนและกล่องชาร์จ (สำหรับปืนที่ไม่มีปลอกแขนและตัวโหลด การจัดหากระสุนควรมีอย่างน้อย 0.25 เท่าของน้ำหนักกระสุน)
b) บนยานพาหนะ พกพากระสุน 0.25 นัดสำหรับปืนแต่ละกระบอก โดยรวมแล้วมีกระสุนอย่างน้อย 0.5 นัดต่อปืน กระสุนที่เหลือ 0.75 นัดจะต้องนำมาพร้อมกับ ECHLOSE ที่สอง
c) สำหรับเครื่องบินรบแต่ละคน จะมีการจัดเตรียมตลับกระสุนปืนพกพาติดตัวไว้ด้วย การขนส่งที่ปลดปล่อยออกมานั้นใช้เพื่อยกกระสุนมากขึ้น
ง) การจัดหากระสุนปืนที่ขนส่ง ซึ่งคำนวณจนครบชุดสำหรับเครื่องบินรบ ปืนกลเบาและหนัก บรรทุกในรูปแบบปิดผนึกภายใต้การดูแลในขบวนรถของหน่วย
e) ในหน่วยรถถัง บรรจุกระสุนหนึ่งนัดสำหรับยานรบแต่ละคัน
การจัดหาเสบียงดับเพลิงเพิ่มเติมจากคลังปืนใหญ่ของกองทัพ - Grodno หมายเลข 856
3) เชื้อเพลิง บางส่วนของสถานที่จะต้องมีปั๊มน้ำมันสองแห่งสำหรับรถยนต์ทุกประเภท: หนึ่งแห่งอยู่ในถังของรถยนต์ หนึ่งแห่งในถังหรือถัง;
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะดำเนินการจากแหล่งจ่ายในปัจจุบันของคลังเชื้อเพลิงหมายเลข 919, Grodno และหมายเลข 928 - Lida
4) อาหารสัตว์ ส่วนของพื้นที่แจ้งเตือนต้องมี:
ก) อาหาร - เสบียงพกพาของเดชารายวันหนึ่งใบในกระเป๋าเป้สะพายหลังของทหาร, เดชาบริโภคในห้องครัวและเดชารายวันหนึ่งลำที่บรรทุกในขบวนรถของหน่วย
b) อาหารสัตว์ - หนึ่งเดชารายวันบนอานหรือในรถเข็นและหนึ่งเดชารายวันในรถไฟของหน่วย
การจัดหาอาหารจะดำเนินการโดยหน่วยงานเองจากการจัดหาปัจจุบันของหน่วยและโกดังอาหารหมายเลข 817 - Grodno, หมายเลข 816 Lida
5) อุปกรณ์เคมี วิศวกรรม และการสื่อสารทางทหารเป็นชุดสำหรับแต่ละหน่วย จะถูกบรรทุกในขบวนของหน่วยและออกให้กับหน่วยตามคำสั่งพิเศษ
12. การอพยพ ควรอพยพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลทหารถาวร: Grodno, Lida, Molodechensky
อพยพรถไฟม้าไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่ซึ่งมีรายชื่อแนบท้ายแผน
13. คำแนะนำทั่วไปในการจัดทำแผน:
ก) แผนความคุ้มครองสถานที่ต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:
1) หมายเหตุเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสำหรับกองทหารที่ครอบคลุม พร้อมแนบแผนที่การตัดสินใจและการจัดกลุ่มกองทหารจนถึงกองทหารและหน่วยแต่ละหน่วย
2) คำแถลงการต่อสู้และความแข็งแกร่งเชิงตัวเลขของกองกำลัง สำหรับแต่ละหน่วย รูปแบบ และพื้นที่โดยรวม
3) ตารางกำหนดการออกและความเข้มข้นของบางส่วนของพื้นที่ครอบคลุมถึงชายแดนของรัฐ
4) แผนสนับสนุนด้านวิศวกรรมพร้อมการคำนวณและแผนที่
5) แผนอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการคำนวณและไดอะแกรม
6) แผนการจัดแนวหลังและการสนับสนุนด้านวัตถุของกองทหารภาคพื้นดินและกองทัพอากาศ โดยมีภาคผนวกแผนที่ของกองหลัง
7) แผนการอพยพด้านสุขอนามัยและสัตวแพทย์
8) คำแนะนำในการระดมหน่วยในการเตือนภัยการต่อสู้ (คำแนะนำการแจ้งเตือน) และการจัดสรรหน่วยสนับสนุนสำหรับกองกำลังชายแดน
9) รายชื่อวัตถุและโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังภาคสนามและกองกำลัง NKVD
10) เอกสารผู้บริหาร (คำสั่ง คำสั่ง คำแนะนำ)
11) แผนการใช้ของกองทัพอากาศ
b) บุคคลต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้พัฒนาแผนความคุ้มครอง: คุณ สมาชิกสภาทหาร เสนาธิการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการกองทัพบก เมื่อทำงานในประเด็นพิเศษได้รับอนุญาตให้มอบหมายงานส่วนตัวให้กับหัวหน้าสาขาและบริการทางทหารในสาขาพิเศษของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบถึงแผนความคุ้มครอง
ค) แผนพื้นที่ครอบคลุมได้รับการพัฒนาเป็นสองชุด และสำเนาทั้งสองฉบับจะถูกส่งไปยังสภาทหารของเขต เมื่อได้รับการอนุมัติแผนพื้นที่ครอบคลุมโดยสภาทหารของเขต สำเนาที่ปิดผนึกหนึ่งฉบับจะถูกส่งกลับไปยังคุณและจะต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยส่วนบุคคลของเสนาธิการกองทัพบกและเปิดเมื่อได้รับโทรเลขที่จัดตั้งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของ แผนความคุ้มครอง
เอกสารผู้บริหารที่พัฒนาขึ้นสำหรับหน่วยทหารและรูปขบวนควรเก็บไว้ในถุง "สีแดง" ปิดผนึกด้วยตราประทับขี้ผึ้งของสภาทหารแห่งกองทัพบกพร้อมแผนม็อบของหน่วยเหล่านี้ - รูปแบบซึ่งนอกเหนือจากคำสั่งของคุณแล้ว จำเป็นต้องมี:
1) คำสั่งให้จัดตั้งเพื่อครอบครองพื้นที่ป้องกันพร้อมคำแนะนำในการสื่อสารบนระบบควบคุมเหตุฉุกเฉินบนการสนับสนุนด้านวัสดุแผนภาพการป้องกันทางอากาศพร้อมคำอธิบาย
2) แผนที่ควบคุมทางออกของหน่วยและรูปแบบจากพื้นที่ชุมนุมเมื่อตื่นตัวไปยังพื้นที่รวมตัวเพื่อป้องกันชายแดนของรัฐ เอกสารเหล่านี้จะต้องจัดทำโดยผู้บัญชาการของขบวนและสำนักงานใหญ่ของพวกเขาเองที่กองบัญชาการกองทัพ ภายใต้การดูแลโดยตรงของคุณและได้รับการอนุมัติจากคุณ
ชิ้นส่วนควรประกอบด้วย:
1) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยมีคำสั่งเตือนภัยที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วย
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมแผนเคลื่อนที่ของหน่วย มีบรรจุภัณฑ์ "สีแดง" ที่ปิดผนึกพร้อมคำสั่งของผู้บังคับขบวนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสาร รถ SUV การป้องกันทางอากาศ และการสนับสนุนด้านวัสดุ
d) เอกสารทั้งหมดในแผนความคุ้มครองเขียนด้วยมือหรือพิมพ์โดยผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเป็นการส่วนตัว
จ) ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ให้ดำเนินการ:
1) ลงพื้นที่ 2 ครั้งพร้อมผู้บังคับบัญชาของหน่วย ไปยังพื้นที่ที่วางแผนไว้ตามแผน
2) ทางออกการฝึกหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อแจ้งเตือนหน่วย โดยมีการตรวจสอบความพร้อมรบอย่างละเอียดทุกประการ โดยรุกคืบตามเส้นทางที่กำหนดไว้ตามแผน โดยไม่นำหน่วยเข้าใกล้ชายแดนรัฐเกิน 5 กม.
แผนปฏิทินสำหรับการดำเนินการแจ้งเตือนการต่อสู้และการฝึกซ้อมจะต้องส่งให้ฉันเพื่อขออนุมัติพร้อมกับแผนสำหรับพื้นที่ปกคลุม
ผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO
กองทัพบก ดี. พาฟลอฟ
สมาชิกสภาทหารของ ZapOVO
ผู้บังคับการกองพล Fominykh
เสนาธิการของ ZapOVO
พล.ต.คลิมอฟสกี้
ตัวพิมพ์บนหัวจดหมาย: “ NGO USSR สำนักงานใหญ่เขตทหารพิเศษตะวันตก” นักแสดง: รอง เสนาธิการของ ZapOVO พลตรี Semenov ระบุการจัดส่งแล้ว ต้นฉบับลายเซ็น
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 248, หน้า. 36-54.
จัดพิมพ์: 1941: มี 2 เล่ม. หนังสือ 1./คอมพ์ L. E. Reshin และคนอื่นๆ; เอ็ด รองประธาน Naumova; รายการ ศิลปะ. ศึกษา A.N.Yakovleva. – อ.: มูลนิธิระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 201-209.
7. ในการละเมิดชายแดนของสหภาพโซเวียตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฉบับที่ 1996/6
12 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 นั่นคือจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2484 มีเครื่องบิน 185 ลำละเมิดเขตแดนของสหภาพโซเวียตจากเยอรมนี การละเมิดพรมแดนของเราโดยเครื่องบินเยอรมันได้รุนแรงขึ้นเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา ในเดือนพฤษภาคมและ 10 วันของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 เพียงแห่งเดียว เครื่องบินเยอรมัน 91 ลำได้ละเมิดชายแดนของสหภาพโซเวียต
การละเมิดชายแดนสหภาพโซเวียตโดยเครื่องบินเยอรมันไม่ได้สุ่มซึ่งได้รับการยืนยันจากทิศทางและความลึกของเที่ยวบินเหนือดินแดนของเรา ในหลายกรณี เครื่องบินเยอรมันบินเหนือดินแดนของเราเป็นระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตรหรือมากกว่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางของพื้นที่ที่มีการสร้างโครงสร้างป้องกัน และเหนือที่ตั้งของกองทหารรักษาการณ์ขนาดใหญ่ของกองทัพแดง
เมื่อวันที่ 15 เมษายนของปีนี้ ในพื้นที่ Rivne นักสู้ของกองทัพแดงได้ลงจอดเครื่องบินทหารเยอรมัน ลูกเรือซึ่งมีแผนที่ของภูมิภาค Chernigov ของ SSR ของยูเครน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศและภาพยนตร์ เครื่องบินลำนี้บินเข้าสู่ดินแดนของเราที่ความลึก 200 กม....
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2484 กล่าวคือใน 5 เดือน 10 วันผู้ฝ่าฝืนชายแดนจากเยอรมนีทั้งหมด 2,080 คนถูกควบคุมตัว ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเยอรมัน 183 รายถูกเปิดเผยแล้ว
จำนวนการกักขังผู้ฝ่าฝืนชายแดนในปี 2484 ในแต่ละเดือนคือ: ในเดือนมกราคม - 503 ในเดือนกุมภาพันธ์ - 175 ในเดือนมีนาคม - 381 ในเดือนเมษายน - 260 ในเดือนพฤษภาคมและเป็นเวลา 10 วันในเดือนมิถุนายนจำนวนผู้ฝ่าฝืนที่ถูกคุมขังจากเยอรมนีเพิ่มขึ้น : ผู้ฝ่าฝืน 353 คนถูกควบคุมตัวในเดือนพฤษภาคมและ 10 วันของเดือนมิถุนายน - 108
ตลอดระยะเวลาห้าเดือนครึ่ง เมื่อผู้ฝ่าฝืนถูกควบคุมตัวที่ชายแดนติดกับเยอรมนีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านด้วยอาวุธ ผู้ฝ่าฝืนชายแดน 36 คนถูกสังหารและ 25 คนได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีหลายกรณีของการกักขังสายลับของหน่วยข่าวกรองเยอรมันที่ถูกทิ้งร้างในสหภาพโซเวียต โดยติดตั้งวิทยุรับส่งสัญญาณแบบพกพา อาวุธ และระเบิดมือ
ผู้บังคับการตำรวจของกิจการภายในของสหภาพโซเวียต
เบเรีย
การบริหารส่วนกลางของ FSB แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, f. โซส, สหกรณ์. 8 เวลา ลำดับที่ 9, หน้า. 87-89.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. กำหนดวันโจมตีสหภาพโซเวียต
10 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ตามข้อเสนอที่ยื่นโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพภาคพื้นดินกองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพได้กำหนดเส้นตายต่อไปนี้เพื่อเตรียมปฏิบัติการทางทหาร:
1. เสนอให้พิจารณาวันที่ 22 มิถุนายน เป็นวันดีเดย์ของปฏิบัติการบาร์บารอสซา
2. หากเลื่อนกำหนดเวลานี้ออกไป จะมีการตัดสินที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 18 มิถุนายน ในกรณีนี้ ข้อมูลทิศทางการโจมตีหลักจะยังคงเป็นความลับต่อไป
3. เวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน หนึ่งในสองสัญญาณต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังกองทหาร:
ก) สัญญาณดอร์ทมุนด์ หมายความว่าการรุกจะเริ่มตามแผนที่วางไว้ในวันที่ 22 มิถุนายน และสามารถดำเนินการตามคำสั่งได้อย่างเปิดเผย
b) สัญญาณอัลตัน หมายความว่าการรุกถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอื่น แต่ในกรณีนี้จำเป็นต้องเปิดเผยเป้าหมายของการรวมตัวของกองทหารเยอรมันอย่างครบถ้วนเนื่องจากฝ่ายหลังจะพร้อมรบเต็มที่แล้ว
4. 22 มิถุนายน 3 ชั่วโมง 30 นาที: จุดเริ่มต้นของการรุกของกองกำลังภาคพื้นดินและการบินข้ามพรมแดน หากสภาพอากาศทำให้การบินล่าช้า กองกำลังภาคพื้นดินจะเริ่มการโจมตีด้วยตนเอง
แปลจากภาษาเยอรมันจาก: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. บันทึกจากรองผู้บังคับการกรมกิจการภายในเกี่ยวกับการอนุญาตให้อพยพครอบครัวของผู้บังคับบัญชาของกองกำลังชายแดนชากีไอ
20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
หัวหน้ากองกำลังชายแดนของยูเครน SSR พล.ต.โคเมนโก รายงานว่า ตามข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนปีนี้ หน่วยลาดตระเวนของเยอรมันใน Grubeshov ถูกกล่าวหาว่าหยุดกิจกรรมและเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของสงคราม
หัวหน้ากองกำลังชายแดนของ NKVD ของ BSSR พลโทสหาย Bogdanov รายงานว่าตามคำสั่งของผู้บัญชาการเขตทหารบอลติกครอบครัวของผู้บังคับบัญชาของหน่วยกองทัพแดงในทิศทาง Taurogen กำลังเตรียมการอพยพ .
T. Bogdanov ขอคำแนะนำในการอพยพครอบครัวของผู้บัญชาการกองกำลังชายแดน Shakiai ซึ่งได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อม
ผู้บัญชาการกองบิน 7 กองกำลังชายแดน NKVD รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ปีนี้ เขาได้รับคำสั่งทางโทรเลขจากผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำให้ย้ายฝูงบินไปยังหน่วยปฏิบัติการของผู้บัญชาการฐานทัพเรือโอเดสซาเพื่อระดมพลและนำมันไปสู่ความพร้อมรบเต็มรูปแบบ
ฉันขอคำแนะนำจากคุณ
พลโท มาเลนนิคอฟ
ตีพิมพ์: กองกำลังชายแดนของสหภาพโซเวียต 2482-2484: การรวบรวมเอกสารและเอกสาร/chap เอ็ด P. I. Zyryanov – อ: เนากา 1970 หน้า 402
10. คำสั่งเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนโดยพร้อมเพรียงกัน
20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ฉันสั่ง:
1. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ไม่ควรจัดการฝึกอบรมตามกำหนดเวลากับบุคลากร
2. บุคลากรที่อยู่ในค่ายฝึกที่ด่านฝึกควรถูกส่งกลับไปยังด่านหน้าทันที และจะไม่ถูกเรียกเข้ามาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
3. บุคลากรที่เป็นพลปืนกลเบาทุกคนจะต้องผ่านค่ายฝึกสามวันที่ด่านฝึก โดยเรียกพลปืนกลสองคนจากด่านแต่ละแนว
4. จะไม่มีวันหยุดให้กับบุคลากรจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484
5. การตระเวนชายแดนในเวลากลางคืน (เวลา 23.00 น. - 05.00 น.) ควรส่งออกไปทีละสามคน ปืนกลเบาทั้งหมดควรใช้ในหน่วยกลางคืนในทิศทางที่สำคัญที่สุด
6. ระยะเวลาอยู่ในชุดตอนกลางคืนคือ 6 ชั่วโมงในระหว่างวัน 4 ชั่วโมง
7. คำนวณจำนวนผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 5.00 น. ทุกคนให้บริการที่ชายแดน ยกเว้นผู้ที่กลับจากการลาดตระเวนภายใน 23.00 น. และทหารยาม
8. ในแต่ละทิศทางด้านข้างที่อ่อนแอที่สุด ให้ตั้งเสาเป็นเวลาสิบวันภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ช่วยหัวหน้าด่าน
9. ควรตรวจสอบแถบควบคุมในระหว่างวันโดยทหารม้าซึ่งประกอบด้วยคนสองคนในแต่ละหมู่อายุการใช้งาน - 8 - 9 ชั่วโมงของการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปทางซ้ายและขวาตามไซต์
10.ในเวลากลางคืนให้ตรวจสอบกระปุกเกียร์และจุดต่างๆ อย่างน้อยทุกๆ ชั่วโมงครึ่ง แบ่งฐานบัญชาการของแต่ละด่านออกเป็นสองหรือสามส่วน
11. เจ้าหน้าที่รักษาชายแดนควรอยู่ห่างจากแนวเขตไม่เกิน 300 เมตร
ตีพิมพ์: กองกำลังชายแดนของสหภาพโซเวียต 2482-2484: การรวบรวมเอกสารและเอกสาร/chap เอ็ด P. I. Zyryanov – อ: เนากา, 1970. หน้า 402-403.
11. คำสั่งสภาทหาร KOVO หมายเลข A1-00211
11 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ความลับสุดยอด
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
อดีต. ลำดับที่ 1
1. เพื่อลดเวลาความพร้อมรบในการครอบคลุมหน่วยและกองกำลังที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนกองกำลังชายแดน ให้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้:
หน่วยปืนไรเฟิล ทหารม้า และปืนใหญ่
ก) มีตลับกระสุนปืนไรเฟิลแบบพกพาในกล่องปิดผนึก สำหรับปืนกลหนักแต่ละกระบอก ให้บรรจุกระสุน 50% และบรรจุในกล่อง และสำหรับปืนกลเบา ให้บรรจุกระสุน 50%
กล่องที่มีคาร์ทริดจ์ กล่องที่มีเทปและดิสก์เต็มควรจัดเก็บโดยปิดผนึกไว้ในหน่วยในสถานที่ที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
รีเฟรชแผ่นดิสก์และคาร์ทริดจ์เป็นระยะๆ และเช็ดเทปให้แห้ง เปลี่ยนดิสก์ที่เติมสำหรับปืนกลเบาทุกๆ สองเดือน
b) ระเบิดมือและปืนไรเฟิลควรเก็บไว้ในชุดในโกดังยูนิตในกล่องพิเศษสำหรับแต่ละยูนิต
c) 1/2 ของกระสุนปืนใหญ่และทุ่นระเบิดฉุกเฉินสำหรับหน่วยที่กำบังทั้งหมดควรมีอุปกรณ์ครบครัน ในหน่วยที่ก่อนที่จะได้รับคำสั่งนี้ ในที่สุดก็มีการติดตั้งกระสุนมากกว่า 1/2 ของกระสุนปืนใหญ่แล้ว การจัดเก็บเพิ่มเติมควรเหลือไว้ในรูปแบบที่ติดตั้งไว้
สำหรับปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานของกองทัพ ต้องมี 1/2 ของกระสุนของกระสุนปืนใหญ่ที่ไม่สามารถทดแทนได้ในรูปแบบกระสุนเต็ม
เก็บเปลือกหอยไว้ในแขนขาและกล่องชาร์จที่ล็อคและปิดผนึก
ง) อุปกรณ์เคมี วิศวกรรม และการสื่อสารทางการทหารควรเก็บไว้ในโกดังหน่วย ออกเป็นชุดสำหรับแต่ละหน่วย
จ) เก็บเสบียงอาหารแบบพกพาและของใช้ส่วนตัวของนักสู้ในรูปแบบที่เตรียมไว้สำหรับใส่ในกระเป๋าและเป้สะพายหลัง
นอกจากนี้ ในโกดังของหน่วย ให้จัดเก็บอาหารและอาหารสัตว์วันละ 1 หน่วยสำหรับแต่ละหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบรรจุลงในขบวนของหน่วย ห้องครัวและขบวนรถจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีโดยมีอุปกรณ์และอะไหล่ที่ให้มาด้วย
f) การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรทุกประเภทควรเป็นสถานีเติมน้ำมันสองแห่ง - หนึ่งแห่งเทลงในถังรถยนต์ (รถแทรกเตอร์) และอีกแห่งในถัง (ถัง)
g) ในฤดูหนาว ทุกยูนิตจะต้องได้รับชุดชั้นในที่ให้ความอบอุ่นสำหรับทั้งยูนิต ถุงมือ และชุดลายพราง
หน่วยเครื่องยนต์และถัง
h) สำหรับยานเกราะรบแต่ละคันในโกดังของหน่วย มีกระสุน 1/2 ของกระสุนปืนใหญ่ที่ไม่ทดแทนในรูปแบบบรรจุสุดท้ายและ 50% ของกระสุนของกระสุนที่บรรจุลงในเข็มขัดและจาน ในหน่วยที่ก่อนที่จะได้รับคำสั่งนี้ ในที่สุดก็มีการติดตั้งกระสุนมากกว่า 1/2 ของกระสุนปืนใหญ่ การจัดเก็บเพิ่มเติมควรดำเนินต่อไปในรูปแบบที่ติดตั้งไว้
ร้านค้าควรติดตั้งใหม่ทุกสองเดือน
การเก็บกระสุนและแม็กกาซีนที่บรรจุไว้ในยานพาหนะจะต้องดำเนินการเมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนการต่อสู้
b) สิ่งของประเภทอื่นๆ ทั้งหมดควรจัดเก็บตามลำดับที่ระบุไว้สำหรับหน่วยปืนไรเฟิล ทหารม้า และปืนใหญ่
c) การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรทุกประเภทควรเป็นสถานีเติมน้ำมันสองแห่ง - หนึ่งแห่งเทลงในถังรถยนต์ (รถแทรกเตอร์) และอีกแห่งในถัง (ถัง)
2. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเด็นการยกหน่วยกำบังและหน่วยสนับสนุนกองกำลังชายแดนเมื่อตื่นตัว
ฉันกำหนดเส้นตายสำหรับความพร้อมในการแจ้งเตือน: สำหรับหน่วยปืนไรเฟิลและปืนใหญ่ลากม้า - 2 ชั่วโมง สำหรับทหารม้า หน่วยยานยนต์ และปืนใหญ่กล – 3 ชั่วโมง ในฤดูหนาว ชิ้นส่วนจะพร้อมภายใน 3 และ 4 ชั่วโมง ตามลำดับ สำหรับหน่วยสนับสนุน ความพร้อมคือ 45 นาที
เมื่อมีการประกาศการแจ้งเตือนการต่อสู้โดยคำสั่งหน่วย กิจกรรมต่อไปนี้จะดำเนินการ:
ก) บุคลากรฝ่ายบังคับบัญชาและกองทัพแดงได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการดำเนินงานทั้งหมดก่อนที่หน่วยจะเข้าสู่กฎอัยการศึก ปืนกลต่อต้านอากาศยานและปืนใหญ่จะครอบครองตำแหน่งการยิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะเปิดฉากยิงใส่เครื่องบินข้าศึกและพลร่มทันที
b) มีการเสริมสร้างความปลอดภัยของโกดัง สวนสาธารณะ และโรงจอดรถ
ค) การจัดหาเสบียงดับเพลิง เชื้อเพลิง และอาหารที่สามารถขนย้ายได้สำหรับระดับที่ 1 จะอยู่ในขบวนรถ (ยานรบ) มีการแจกอุปกรณ์ดับเพลิงแบบพกพาที่จุดรวมพล ในหน่วยรถถัง แม็กกาซีนที่มีตลับกระสุนและกระสุนจะติดตั้งอยู่ในยานพาหนะ
d) มีการตรวจสอบแล้วว่ายานพาหนะต่อสู้และขนส่งทั้งหมดได้รับการเติมเชื้อเพลิงและน้ำมันจนเต็ม
จ) บัตรสำรองฉุกเฉินที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจะถูกแจกให้กับผู้บังคับบัญชาและควบคุมบุคลากรตามคำสั่งพิเศษ และแก่ผู้บัญชาการหน่วยสนับสนุนกองกำลังชายแดน - ทันที
f) มีการออกหน้ากากป้องกันแก๊สพิษให้กับบุคลากรทุกคน
g) องค์ประกอบโทรศัพท์เต็มไปด้วยน้ำตามคำสั่งพิเศษ
การยกหน่วยเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยและการออกเดินทางไปยังจุดรวมตัวจะต้องนำไปสู่จุดที่เป็นอัตโนมัติซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกิจวัตรภายในทั้งหมดของหน่วยอย่างชัดเจน ออกกำลังกายและตรวจสอบบริการแจ้งเตือนสำหรับผู้บังคับบัญชา
การจัดเก็บทรัพย์สินควรให้แน่ใจว่ามีการปล่อยสู่หน่วยอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยและฝึกให้หน่วยต่างๆ รวมตัวกันอย่างรวดเร็วตามสัญญาณเตือนภัย ฉันจึงตั้งค่าสัญญาณแจ้งเตือนการฝึกการต่อสู้
สัญญาณเตือนการฝึกการต่อสู้จะดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาทันทีและโดยตรงจากผู้บังคับหน่วยขึ้นไป
ตามคำแนะนำพิเศษของสภาทหารแห่งกองทัพบกและเขต ผู้บัญชาการของหน่วยงานกองทัพบกและเขต (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ แผนกปฏิบัติการ หัวหน้าสาขาทหาร) สามารถแจ้งเตือนการฝึกการต่อสู้ได้
การฝึกซ้อมรบจะต้องดำเนินการต่อหน้าผู้บังคับหน่วย
ในระหว่างการแจ้งเตือนการฝึกการต่อสู้ คุณต้อง:
ก) นำหน่วยไปยังจุดรวมตัว (ตามแผนการเตือนภัยของหน่วย)
b) อย่าเปิดบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกในกรณีที่มีการแจ้งเตือนการต่อสู้
c) ห้ามมอบตลับกระสุนให้ทหาร แต่ให้นำออกหรือนำไปยังจุดรวมตัว
d) อย่าอัปโหลดองค์ประกอบโทรศัพท์
จ) ห้ามส่งมอบพัสดุพร้อมแผนที่ภูมิประเทศแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
ฉ) ใส่อาหารลงในหม้อต้มตามคำสั่งพิเศษของผู้ดำเนินการตรวจสอบ
หลังจากตรวจสอบหน่วยที่จุดรวมพลแล้ว ผู้ตรวจสอบจะชี้แจงทั้งหมดหรือมอบหมายงานฝึกอบรมให้กับหน่วย
ตามคำสั่งนี้สภาทหารของกองทัพจะออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อจัดตั้งขบวนและหน่วยรองและจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติที่แน่นอน
ผู้บัญชาการกองทหารโคโว
พันเอก คีร์โปนอส
สมาชิกสภาทหารแห่ง KOVO
ผู้บังคับการกองพลวาชูกิน
เสนาธิการ KOVO
พลโท Purkaev
ตัวพิมพ์บนหัวจดหมาย: “ NGO USSR ผู้บัญชาการเขตทหารเคียฟ มีครอกรวมถึงG.K. Zhukova: “ต. วาตูติน. ทำให้เป็นไปได้. 12.06.41” ต้นฉบับลายเซ็น
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 265, หน้า. 26-30.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. คำสั่งสภาทหาร KOVO หมายเลข 504205
13 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ความลับสุดยอด
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
เพื่อเพิ่มความพร้อมรบของกองทหารของเขต ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 กองพลลึกและผู้อำนวยการกองพลที่มีหน่วยกองพลควรถูกย้ายใกล้กับชายแดนรัฐไปยังค่ายใหม่ตามแผนที่แนบ
1) 31 sk – เดินป่า;
2) 36 sk – เดินป่า;
3) 55 sk – เดินป่า;
4) 49 sk – โดยรถไฟและไต่เขา;
5) 37 sk – เดินป่า
ปล่อยให้การแบ่งเขตชายแดนอยู่กับที่ โดยคำนึงว่าการถอนตัวไปยังชายแดนของรัฐ หากจำเป็น จะต้องดำเนินการโดยคำสั่งพิเศษของฉันเท่านั้น 164 กองทหารราบสำหรับที่จอดรถค่าย ให้ถอนออก ภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2484:
1) การร่วมทุนหนึ่งแห่ง - ใน Dunaevtsy 20 กม. ทิศเหนือ เฮิรตซ์;
2) การร่วมทุนหนึ่งแห่ง - ในพื้นที่ Larga
3) ส่วนที่เหลือ - ไปยังภูมิภาคโคติน
การเคลื่อนย้ายกองทหารจะต้องถูกเก็บเป็นความลับอย่างสมบูรณ์
การเดินขบวนควรดำเนินการในระหว่างการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในเวลากลางคืน
พร้อมกับกองทหาร ถอนเสบียงดับเพลิง เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถขนส่งได้ทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันช่วงฤดูหนาว ให้ปล่อยเจ้าหน้าที่ทหารตามจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการรณรงค์เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ
อย่าเอาครอบครัว.
ส่งมอบการประหารชีวิตทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ภาคผนวก: บัตร 500,000 – หนึ่งใบ
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต S. Timoshenko
เสนาธิการกองทัพแดง
กองทัพบก G. Zhukov
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “ ผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต” สำเนารับรองโดยรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของเสนาธิการทั่วไปของกองทัพแดง พลตรีอานิซอฟ มีลูกครอก
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 261, หน้า. 20-21.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. คำสั่งผู้บัญชาการกลาโหมของสหภาพโซเวียต L/g 0042
19 มิถุนายน 2484
ความลับสุดยอด
อดีต. ลำดับที่ 1
สารบัญ: เกี่ยวกับการพรางสนามบิน หน่วยทหาร และสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารที่สำคัญของเขต
ยังไม่มีการดำเนินการใดที่สำคัญในการอำพรางสนามบินและสถานที่ปฏิบัติงานทางการทหารที่สำคัญ
ลานบินไม่ได้หว่านทั้งหมด รันเวย์ไม่ได้ทาสีให้เข้ากับสีของภูมิประเทศ และอาคารสนามบินที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของผู้สังเกตการณ์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร
การจัดเรียงเครื่องบินที่แออัดและเป็นเส้นตรงในสนามบินโดยขาดการอำพรางโดยสิ้นเชิง และการจัดบริการสนามบินที่ไม่ดีด้วยการใช้ป้ายและสัญญาณที่เปิดโปงจะทำให้สนามบินเปิดโปงอย่างสมบูรณ์
สนามบินสมัยใหม่ควรผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีสิ่งใดในสนามบินที่จะดึงดูดความสนใจจากทางอากาศได้
หน่วยปืนใหญ่และยานยนต์แสดงความไม่ระมัดระวังในการพรางตัวที่คล้ายคลึงกัน: การจัดสวนที่หนาแน่นและเป็นเส้นตรงไม่เพียงแต่ให้วัตถุสังเกตการณ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังตั้งเป้าที่เป็นประโยชน์ในการโจมตีจากอากาศอีกด้วย
รถถัง, รถหุ้มเกราะ, คำสั่งและยานพาหนะพิเศษอื่น ๆ ของเครื่องยนต์และกองกำลังอื่น ๆ ถูกทาสีด้วยสีที่ให้การสะท้อนที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนไม่เพียง แต่จากอากาศเท่านั้น แต่ยังมาจากพื้นดินด้วย
ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่ออำพรางโกดังและสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารที่สำคัญอื่นๆ
ฉันสั่ง:
1. ภายในเวลา 1.7.41 ให้หว่านหญ้าในสนามบินทั้งหมดให้ตรงกับสีของพื้นที่โดยรอบ ทาสีรันเวย์ และเลียนแบบสภาพแวดล้อมของสนามบินทั้งหมดตามพื้นหลังโดยรอบ
2. ทาสีอาคารสนามบินขึ้นและรวมหลังคาในลักษณะเดียวกับอาคารรอบสนามบิน ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงควรฝังอยู่ในพื้นดินและพรางตัวอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
3. ห้ามจัดเครื่องบินเป็นแนวตรงและหนาแน่นโดยเด็ดขาด การวางตำแหน่งของเครื่องบินที่กระจัดกระจายและพรางตัวทำให้มั่นใจได้ว่าจะมองไม่เห็นเครื่องบินโดยสมบูรณ์
4. จัดโดย 5.7 ในแต่ละพื้นที่ฐานการบิน 500 กม. ของแนวชายแดนมีสนามบินปลอม 8 - 10 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีเครื่องบินจำลอง 40 - 50 ลำ
5. โดย 1.7 ถังสี รถหุ้มเกราะ รถบังคับการ รถพิเศษ และรถขนส่ง สำหรับการทาสีลายพราง ให้ใช้สีด้านโดยสัมพันธ์กับภูมิประเทศของพื้นที่ของสถานที่และการกระทำ ห้ามมิให้ใช้สีที่ให้แสงสะท้อนโดยเด็ดขาด
6. เขตที่รวมอยู่ในเขตคุกคามควรใช้มาตรการพรางตัวเดียวกัน: โกดัง โรงปฏิบัติงาน สวนสาธารณะ และภายใน 15.7.41 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองไม่เห็นจากทางอากาศโดยสมบูรณ์
7. ตรวจสอบการพรางตัวของสนามบิน โกดัง ยานรบ และยานพาหนะขนส่งจากทางอากาศโดยสังเกตจากผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชากองบัญชาการอำเภอและถ่ายภาพ ข้อบกพร่องทั้งหมดที่พวกเขาค้นพบควรได้รับการแก้ไขทันที
8. ส่งมอบการดำเนินการในวันที่ 1.7 และ 15.7.41 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต (เอส. ทิโมเชนโก)
เสนาธิการกองทัพแดง
นายพลแห่งกองทัพ (Zhukov)
typescript, ต้นฉบับ, ลายเซ็นต์
อาร์จีวีเอ การรวบรวมเอกสาร
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. ในการจัดแนวหน้าและการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
โฟลเดอร์พิเศษ
ฉัน
1. จัดตั้งแนวรบด้านใต้ประกอบด้วยสองกองทัพซึ่งมีที่นั่งสภาทหารในเมืองวินนิตซา
2. แต่งตั้งสหาย Tyulenev เป็นผู้บัญชาการแนวรบด้านใต้โดยปล่อยให้เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเขตทหารมอสโก
3. แต่งตั้งสหาย Zaporozhets เป็นสมาชิกสภาทหารแนวรบด้านใต้
ครั้งที่สอง
เนื่องจากความรองของสหาย Zaporozhets ในฐานะสมาชิกของสภาทหารแห่งแนวรบด้านใต้ แต่งตั้งสหายเมห์ลิสเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการหลักด้านการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองของกองทัพแดง ในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งของเขาในฐานะผู้บังคับการตำรวจแห่งการควบคุมรัฐ
สาม
1. แต่งตั้งสหาย Budyonny เป็นผู้บัญชาการกองทัพแนวที่ 2
2. แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ All-Union แห่งบอลเชวิค สหายมาเลนคอฟ ในฐานะสมาชิกสภาทหารแห่งกองทัพแนวที่สอง
3. สั่งให้ผู้บัญชาการทหารบก สหาย Timoshenko และผู้บัญชาการกองทัพแนวที่สอง สหาย Budyonny ให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน Bryansk
IV
สอนเบื้องต้น สหายเสนาธิการทั่วไป Zhukov ผู้นำทั่วไปของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้และภาคใต้พร้อมการเยี่ยมชมสถานที่
วี
มอบหมายให้สหายเมเรตสคอฟเป็นผู้นำทั่วไปของแนวรบด้านเหนือพร้อมการเยี่ยมเยือน ณ ที่เกิดเหตุ
วี
แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการเมืองเลนินกราดของพรรคคอมมิวนิสต์ All-Union แห่งบอลเชวิค สหาย Kuznetsov ในฐานะสมาชิกสภาทหารแห่งแนวรบด้านเหนือ
ต้นฉบับต้นฉบับลายเซ็นของ G. M. Malenkov มีหมายเหตุและการแก้ไข
AP RF, ฉ. 3 แย้ม 50 เลขที่ 125 หน้า 75-76.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. สั่งกองยานยนต์ที่ 12 หมายเลข 0033
18 มิถุนายน 2484
เจลกาวา
1. เมื่อได้รับคำสั่งนี้ ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ
2. จัดหน่วยให้ตื่นตัวตามแผนในการยกระดับการเตือนภัยการต่อสู้ แต่อย่าประกาศสัญญาณเตือนเอง ดำเนินงานทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเสียงรบกวน ปราศจากความตื่นตระหนกและช่างพูด มีมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับเสบียงอาหาร เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น กระสุน และการสนับสนุนด้านเทคนิคทางทหารประเภทอื่น ๆ ที่พกพาและเคลื่อนย้ายได้ นำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการต่อสู้ติดตัวไปด้วย
3. เติมเต็มแต่ละหน่วยด้วยบุคลากร เรียกคืนบุคลากรจากการเดินทางเพื่อธุรกิจทันที และลบบุคลากรเหล่านั้นในงานทุกประเภท ที่จุดเคลื่อนกำลังแบบเก่า ให้เหลือจำนวนคนขั้นต่ำสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยและระดมพล โดยมีผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นหัวหน้า
4. เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 หน่วยต่างๆ ได้ย้ายออกจากที่พักฤดูหนาวที่ถูกยึดครองและรวมกลุ่มกัน:
ก) กองพลรถถังที่ 28 ที่ไม่มีกองทหารปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ - ในป่า Buvoina (2648), Grudziai (2040), Bridy (1046), Noreiki (1850) (ทางตะวันตกของทางหลวง Siauliai)
เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484 กองบัญชาการอยู่ในป่า ห่างจาก Noreika ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 1.5 กม. (พ.ศ. 2593)
b) กองยานเกราะที่ 23 ทั้งหมด - ในป่าในพื้นที่ Tirkshliai m. (3680), Seda m. (2366), Telshai (0676), Trishkiai m.
เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฐานบัญชาการเป็นป่า ห่างจากเนริมไดเจีย (ภาคเหนือ) ไปทางเหนือ 2 กม. (พ.ศ. 2429)
c) กองปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ที่ 202 ทั้งหมด - ในป่าในพื้นที่ Dragana (9222), Gesvi (9814), Valdeiki (8680), Naukonis (8418)
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฐานบัญชาการอยู่ห่างจาก Senkana (9416) ไปทางตะวันออก 1.5 กม.
d) กองทหารมอเตอร์ไซค์ที่ 10 เต็มกำลัง - ในป่า 2 กม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Davnora (1254)
เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ฐานบัญชาการคือป่าซึ่งอยู่ห่างจาก Davnora ไปทางเหนือ 1 กม. (1054)
e) กองพันวิศวกรรมเครื่องยนต์แยกที่ 47 เต็มกำลัง - ในป่า 2 กม. ทางใต้ของ Adomishki (1256) ภายในเวลา 5.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
f) กองพันสื่อสารแยกที่ 380 - มีสำนักงานใหญ่ของกองพลยานยนต์ที่ 12
5. การเดินขบวนควรทำในเวลากลางคืนเท่านั้น ในพื้นที่ที่มีสมาธิ ให้อำพรางตัวเองอย่างระมัดระวังและจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังรอบด้าน ขุดกรีด กระจายกำลังทหารไปยังกองร้อยที่มีระยะห่างจากกองร้อย 300-400 เมตร
6.จัดบริการควบคุมและฟื้นฟูอุปกรณ์ตามเส้นทางจราจร
7. สร้างการสื่อสารที่ปราศจากปัญหาและรวดเร็วกับหน่วยรองในพื้นที่รวมตัว ภายในเวลา 04.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ให้ส่งผู้แทนฝ่ายสื่อสารไปยังที่บังคับบัญชาของกองพลยานยนต์ที่ 12 ซึ่งจะประจำการอยู่ที่กองบัญชาการกองพลเป็นการถาวร
8. ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 แจ้งสำนักงานใหญ่กองพล (เยลกาวา) ทางโทรศัพท์หรือโทรเลขพร้อมสัญลักษณ์ "127" เกี่ยวกับการออกจากค่ายฤดูหนาว ในอนาคต รายงานจะถูกส่งเมื่อมาถึงเดย์แคมป์และมาถึงพื้นที่รวมตัว
9. ภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ถ่ายทอดรหัสสรุปคำสั่งของคุณสำหรับการเดินขบวนโดยระบุหน่วยและเส้นทางสำหรับพวกเขา เวลาแสดง เวลาและสถานที่ของวัน และความเข้มข้นของหน่วยในพื้นที่ใหม่ การระบุเวลาและสถานที่อย่างถูกต้องระหว่างการเดินขบวนและวันสำนักงานใหญ่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
10. กองบัญชาการกองยานยนต์ที่ 12 เวลา 4.00 น. วันที่ 20.6.41 - ในป่าห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 2 กม. เนส (1266) จนถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2484 กองบัญชาการกองพลอยู่ที่ Jelgava
ผู้บัญชาการกองพลยานเกราะที่ 12
พลตรีเชสโตปาลอฟ
เสนาธิการกองพล
พันเอก คาลินิเชนโก
สำเนาพิมพ์ดีด
TsAMO RF, ฉ. 619 ความเห็น 266019с, หมายเลข 11, หมายเลข. 14-15.
เผยแพร่: เจ้าหน้าที่ทั่วไป. กองอำนวยการวิทยาศาสตร์การทหาร. การรวบรวมเอกสารการต่อสู้ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ – อ.: โวนิซดาท, 1957. – ต. 33.
16. คำสั่งของ ZAPOVO ถึงผู้บัญชาการกองทัพที่ 3, 4 และ 10 คำสั่งหมายเลข 1
22 มิถุนายน 2484 เวลา 02-25 – 02-35
สำเนาส่งไปที่ LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, Navy
ฉันกำลังส่งคำสั่งของคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนเพื่อดำเนินการทันที:
1. ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2484 การโจมตีอย่างประหลาดใจของชาวเยอรมันในแนวหน้าของ LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO นั้นเป็นไปได้ การโจมตีอาจเริ่มต้นด้วยการกระทำที่ยั่วยุ
2. หน้าที่ของกองทหารของเราคือไม่ยอมแพ้ต่อการกระทำยั่วยุใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง
ในเวลาเดียวกันกองทหารของเขตทหารเลนินกราด, บอลติก, ตะวันตก, เคียฟและโอเดสซาควรเตรียมพร้อมรบอย่างเต็มที่เพื่อพบกับการโจมตีที่น่าประหลาดใจจากชาวเยอรมันหรือพันธมิตรของพวกเขา
ฉันสั่ง:
ก) ในคืนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 แอบยึดจุดยิงในพื้นที่ที่มีป้อมปราการบริเวณชายแดนรัฐ
b) ก่อนรุ่งสางของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ให้กระจายการบินทั้งหมด รวมถึงการบินทหาร ไปยังสนามบินสนาม พรางพรางอย่างระมัดระวัง
c) ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ กองทหารต่างแยกย้ายกันไปและพรางตัวไว้
d) นำการป้องกันทางอากาศมาเพื่อเตรียมพร้อมรบโดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เตรียมมาตรการทั้งหมดเพื่อทำให้เมืองและสิ่งของมืดลง
จ) ห้ามดำเนินกิจกรรมอื่นใดโดยไม่ได้รับคำสั่งพิเศษ
ตีโมเชนโก
จูคอฟ
พาฟลอฟ
โฟมินีค
คลิมอฟสกี้
ตัวพิมพ์ดีด มีหมายเหตุ: "ได้รับวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เวลา 01-45", "จัดส่งเมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เวลา 02-25 – 02-35" ต้นฉบับลายเซ็น
TsAMO RF, ฉ. 208 ความเห็น พ.ศ. 2513 ง. 71 ล. 69.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. คำสั่งหมายเลข 2 ถึงสภาทหารของ LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO
22 มิถุนายน 2484 7 ชั่วโมง 15 นาที
สำเนาถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาล
กองทัพเรือ (สหภาพโซเวียต)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เวลา 04.00 น. เครื่องบินเยอรมันบุกโจมตีสนามบินและเมืองต่างๆ ของเราตามแนวชายแดนตะวันตกและทิ้งระเบิดโดยไม่มีเหตุผลใดๆ
ในเวลาเดียวกัน กองทหารเยอรมันได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่ตามสถานที่ต่างๆ และข้ามพรมแดนของเรา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีสหภาพโซเวียตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเยอรมนี ฉันสั่ง:
1. กองทหารใช้กำลังและอาวุธทั้งหมดโจมตีกองกำลังศัตรูและทำลายพวกเขาในพื้นที่ที่พวกเขาละเมิดพรมแดนโซเวียต
2. การใช้เครื่องบินลาดตระเวนและรบเพื่อสร้างพื้นที่รวมตัวของเครื่องบินข้าศึกและการจัดกลุ่มกองกำลังภาคพื้นดิน
3. ใช้การโจมตีอันทรงพลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินโจมตี ทำลายเครื่องบินที่สนามบินศัตรูและกลุ่มระเบิดของกองกำลังภาคพื้นดินของเขา
4. ควรทำการโจมตีทางอากาศที่ระดับความลึกของดินแดนเยอรมันไม่เกิน 100 -150 กม.
ระเบิด Koenigsberg และ Memel
5. ห้ามทำการจู่โจมในดินแดนฟินแลนด์และโรมาเนียจนกว่าจะมีคำสั่งพิเศษ
ทีโมเชนโก
มาเลนคอฟ
จูคอฟ
Typescript สำเนาที่ไม่ผ่านการรับรอง
TsAMO RF, ฉ. 132a แย้มยิ้ม 2642 เลขที่ 41 หน้า 1.2.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. จากระเบียบการสอบสวนผู้ถูกจับกุม D. G. Pavlov ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (ข้อความที่ตัดตอนมา)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
คำตอบ: อันดับแรกฉันจะสรุปสถานการณ์ที่เริ่มปฏิบัติการทางทหารโดยกองทหารเยอรมันเพื่อต่อต้านกองทัพแดง
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน ตามคำสั่งของผู้บังคับการกระทรวงกลาโหม ฉันถูกเรียกตัวไปที่สำนักงานใหญ่ด้านหน้า ร่วมกับฉันมีสมาชิกสภาทหารผู้บังคับการกองพล Fominykh และเสนาธิการแนวหน้าพลตรี Klimovskikh
คำถามแรกที่ผู้บังคับการตำรวจถามทางโทรศัพท์คือ: “คุณสงบอย่างไรบ้าง? ฉันตอบว่ามีการสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกองทหารเยอรมันที่ปีกขวา ตามรายงานจากผู้บัญชาการกองทัพที่ 3 Kuznetsov เป็นเวลาหนึ่งวันครึ่งที่เสายานยนต์ของเยอรมันเดินทัพเข้าสู่แนว Suvali อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของเขาเอง ในส่วน Augustow-Sapotskin ชาวเยอรมันได้รื้อถอนลวดกีดขวางออกหลายแห่ง ในส่วนอื่นๆ ของแนวหน้า ฉันรายงานว่าฉันรู้สึกกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับกลุ่มเบียโลโปดลาสกา
ในการตอบสนองต่อรายงานของฉัน ผู้บังคับการตำรวจตอบว่า: "ใจเย็น ๆ และอย่าตื่นตระหนก รวบรวมสำนักงานใหญ่ของคุณ เผื่อว่าเช้านี้อาจมีเรื่องไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น แต่อย่าเสี่ยงต่อการยั่วยุใด ๆ หากมีการยั่วยุแยกให้โทร” บทสนทนาจบลงตรงนั้น
ตามคำแนะนำของผู้บังคับการตำรวจ ข้าพเจ้าได้เรียกผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งหมดไปที่สำนักงาน HF ทันที โดยสั่งให้พวกเขารายงานตัวที่กองบัญชาการกองทัพ พร้อมด้วยเสนาธิการและฝ่ายปฏิบัติการ ฉันยังเสนอให้ผู้บังคับบัญชาวางกองทหารให้อยู่ในสภาพการต่อสู้และยึดครองโครงสร้างประเภทการต่อสู้ทั้งหมดและแม้แต่คอนกรีตเสริมเหล็กที่ยังไม่เสร็จ
ตามคำสั่งของฉันนี้ Kuznetsov ตอบว่าตามคำแนะนำที่ฉันเคยให้ไปก่อนหน้านี้เขาแจกจ่ายคาร์ทริดจ์ให้กับกองทหารและตอนนี้เริ่มเข้ายึดครองโครงสร้างแล้ว
Golubev ผู้บัญชาการกองทัพที่ 10 รายงานว่าหลังจบสงคราม กองบัญชาการกองพลของเขาถูกทิ้งให้นำกองกำลังไปยังสถานที่ที่พวกเขาควรจะเป็นไปตามแผน ฉันเตือน Golubev ให้รักษากองกำลังของเขาให้พร้อมรบอย่างเต็มที่และรอคำสั่งเพิ่มเติมของฉัน
โครอบคอฟ ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 รายงานว่า กองกำลังของเขาพร้อมออกรบแล้ว เขาสัญญาว่าจะตรวจสอบความพร้อมรบของกองทหารรักษาการณ์เบรสต์ ในเรื่องนี้ฉันชี้ให้ Korobkov ว่ากองทหารควรอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นไปตามแผนและเสนอแนะให้พวกเขาเริ่มดำเนินการตามคำสั่งของฉันทันที
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเขต Kopec และรอง Tayursky ของเขาซึ่งมาหาฉันที่สำนักงานใหญ่เขตรายงานกับฉันว่าการบินได้เตรียมพร้อมในการรบเต็มรูปแบบและแยกย้ายกันไปที่สนามบินตามคำสั่งของ เอ็นเคโอ.
การสนทนากับผู้บัญชาการทหารบกครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองโมงเช้า
เวลา 03.30 น. ผู้บังคับการกลาโหมโทรหาฉันอีกครั้งและถามว่ามีอะไรใหม่บ้าง ฉันตอบเขาว่าตอนนี้ไม่มีอะไรใหม่ ฉันได้ทำการติดต่อกับกองทัพแล้ว และได้ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บังคับบัญชาแล้ว
ในเวลาเดียวกัน ฉันรายงานต่อผู้บังคับการตำรวจว่าตรงกันข้ามกับคำสั่งห้ามของหัวหน้ากองทัพอากาศ Zhigarev ที่จะเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินด้วยน้ำมันเบนซินของนิวซีแลนด์และเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์ของนิวซีแลนด์ ฉันได้ออกคำสั่งดังกล่าวให้กับ Kopts และ Tayursky ผู้บังคับการประชาชนอนุมัติคำสั่งของฉันนี้ ฉันสัญญากับผู้บังคับการตำรวจว่าจะรายงานสถานการณ์ต่อไปในภาคส่วนของฉันหลังจากการเจรจารองกับผู้บัญชาการทหารบก
ผ่านไป 15 นาที ฉันได้รับข้อมูลต่อไปนี้จากผู้บังคับบัญชา:
จากผู้บัญชาการกองทัพที่ 10 - "ทุกอย่างสงบ"; จากกองทัพที่ 4 - "ทุกที่และทุกอย่างสงบ กองทหารกำลังทำภารกิจที่คุณตั้งไว้ให้สำเร็จ" เมื่อฉันถามว่ากองพลรถถังที่ 22 กำลังจะออกจากเบรสต์หรือไม่ ฉันก็ได้รับคำตอบ: "ใช่ มันกำลังจะออกไป เช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆ" ผู้บัญชาการกองทัพที่ 3 ตอบผมว่าไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นกับเขา กองทหารของ Ivanov หัวหน้าพื้นที่ที่มีป้อมปราการอยู่ในป้อมปราการ กองทหารราบที่ 56 ถูกถอนออกไปยังสถานที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผน กองทหารราบที่ 27 ก็เข้ามาแทนที่เช่นกัน ประมาณหนึ่งเดือนก่อนการสู้รบฉันย้ายจาก Sapotskin-Grodno ไปยัง Augustow-Graevo, Sukhovoy สถานที่เหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ทั่วไป
ฉันไปรายงานสถานการณ์ใหม่ต่อผู้บังคับการกลาโหมของประชาชนและก่อนที่ฉันจะไปถึงมอสโกว Kuznetsov โทรหาฉันทางโทรศัพท์โดยรายงานว่า: “ มีปืนใหญ่และปืนกลยิงอยู่ทั่วทั้งแนวหน้า เหนือ Grodno มีเครื่องบินกว่า 50-60 ลำทิ้งระเบิดสำนักงานใหญ่ ฉันถูกบังคับให้ไปที่ห้องใต้ดิน” ฉันบอกเขาทางโทรศัพท์ให้ป้อนไฟล์ "Grodno-41" (รหัสผ่านทั่วไปสำหรับแผนความคุ้มครอง) และดำเนินการโดยไม่ลังเลใจ เข้าที่ที่ถูกต้องกับสำนักงานใหญ่ หลังจากนั้นฉันก็รีบโทรหาเบียลีสตอคโดยด่วนเบียลีสตอกตอบว่า: "ตอนนี้ด้านหน้าก็สงบแล้ว"
ประมาณ 4.10 - 4.15 น. ฉันได้พูดคุยกับ Korobkov ซึ่งตอบว่า: "ทุกอย่างสงบที่นี่"
ประมาณ 8 นาทีต่อมา Korobkov รายงานว่า "เครื่องบินโจมตี Kobrin มีปืนใหญ่ยิงแย่มากที่ด้านหน้า" ฉันแนะนำให้ Korobkov นำ "Kobrin 4l" เข้าสู่การปฏิบัติและสั่งให้เขารักษากองทหารไว้ในมือและเริ่มดำเนินการด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ทุกสิ่งที่ผู้บังคับบัญชารายงานให้ฉันทราบ ฉันก็รายงานไปยังผู้บังคับการกลาโหมของประชาชนทันทีและถูกต้อง ฝ่ายหลังตอบว่า “ทำตามที่สถานการณ์กำหนด”
คำถาม: เหตุใดชาวเยอรมันจึงสามารถบุกทะลุแนวหน้าและเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของเราได้?
คำตอบ: ในทิศทางเบรสต์ กองพลยานยนต์ 3 กองเข้าโจมตีดิวิชั่นที่ 6 และ 42 ในคราวเดียว ซึ่งสร้างความเหนือกว่าของศัตรูทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพของอุปกรณ์ ผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 Korobkov ซึ่งสูญเสียการควบคุมและเห็นได้ชัดว่ากำลังสับสนไม่สามารถครอบคลุมทิศทางหลักด้วยกองกำลังของเขาเองได้เพียงพออย่างน้อยก็โดยการดึงกองพลที่ 4 มาในทิศทางนี้ ศัตรูส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมากไปยังดิวิชั่น 6 และ 42 ในทิศทางเบรสต์เดียวกัน ตามรายงานของ Korobkov เครื่องบินลำนี้ประมวลผลตำแหน่งของทหารราบของเราอย่างระมัดระวัง และเครื่องบินทิ้งระเบิดดำน้ำของศัตรูก็ปิดปืนทีละกระบอก การครอบงำการบินของศัตรูในอากาศเสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ในวันแรกเครื่องบินรบของเราถูกโจมตีในจำนวนที่มีนัยสำคัญโดยการโจมตีของศัตรูพร้อมกันในเวลา 4 โมงเช้าตรงในสนามบินทุกแห่งโดยไม่ต้องบินขึ้น โดยรวมแล้วมีเครื่องบินทุกระบบมากถึง 300 ลำรวมถึงเครื่องบินฝึกที่ถูกกระแทกในระหว่างวันนี้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะมันมืดและเครื่องบินของเราไม่สามารถบินขึ้นได้ โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่สามารถตรวจสอบทางกายภาพได้ว่าการบินกระจัดกระจายไปที่สนามบินอย่างไร ในขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ Kolets และรอง Tayursky รองของเขา ในด้านการเมือง Piarov และเสนาธิการกองทัพอากาศ Taranenko รายงานกับฉันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับการกลาโหมประชาชนในเรื่องการจัดวางกำลังการบินแบบรวมศูนย์
คำตอบ: ฉันถือว่าเหตุผลหลักสำหรับปัญหาทั้งหมดนั้นมาจากความเหนือกว่าอย่างมหาศาลของรถถังศัตรูและยุทโธปกรณ์ใหม่ของพวกเขา และความเหนือกว่าอย่างมหาศาลในการบินของศัตรู
คำถาม: ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการบุกทะลวงแนวรบด้านตะวันตก?
คำตอบ: ตามที่ฉันได้แสดงไปแล้ว เหตุผลหลักที่ทำให้กองทหารเยอรมันบุกเข้าสู่ดินแดนของเราอย่างรวดเร็วคือความเหนือกว่าที่ชัดเจนของเครื่องบินและรถถังของศัตรู นอกจากนี้ Kuznetsov (เขตทหารบอลติก) วางหน่วยลิทัวเนียไว้ที่ปีกซ้ายซึ่งไม่ต้องการต่อสู้ หลังจากการกดดันครั้งแรกที่ปีกซ้ายของรัฐบอลติก หน่วยลิทัวเนียก็ยิงผู้บังคับบัญชาและหนีไป นี่ทำให้หน่วยรถถังเยอรมันโจมตีข้าพเจ้าจากวิลนีอุสได้ นอกจากนี้ การสูญเสียการควบคุมสำนักงานใหญ่ของกองทัพที่ 4 โดย Korobkov และ Sandalov พร้อมหน่วยของพวกเขามีส่วนทำให้ศัตรูรุกคืบอย่างรวดเร็วในทิศทาง Bobruisk และความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสั่งของฉันโดยผู้บัญชาการกองทัพที่ 10 นายพล Golubev เพื่อดำเนินการโจมตี Bryansk ด้วยกองยานยนต์ที่ 6 เพื่อเอาชนะกลุ่มยานยนต์ของศัตรูหลังจากนั้นฉันก็อยู่ในการกำจัดของฉันในพื้นที่ Volkovysk ทำให้ฉันขาดโอกาสที่จะมีกลุ่มโจมตีที่เหมาะสม .
คำถาม: มีการทรยศต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณหรือไม่?
คำตอบ: ไม่มันไม่ใช่ คนงานบางคนค่อนข้างสับสนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คำถาม: อะไรคือความผิดส่วนตัวของคุณในการเจาะทะลุแนวหน้า?
คำตอบ: ฉันใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อป้องกันการโจมตีของกองทหารเยอรมัน ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะตำหนิสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวหน้า
คำถาม : ท่านสั่งการเขตทหารพิเศษตะวันตกมานานแค่ไหนแล้ว?
คำตอบ: หนึ่งปี.
คำถาม บางส่วนของเขตเตรียมพร้อมปฏิบัติการทางทหารแล้วหรือยัง?
คำตอบ: หน่วยของเขตเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการทางทหาร ยกเว้นกองพลยานยนต์ที่ 17, 20, 13, 11 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ในกองพลที่ 13 และ 11 แต่ละแผนกได้รับการฝึกฝน และส่วนที่เหลือเมื่อได้รับการเกณฑ์ทหารใหม่ มีเพียงอุปกรณ์การฝึกอบรมเท่านั้น และถึงแม้จะไม่ใช่ทุกที่ก็ตาม กองพลยานยนต์ที่ 14 มีกองทหารยานยนต์และกองปืนไรเฟิลของกองรถถังที่ได้รับการฝึกฝนมาไม่ดีเพียงกองเดียว
คำถาม: หากส่วนหลักของเขตเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการทางทหาร คุณได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่ตรงเวลา ดังนั้นการบุกทะลวงกองทหารเยอรมันเข้าสู่ดินแดนโซเวียตอย่างล้ำลึกนั้นสามารถนำมาประกอบกับการกระทำทางอาญาของคุณในฐานะผู้บัญชาการแนวหน้าเท่านั้น
คำตอบ: ฉันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาด ฉันไม่ได้กระทำการทรยศหรือทรยศ
คำถาม: ตลอดความยาวของชายแดนรัฐ เฉพาะในส่วนที่คุณสั่งเท่านั้น ทหารเยอรมันก็บุกลึกเข้าไปในดินแดนโซเวียต ฉันขอย้ำว่านี่เป็นผลมาจากการกระทำที่ทรยศในส่วนของคุณ
คำตอบ: ความก้าวหน้าในแนวหน้าของฉันเกิดขึ้นเพราะฉันไม่มีหน่วยวัสดุใหม่ มากเท่ากับ ตัวอย่างเช่น เขตทหารเคียฟมี
สอบปากคำ:
รองผู้ว่าฯ วรีด หัวหน้าหน่วยสืบสวน
คณะกรรมการที่ 3 ขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งสหภาพโซเวียต
ศิลปะ. ผู้บังคับการกองพัน Pavlovsky
ผู้ตรวจสอบคณะกรรมการที่ 3 ขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งสหภาพโซเวียต
มล. ร้อยโทความมั่นคงแห่งรัฐ Komarov
ต้นฉบับต้นฉบับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง FSB ไฟล์เอกสารสำคัญและการสืบสวนหมายเลข R-24000, หน้า. 23-53.
เผยแพร่: “...ทำลายรัสเซียในฤดูใบไม้ผลิปี 2484” (อ. ฮิตเลอร์ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2483): เอกสารจากหน่วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียตและเยอรมนี 2480-2488", คอมพ์ Yampolsky V.P. - ม.; เขต Kuchkovo, 2008. – หน้า 457-481.
19. คำสั่งของสำนักงานใหญ่ของเขตทหารพิเศษบอลติก (สารสกัด)
18 มิถุนายน 2484
เพื่อที่จะนำโรงละครปฏิบัติการทางทหารของเขตมาต่อสู้กับความพร้อมอย่างรวดเร็วฉันสั่ง:
4. ถึงผู้บัญชาการกองทัพที่ 8 และ 11:
ก) กำหนดจุดที่ตั้งของแต่ละกองทัพสำหรับการจัดโกดังเก็บของสนาม ทุ่นระเบิดต่อต้านรถถัง วัตถุระเบิด และแผงกั้นต่อต้านบุคลากรสำหรับการก่อสร้างสิ่งกีดขวางบางประการที่กำหนดไว้ในแผน รวมทรัพย์สินที่ระบุไว้ในคลังสินค้าที่จัดภายใน 21.6.41
b) วางทุ่นระเบิด กำหนดองค์ประกอบของทีม สถานที่ที่จะจัดสรรทุ่นระเบิด และแผนงานของพวกเขา ทั้งหมดนี้ผ่านทางผู้บัญชาการของแผนกชายแดน
c) เริ่มการเตรียมวัสดุที่มีอยู่ (แพ เรือบรรทุก ฯลฯ ) สำหรับการก่อสร้างทางข้ามแม่น้ำ Viliya, Nevyazha, Dubissa จุดผ่านแดนจะจัดตั้งขึ้นร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานเขต
สังกัดกองทหารโป๊ะที่ 30 และ 4 ต่อสภาทหารกองทัพบกที่ 11 เตรียมชั้นวางให้พร้อมสำหรับสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เนมาน. ในชุดของแบบฝึกหัด ให้ตรวจสอบเงื่อนไขในการสร้างสะพานโดยกองทหารเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุกำหนดเวลาขั้นต่ำในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ
e) ผู้บัญชาการกองทหารของกองทัพที่ 8 และ 11 - โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายสะพานที่สำคัญที่สุดในโซน: ชายแดนของรัฐและแนวหลังของ Siauliai, Kaunas, r. เนมานจะสำรวจสะพานเหล่านี้ พิจารณาจำนวนวัตถุระเบิด ทีมทำลายล้าง และรวบรวมวิธีการทำลายทั้งหมดให้อยู่ในจุดที่ใกล้ที่สุดจากสะพานเหล่านั้น แผนทำลายสะพานควรได้รับอนุมัติจากสภาทหารบก
ครบกำหนดวันที่ 6/21/41
7. ถึงผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าเขต ABTV
สร้างหมวดรถถังแยกกันโดยเสียค่าใช้จ่ายของแต่ละออโต้แบท เพื่อจุดประสงค์นี้ในการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์บนรถบรรทุก จำนวนหมวดแยกที่สร้างขึ้นคือ 4
วันที่สร้างเสร็จ: 23 มิถุนายน พ.ศ. 2484
เพื่อเก็บพลาทูนที่แยกจากกันเหล่านี้เป็นกองหนุนเคลื่อนที่: Telshai, Siauliai, Keidany, Ionova ในการกำจัดของผู้บังคับบัญชากองทัพ
จ) เลือกถังน้ำมันจากหน่วยเขต (ยกเว้นหน่วยยานยนต์และการบิน) และโอนครั้งละ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ 3 และ 12 ไมครอน กำหนดเวลา: 21 มิถุนายน 2484;
f) ใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับเครื่องจักรและรถแทรกเตอร์แต่ละเครื่อง และผ่านส่วนหัวของ OST พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเติมเชื้อเพลิง (กรวย ถัง)
ผู้บัญชาการกองทหาร PribOVO
พันเอก คุซเน็ตซอฟ
สมาชิกสภาทหาร
ผู้บังคับการกองพล DIBROVA
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พลโท KLENOV
สคริปต์
TsAMO RF, ฉ. 344 ความเห็น 5564 เลขที่ 1 หน้า 34-35.
ตีพิมพ์: นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร 1989. – อันดับ 5. – ป. 46.
20. สารสกัดจากคำสั่งของสำนักงานใหญ่ของเขตทหารพิเศษบอลติก
19 มิถุนายน 2484
1. จัดการอุปกรณ์ของแนวป้องกัน เน้นการเตรียมตำแหน่งในสายหลักของ SD งานที่จะมีความเข้มแข็ง
2. จบงานในสนาม แต่เข้าประจำที่เฉพาะในกรณีที่ศัตรูฝ่าฝืนเขตแดนเท่านั้น
เพื่อให้แน่ใจว่าการยึดครองตำแหน่งอย่างรวดเร็วทั้งในเบื้องหน้าและ (ใน) โซนป้องกันหลัก หน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องพร้อมรบอย่างสมบูรณ์
ในพื้นที่ด้านหลังตำแหน่งของคุณ ให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเร็วในการสื่อสารกับหน่วยชายแดน
3. ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยุและความตื่นตระหนกในหน่วยของเรา เสริมสร้างการควบคุมความพร้อมรบ ทำทุกอย่างอย่างเงียบๆ มั่นคง ใจเย็น ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ทางการเมืองทุกคนควรเข้าใจสถานการณ์อย่างมีสติ
4. ติดตั้งทุ่นระเบิดตามแผนของผู้บังคับบัญชากองทัพที่ควรตั้งอยู่ตามแผนการก่อสร้างป้องกัน ใส่ใจกับการรักษาความลับอย่างสมบูรณ์สำหรับศัตรูและความปลอดภัยสำหรับหน่วยของคุณ เศษหินและสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังและต่อต้านบุคลากรอื่น ๆ ควรถูกสร้างขึ้นตามแผนของผู้บังคับบัญชากองทัพ - ตามแผนการก่อสร้างการป้องกันด้วย
5. สำนักงานใหญ่ กองพล และแผนก - ที่ตำแหน่งบังคับบัญชาซึ่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันรถถังตามการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยที่รุกคืบของเราต้องไปยังพื้นที่พักพิงของตน คำนึงถึงจำนวนกรณีเครื่องบินเยอรมันข้ามชายแดนรัฐที่เพิ่มขึ้น
7. ดำเนินการเติมเสบียงดับเพลิงและเสบียงประเภทอื่นๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
รวบรวมหน่วยอย่างต่อเนื่องในการเดินขบวนและตรงจุด
ผู้บัญชาการกองทหาร PribOVO
พันเอก คุซเนตซอฟ
หัวหน้าแผนกโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
เรียบชี่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พลโทเคลนอฟ
TsAMO RF, ฉ. 344 ความเห็น 5564 วัน 1 ล. 34-36.
ตีพิมพ์: นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร 1989. – อันดับ 5. – หน้า 47-48.
21. โทรเลขหมายเลข 217 ในแผนกอากาศ ZapOVO
สจ. ซีรีส์ลับ "จี"
ถอดรหัสโทรเลข N217
จากลิด้า ส่ง 4-08 21.6.41 ยอมรับแล้ว 8-00 21.6.41
เข้าสู่ OSHS 8-05 21.6.41
ถอดรหัส 8-15 21.6.41
ที่อยู่: ผู้บังคับบัญชา AD, หัวหน้าพื้นที่ฐานทัพอากาศ, ผู้บังคับบัญชาสถานีป้องกันภัยทางอากาศแต่ละแห่ง
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบ จำนวนกระสุนที่ต้องการ และมาตรการที่จำเป็นในการอำพรางสนามบิน ยุทโธปกรณ์ และการขนส่ง รายงานการดำเนินการวันที่ 6/21/41 ผมทำซ้ำ 6/21/41 ภายในเวลา 18:00 น.
TsAMO RF, ฉ. ยามที่ 14 บีเอพี ปฏิบัติการ 178446 อาคาร 2 ล. 310.
22. รายงานจากผู้บัญชาการกองเรือทะเลบอลติกธงแดงถึงผู้บัญชาการเขตทหารพิเศษเลนินกราดและบอลติกหัวหน้ากองกำลังชายแดน
20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 หน่วยต่างๆ ของกองเรือบอลติกธงแดงได้เตรียมพร้อมรบตามแผนหมายเลข 2 มีการวางตำแหน่งบัญชาการ และมีการเสริมกำลังหน่วยลาดตระเวนที่ปากอ่าวฟินแลนด์และช่องแคบอิร์เบ .
ผู้บัญชาการกองเรือแดง กองเรือบอลติก รองพลเรือเอก ไว้อาลัย
สคริปต์
TsAMO RF, ฉ. 221 ความเห็น 1394 ง. 2 ล. 59.
ตีพิมพ์: นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร 1989. – อันดับ 5. – น. 48.
23. การสนทนาระหว่าง V. M. Molotov และเอกอัครราชทูต V. Schulenburg
21 มิถุนายน พ.ศ. 2484
ชูเลนเบิร์กปรากฏตัวเมื่อถูกเรียก สหาย โมโลตอฟส่งสำเนาคำแถลงเกี่ยวกับการละเมิดพรมแดนของเราโดยเครื่องบินเยอรมันซึ่งสหายควรทำ เดคานอซอฟ ริบเบนทรอพ หรือ ไวซ์แซคเกอร์
ชูเลนเบิร์กตอบว่าเขาจะส่งข้อความนี้ไปยังเบอร์ลินและระบุว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการละเมิดชายแดนโดยเครื่องบินเยอรมัน แต่เขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดชายแดนโดยเครื่องบินของอีกด้านหนึ่ง
สหาย โมโลตอฟตอบว่าเรามีข้อร้องเรียนน้อยมากจากเจ้าหน้าที่ชายแดนเยอรมันเกี่ยวกับการละเมิดชายแดนเยอรมนีโดยเครื่องบินของเรา การละเมิดพรมแดนในส่วนของเรานั้นเกิดขึ้นได้ยาก และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เนื่องจากนักบินไม่มีประสบการณ์ในบางกรณี การละเมิดชายแดนโดยเครื่องบินเยอรมันมีลักษณะที่แตกต่างออกไป สหาย โมโลตอฟประกาศกับชูเลนเบิร์กว่าชาวเยอรมันจะต้องให้คำตอบกับคำกล่าวของเราอย่างถูกต้อง แล้วสหาย โมโลตอฟบอกชูเลนเบิร์กว่าเขาต้องการถามเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในความสัมพันธ์โซเวียต-เยอรมัน สหาย โมโลตอฟถามชูเลนเบิร์กว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้พนักงานหลายคนของสถานทูตเยอรมันและภรรยาของพวกเขาได้ออกจากมอสโกว ข่าวลือเกี่ยวกับสงครามที่ใกล้จะเกิดขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีกำลังแพร่กระจายในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าข้อความ TASS ที่รักสันติภาพของ 13 มิถุนายนไม่ได้ตีพิมพ์ในเยอรมนี ความไม่พอใจของเยอรมนีต่อสหภาพโซเวียตคืออะไร (ถ้ามี) สหาย โมโลตอฟถามชูเลนเบิร์กว่าเขาสามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่
ชูเลนเบิร์กตอบว่าคำถามเหล่านี้มีพื้นฐาน แต่เขาไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเบอร์ลินไม่ได้แจ้งให้เขาทราบเลย ชูเลนเบิร์กยืนยันว่าพนักงานบางคนของสถานทูตเยอรมันถูกเรียกคืนจริงๆ แต่การเรียกคืนเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสถานทูต เรียกทูตทหารเรือ Baumbach ผู้ช่วยทูตด้านป่าไม้ซึ่งไม่สำคัญ Aschenbrenner ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศไม่ได้กลับจากการเดินทางไปทำธุรกิจที่กรุงเบอร์ลิน เขา ชูเลนเบิร์ก ทราบถึงข่าวลือนี้ แต่ก็ไม่สามารถให้คำอธิบายใดๆ แก่พวกเขาได้เช่นกัน
สหาย โมโลตอฟกล่าวว่าในความเห็นของเขา ไม่มีเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลเยอรมันจึงไม่พอใจกับสหภาพโซเวียต สนธิสัญญาโซเวียต-ยูโกสลาเวียซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในต่างประเทศอย่างมากจนขัดแย้งกับความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียต-เยอรมัน นั้นมีจำกัด ดังที่ผมอธิบายไว้ข้างต้น ภายในกรอบแคบและไม่สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราได้ ในปัจจุบัน คำถามนี้โดยทั่วไปสูญเสียความเกี่ยวข้องไปแล้ว
ชูเลนเบิร์กย้ำว่าเขาไม่สามารถตอบคำถามที่ถูกตั้งไว้ได้ ครั้งหนึ่งเขาได้รับการยอมรับจากฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ถามเขา ชูเลนเบิร์ก ว่าเหตุใดสหภาพโซเวียตจึงทำสนธิสัญญากับยูโกสลาเวีย เกี่ยวกับการรวมตัวของกองทหารเยอรมันที่ชายแดนโซเวียต ฮิตเลอร์บอกเขาว่าการกระทำนี้ไม่มีการป้องกันไว้ก่อน แน่นอนว่าเขา ชูเลนเบิร์ก โทรเลขถึงสิ่งที่พูดกับเขาในวันนี้ แต่ขอแนะนำให้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสหาย เดกาโนโซวา. เขาชูเลนเบิร์กได้ยินข้อความจากวิทยุภาษาอังกฤษว่าสหาย Dekanozov ได้รับการยอมรับจาก Ribbentrop หลายครั้ง วิทยุเยอรมันไม่ได้รายงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
สหาย โมโลตอฟตอบว่าเขารู้ข้อความนี้จากวิทยุภาษาอังกฤษ มันไม่เป็นความจริง
สรุปครับสหาย. โมโลตอฟแสดงความเสียใจที่ชูเลนเบิร์กไม่สามารถตอบคำถามที่ถูกตั้งไว้ได้
แอปพลิเคชัน
ผู้ช่วย-ความทรงจำ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสหภาพโซเวียตตามหมายเหตุวาจาลงวันที่ 21 เมษายนปีนี้ g. แจ้งสถานทูตเยอรมันในมอสโกเกี่ยวกับการละเมิดเขตแดนของสหภาพโซเวียตโดยเครื่องบินเยอรมันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึง 18 เมษายนปีนี้ ใน 80 คดีที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนโซเวียต
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโซเวียตยังไม่ได้รับคำตอบของรัฐบาลเยอรมันต่อข้อความข้างต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลโซเวียตควรสังเกตว่ามีการละเมิดพรมแดนโซเวียตโดยเครื่องบินเยอรมันในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนปีนี้ ถึง 19 มิถุนายนปีนี้ g. รวมไม่เพียงแต่ไม่หยุด แต่ยังคงเพิ่มขึ้นและกลายเป็นระบบถึง 180 คดีในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแต่ละกรณีเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนโซเวียตได้ยื่นประท้วงกับตัวแทนชาวเยอรมันในเรื่องกิจการชายแดนโดยทันที
ลักษณะที่เป็นระบบของเที่ยวบินเหล่านี้และความจริงที่ว่าในหลายกรณีเครื่องบินเยอรมันบินในระยะทาง 100-150 กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นในสหภาพโซเวียตไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะสมมติว่าเครื่องบินของเยอรมันละเมิดชายแดนของสหภาพโซเวียตโดยไม่ได้ตั้งใจ
รัฐบาลโซเวียตซึ่งดึงดูดความสนใจของรัฐบาลเยอรมันในสถานการณ์เช่นนี้ คาดว่ารัฐบาลเยอรมันจะใช้มาตรการเพื่อหยุดการละเมิดชายแดนโซเวียตโดยเครื่องบินเยอรมัน
WUA RF, ฉ. 06 ความเห็น 3, น. 1, ง. 5, ล. 8-11.
เผยแพร่: เอกสารนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต เล่มที่ 23. หนังสือ. 2 (ตอนที่ 2). 2 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2484 - อ.: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2541. -ป. 751-753.
24. คำสั่งถึงผู้บัญชาการกองทหาร ZapOVO
13 มิถุนายน พ.ศ. 2484
1. เพื่อเพิ่มความพร้อมรบของกองทหารในเขต กองปืนไรเฟิลลึก และหน่วยบังคับบัญชาของกองทหารราบพร้อมหน่วยกองพลทั้งหมดควรถูกนำไปยังค่ายในพื้นที่ที่จัดทำโดยแผนปก (คำสั่ง NCO เลขที่ 503859/ เอสเอส/โอวี)
2. ปล่อยให้การแบ่งเขตชายแดนอยู่กับที่ โดยให้ถอนตัวไปยังชายแดนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หากจำเป็น จะเป็นไปตามคำสั่งพิเศษของเรา
3. กองพลที่ 44 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลควบคุมกองพลและหน่วยกองพลที่ 108, 64, 161 และ 143 - ถอนตัวไปยังภูมิภาค Baranovichi ตามดุลยพินิจของคุณ
ย้ายกองทหารราบที่ 37 ไปยังพื้นที่ลิดา รวมเข้ากับกองพลทหารราบที่ 21
4. การถอนกำลังทหารเหล่านี้ควรแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
5. ส่งแผนการถอนเงินที่ระบุลำดับและระยะเวลาการถอนสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการจัดส่งภายใน [41 มิถุนายน]
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต S. Timoshenko
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป K.A.
กองทัพบก G. Zhukov
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “NGO USSR” ไม่ได้ลงนาม
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 242, หน้า. 132-133.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. คำสั่งสภาทหารแนวรบที่ 3
22 มิถุนายน พ.ศ. 2484
1. ศัตรูทำการโจมตีจากแนวรบ Suwalki ไปยัง Olita และจากภูมิภาค Zamosc บน Vladimir-Volynsky, หน้า Radzekhov, การโจมตีเสริมในทิศทางของ Tilsit, Siauliai และ Sedlec, Volkovysk ระหว่าง 22.6 ประสบความสูญเสียอย่างหนัก บรรลุผล ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ในทิศทางเหล่านี้
ในส่วนอื่นๆ ของชายแดนรัฐติดกับเยอรมนีและบริเวณชายแดนรัฐทั้งหมดติดกับโรมาเนีย การโจมตีของศัตรูถูกขับไล่ด้วยความสูญเสียอย่างหนัก
2. ฉันกำหนดภารกิจเฉพาะของกองทหารเป็นเวลา 23 – 24.6:
ก) ด้วยการโจมตีแบบรวมศูนย์ของกองกำลังของแนวรบตะวันตกเฉียงเหนือและแนวรบด้านตะวันตก ล้อมและทำลายกลุ่ม Suwalki ของศัตรูและยึดพื้นที่ Suwalki ภายในสิ้นวันที่ 24 มิถุนายน:
b) ด้วยการโจมตีศูนย์กลางอันทรงพลังของกองยานยนต์ การบินทั้งหมดของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้และกองกำลังอื่น ๆ ของ 5 และ 6A ล้อมและทำลายกลุ่มศัตรูที่รุกคืบไปในทิศทางของ Vladimir-Volynsky, Brody ภายในสิ้นวันที่ 24 มิถุนายน ยึดครองแคว้นลูบลิน
3. ฉันสั่งซื้อ:
ก) กองทัพของแนวรบด้านเหนือยังคงปิดล้อมชายแดนรัฐอย่างแน่นหนา ขอบด้านซ้ายก็เหมือนกัน
b) กองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ยึดชายฝั่งทะเลบอลติกอย่างมั่นคง ส่งการตีโต้อันทรงพลังจากพื้นที่เคานาสไปยังปีกและด้านหลังของกลุ่ม Suwalki ของศัตรู ทำลายมันด้วยความร่วมมือกับแนวรบด้านตะวันตก และในท้ายที่สุด วันที่ 24 มิ.ย. ยึดพื้นที่สุวาลกี
ขอบด้านซ้ายก็เหมือนกัน
c) กองทัพของแนวรบด้านตะวันตก สกัดกั้นศัตรูในทิศทางวอร์ซอ เปิดการโจมตีโต้กลับอันทรงพลังด้วยกองกำลังของกองยานยนต์อย่างน้อยสองกองพลและการบินด้านหน้าที่ปีกและด้านหลังของกลุ่มศัตรู Suwalki ทำลายมันพร้อมกับ แนวรบตะวันตกเฉียงเหนือ และยึดพื้นที่ซูวาลกีภายในสิ้นวันที่ 24 มิถุนายน
ขอบด้านซ้ายก็เหมือนกัน
d) กองทัพของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ยึดชายแดนรัฐกับฮังการีอย่างแน่นหนาโดยมีการโจมตีแบบศูนย์กลางในทิศทางทั่วไปของลูบลินด้วยกำลัง 5 และ 6 A กองยานยนต์อย่างน้อยห้ากองและการบินแนวหน้าทั้งหมด ล้อมและทำลายกลุ่มศัตรู รุกคืบไปที่ Vladimir-Volynsky แนวรบ Krystynopol ภายในสิ้นวันที่ 26 มิถุนายน ยึดครองภูมิภาคลูบลิน จัดเตรียมตัวเองอย่างปลอดภัยจากทิศทางคราคูฟ
จ) กองทัพของแนวรบด้านใต้จะต้องป้องกันไม่ให้ศัตรูรุกรานดินแดนของเรา เมื่อศัตรูพยายามโจมตีในทิศทางเชอร์นิฟซีหรือกำลังพี พรุตและดานูบพร้อมการโจมตีด้านข้างอันทรงพลังของกองกำลังภาคพื้นดินโดยร่วมมือกับการบินเพื่อทำลายมัน กองยานยนต์สองนายในคืนวันที่ 23.6 น. เพื่อมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่คีชีเนาและป่าไม้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคีชีเนา
๔. ที่แนวหน้าจากทะเลบอลติกถึงชายแดนรัฐติดกับฮังการี ข้าพเจ้าอนุญาตให้ข้ามชายแดนรัฐและดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงชายแดน
5. การบินของกองบัญชาการใหญ่:
ก) สนับสนุนแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือด้วยเที่ยวบินเดียวบน 1st Av. ตึก DD และแนวรบด้านตะวันตกในเที่ยวบินเดียวบนถนน 3rd Av. ตึก DD ในช่วงภารกิจเพื่อเอาชนะกลุ่มศัตรู Suwalki
b) รวมกองบินที่ 18 ของ DD เข้าสู่แนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้และสนับสนุนแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเที่ยวบินเดียวบน 2nd Av. DD Corps ในช่วงภารกิจเพื่อเอาชนะกลุ่มศัตรูลูบลิน
ค) อเวนิวที่ 4 ปล่อยให้ DD Corps อยู่ในความพร้อมที่จะช่วยเหลือการจัดกลุ่มหลักของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้และเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังไปยังกองเรือทะเลดำ
กรรมการกลาโหมประชาชน ผบ
สภาทหารล้าหลัง
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต
ตีโมเชนโก
มาเลนคอฟ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป
กองทัพแดง
พล.อ.ซูคอฟ
Typescript สำเนารับรอง มีข้อความว่า “จัดส่งเมื่อ 21-15 22 มิถุนายน 2484”
TsAMO RF, ฉ. 48ก ปฏิบัติการ 1554 เลขที่ 90 หน้า 260-262.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. คำถามที่ส่งโดย "คณะกรรมาธิการนายพล Pokrovsky" ถึงผู้บัญชาการกองทัพแดง
คำถามที่ส่งถึงนายทหารและนายพลในปี พ.ศ. 2495
เมื่อพัฒนาคำอธิบายของมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488 มีปัญหาหลายประการที่ไม่ชัดเจนและมีการจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับช่วงเริ่มแรกของสงคราม
คำถามที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้ได้แก่:
1. มีการสื่อสารแผนการป้องกันชายแดนรัฐไปยังกองทหารแล้ว เท่าที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดและอย่างไรโดยผู้บังคับบัญชาและสำนักงานใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนนี้?
2. กองทหารที่ปิดบังเริ่มเข้าสู่ชายแดนของรัฐตั้งแต่เวลาใดและตามคำสั่งใดและมีกี่คนที่ถูกนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มการสู้รบ?
3. เมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมทหารให้เตรียมพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยนาซีเยอรมนีในเช้าวันที่ 22 มิถุนายน มีคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เมื่อใดและอย่างไร และกองทหารทำอะไร?
4.เหตุใดปืนใหญ่ส่วนใหญ่จึงอยู่ในศูนย์ฝึก?
5. สำนักงานใหญ่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสั่งการและควบคุมกองทหารมากน้อยเพียงใด และสิ่งนี้ส่งผลต่อการปฏิบัติการในวันแรกของสงครามมากน้อยเพียงใด?
ในฐานะอดีตผู้บัญชาการ/เสนาธิการ/กอง/กองพล/ ฉันขอให้คุณให้ความกระจ่างในขอบเขตที่เป็นไปได้เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ และด้วยเหตุนี้จึงช่วยพัฒนาคำอธิบายที่สมบูรณ์และเป็นกลางมากขึ้นของมหาสงครามแห่งความรักชาติ
พันเอก โปครอฟสกี้
คำถามเหล่านี้นำมาจากเอกสารการสำรวจโดย M. A. Purkaev
คำถามที่ส่งถึงผู้บัญชาการปืนใหญ่ในปี พ.ศ. 2495
เมื่อพัฒนาคำอธิบายของมหาสงครามแห่งความรักชาติในปี พ.ศ. 2484-2488 มีปัญหาที่มีการจัดทำเอกสารที่ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์จำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการรวมตัวและการจัดวางปืนใหญ่ของเขตทหารชายแดนตาม "แผนป้องกันชายแดนของรัฐ พ.ศ. 2484" ใน ก่อนเกิดมหาสงครามแห่งความรักชาติ
คำถามที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้ได้แก่:
1. เหตุใดกองทหารปืนไรเฟิลและกองพลทหารปืนใหญ่ส่วนใหญ่จึงอยู่ในค่ายฝึกในค่ายปืนใหญ่?
2. ปืนใหญ่แบบผสมผสานใดบ้างที่ไม่ได้ถอนออกจากค่ายฝึก?
3. เมื่อใดได้รับคำสั่งให้นำปืนใหญ่รูปแบบและหน่วยพร้อมรบ? ได้มีการดำเนินการอะไรและเมื่อใดตามคำสั่งนี้?
4. หน่วยปืนใหญ่ที่นำเข้ามาในค่ายฝึกมีกระสุนจำนวนเท่าใด? เป็นไปได้ไหมที่จะเติมกระสุนให้กับหน่วยเหล่านี้ในเวลาที่เมื่อเริ่มสงครามพวกเขากำลังย้ายออกจากค่ายไปยังกองพลและกองพลของพวกเขา?
5. ปืนใหญ่ที่อยู่ในค่ายเข้าร่วมหน่วยเมื่อใด? หน่วยปกปิดใช้ปืนใหญ่ชนิดใดในการต่อสู้กับกองทหารนาซีที่ทรยศหักหลังพรมแดนของเรา?
6. หน่วยปืนใหญ่มีอุปกรณ์ฉุดลากมากน้อยเพียงใด?
7. ตำแหน่งการยิงปืนใหญ่ของหน่วยที่กำบังถูกกำหนดตามแผนป้องกันชายแดนของรัฐ และแผนการยิงของปืนใหญ่และแผนการกำจัดไปยังพื้นที่ตำแหน่งการยิงได้รับการพัฒนาหรือไม่?
ในฐานะอดีตหัวหน้าหน่วยปืนใหญ่ ฉันขอให้คุณให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เท่าที่เป็นไปได้ และด้วยเหตุนี้จึงพัฒนาคำอธิบายที่สมบูรณ์และเป็นกลางมากขึ้นของมหาสงครามแห่งความรักชาติ
พันเอก โปครอฟสกี้
คำถามที่ส่งถึงอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศในปี พ.ศ. 2495
เมื่อพัฒนาคำอธิบายเกี่ยวกับมหาสงครามแห่งความรักชาติระหว่างปี พ.ศ. 2484-2488 มีปัญหาหลายประการที่ยังไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนกำลังและการรวมตัวของกองทัพอากาศในเขตทหารชายแดนตาม "แผนป้องกันชายแดนของรัฐ พ.ศ. 2484" ใน ก่อนเกิดมหาสงครามแห่งความรักชาติ
คำถามที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้ได้แก่:
1. การจัดหาเครือข่ายสนามบินให้กับกองทัพอากาศในช่วงก่อนเกิดสงคราม?
2. กองทัพอากาศและกองทัพอากาศมีอุปกรณ์และคุณภาพหรือไม่? เครื่องบินประเภทใหม่ที่เข้าประจำการกับกองทัพอากาศมีมากน้อยเพียงใดที่เจ้าหน้าที่การบินเชี่ยวชาญ? เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเตรียมพร้อมปฏิบัติการรบหรือไม่?
3. ผู้บัญชาการกองทัพอากาศทราบหรือไม่ถึงการโจมตีของนาซีเยอรมนีในเช้าวันที่ 22 มิถุนายน?
4. ได้รับคำสั่งให้นำกองทัพอากาศเข้าสู่การเตรียมพร้อมรบเมื่อใด และผู้บัญชาการทหารอากาศได้ดำเนินการอย่างไรตามคำสั่งนี้
5. ในตอนเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน กองทัพอากาศกองทัพบกได้เตรียมพร้อมเพียงใดในการขับไล่การโจมตีกะทันหันของการบินฟาสซิสต์?
6. แผนกการบินของกองบัญชาการกองทัพบกได้เตรียมการอย่างไรในการควบคุมการบินในสภาพการต่อสู้และสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการรบในวันแรกของสงครามมากน้อยเพียงใด?
ฉันขอให้คุณในฐานะอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เท่าที่จะเป็นไปได้และด้วยเหตุนี้จึงช่วยพัฒนาคำอธิบายที่สมบูรณ์และมีวัตถุประสงค์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติมากขึ้น
พันเอก โปครอฟสกี้
คำถามที่ส่งถึงอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขตชายแดนในปี พ.ศ. 2496
เมื่อพัฒนาคำอธิบายเกี่ยวกับมหาสงครามแห่งความรักชาติในปี พ.ศ. 2484-2488 มีคำถามที่ไม่ชัดเจนจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการกระทำที่เป็นไปได้ของกองทหารนาซีในช่วงก่อนสงครามของสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม
คำถามที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้ได้แก่:
1. กลุ่มทหารนาซีรู้จักที่กองบัญชาการเขตก่อนเกิดสงครามมากน้อยเพียงใด?
2. มีการประเมินการจัดกลุ่มกองกำลังศัตรูที่ถูกเปิดเผยและลักษณะที่เป็นไปได้ของการกระทำของเขาอย่างไร
3. สำนักงานใหญ่เขตมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเริ่มการสู้รบในส่วนของนาซีเยอรมนีหรือไม่?
4. มีคำสั่งใดที่สำนักงานใหญ่เขตโดยใช้ข้อมูลข่าวกรอง (ซึ่งพวกเขารายงาน, พวกเขาถูกส่งไปยังกองทหาร, พวกเขานำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ทั่วไป)
5. วิธีการที่ผู้บังคับบัญชากองทหารเขตประเมินข้อสรุปของกองบัญชาการเขตตามข้อมูลข่าวกรอง
6. ข้อมูลข่าวกรองที่ทันเวลาได้รับจากกองทหารในเดือนแรกของสงครามและระดับความสมบูรณ์และมูลค่าของข้อมูลนี้
7. แผนกข่าวกรองทำงานอย่างไรในเดือนแรกของสงคราม
ฉันขอให้คุณในฐานะอดีตหัวหน้าแผนกข่าวกรองของสำนักงานใหญ่เพื่อชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และด้วยเหตุนี้จึงช่วยพัฒนาคำอธิบายที่สมบูรณ์และมีวัตถุประสงค์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติมากขึ้น
พันเอก โปครอฟสกี้
จดหมายเตือนที่ส่งในปี 1953 ถึงผู้นำทางทหารที่ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอเบื้องต้นของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์การทหารในปี 1949
คุณในฐานะผู้เข้าร่วมในช่วงเริ่มต้นของมหาสงครามแห่งความรักชาติได้รับคำขอให้เขียนความทรงจำเกี่ยวกับเดือนแรกของสงคราม (จนถึงเดือนกันยายน)
จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ทราบสาเหตุ
เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการพัฒนาและสรุปในงานประวัติศาสตร์การทหารลักษณะและแนวทางการปฏิบัติการทางทหารในช่วงเริ่มต้นของมหาสงครามแห่งความรักชาติคณะกรรมการวิทยาศาสตร์การทหารหลักพิจารณาว่าจำเป็นต้องขอให้คุณเขียนบันทึกความทรงจำอีกครั้งภายในขอบเขตของคำถาม ระบุไว้ในจดหมายข้างต้น
พันเอก โปครอฟสกี้
คำถามที่ส่งไปยังผู้บังคับกองพลและกองร้อยในปี พ.ศ. 2499
เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการศึกษาเหตุการณ์ในช่วงเริ่มต้นของมหาสงครามแห่งความรักชาติอย่างครอบคลุมและเป็นความจริง แผนกประวัติศาสตร์การทหารขอเชิญชวนคุณในฐานะผู้เข้าร่วมสงคราม อดีตผู้บัญชาการ พร้อมขอแบ่งปันความทรงจำของคุณ ประมาณคำถามต่อไปนี้:
1. ที่ตั้งของกองทหารและที่ตั้งในช่วงเริ่มต้นของสงคราม
๒. ระดับความพร้อมของกองบัญชาการและผู้บังคับบัญชาระดับหมวดกองบังคับการ
3. การสนับสนุนด้านวัสดุและทางเทคนิค (ความพร้อมของวิธีการลาก, กระสุนในโกดัง, พร้อมปืนและระหว่างบุคลากร, การจัดหาการขนส่ง, การสื่อสาร ฯลฯ )
4. เมื่อใดและจากใครได้รับคำสั่งให้นำกองทหารเข้าสู่ความพร้อมรบและรับงานอะไร
5. มีตำแหน่งการยิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ขอบเขตของอุปกรณ์ทางวิศวกรรม และเวลาที่ถูกครอบครองหรือไม่
6. ภาพรวมโดยย่อของการปฏิบัติการทางทหารของกรมทหารในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2484 ขอแนะนำให้ครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนถึง 10 กรกฎาคมโดยละเอียด
คำถามที่เราตั้งไม่ควรจำกัดคำอธิบายความทรงจำของคุณ ขอแนะนำให้เน้นประเด็นเหล่านั้นที่สมควรได้รับความสนใจในความคิดเห็นของคุณ
รอง หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์การทหาร
พล.ต.ไซเชฟ
เผยแพร่: ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรกของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 1./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมิทรีโปซาร์สกี้ 2560
27. พิธีสารของเซสชั่นศาลปิดของวิทยาลัยทหารของศาลฎีกาแห่งสหภาพโซเวียตลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2484
มอสโก 22 กรกฎาคม 2484
ความลับสุดยอด
อทป. 1 สำเนา
ประธาน: ทนายความกองทัพ V.V. Ulrich
สมาชิก: ทนายความทหาร A. M. Orlov และทนายความทหาร D. Ya
เลขานุการ - ทนายความทหาร A. S. Mazur
เมื่อเวลา 00.20 น. เจ้าหน้าที่ที่เป็นประธานเปิดการพิจารณาของศาลและประกาศว่าคดีจะได้รับการพิจารณาในข้อกล่าวหาของอดีตผู้บัญชาการของแนวรบด้านตะวันตก - นายพลแห่งกองทัพ Dmitry Grigoryevich Pavlov อดีตเสนาธิการของแนวรบด้านตะวันตก - พลตรี Vladimir Efimovich Klimovskikh ทั้งสอง ความผิดตามมาตรา. ศิลปะ. 63-2 และ 76 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของ BSSR; อดีตหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสำนักงานใหญ่แนวรบด้านตะวันตก - พลตรี Andrei Terentyevich Grigoriev และอดีตผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 - พลตรี Alexander Andreevich Korobkov ทั้งคู่ในอาชญากรรมภายใต้ศิลปะ 180 ข้อ "6" ของประมวลกฎหมายอาญาของ BSSR
เมื่อสืบทราบตัวตนของจำเลยแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมจึงถามพวกเขาว่าได้รับสำเนาคำฟ้องหรือไม่ และพวกเขาคุ้นเคยกับสำเนาคำฟ้องแล้วหรือไม่
จำเลยตอบตกลง
มีการประกาศองค์ประกอบของศาลและจำเลยได้รับการอธิบายสิทธิในการท้าทายบุคคลจากศาลหากมีเหตุผลในการทำเช่นนั้น
จำเลยไม่ได้โต้แย้งองค์ประกอบของศาล
ไม่ได้รับคำร้องก่อนเริ่มการสอบสวนของศาล
การสอบสวนของศาล:
ผู้พิพากษาที่เป็นประธานอ่านคำฟ้องและถามจำเลยว่าข้อกล่าวหามีความชัดเจนหรือไม่ และพวกเขารับสารภาพหรือไม่
1. จำเลยพาฟโลฟ ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นที่เข้าใจได้ ฉันไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความผิดในการมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดทางทหารต่อต้านโซเวียต ฉันไม่เคยเป็นสมาชิกขององค์กรสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียตมาก่อน
ฉันสารภาพว่าฉันไม่มีเวลาตรวจสอบว่าผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 Korobkov ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันให้อพยพทหารออกจากเบรสต์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ผมมีคำสั่งให้ถอนหน่วยจากเบรสต์ไปที่ค่าย Korobkov ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันอันเป็นผลมาจากการที่ศัตรูทั้งสามฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อออกจากเมือง
ฉันสารภาพว่าฉันเข้าใจคำสั่งของเสนาธิการกองทัพแดงในแบบของฉันเองและไม่ได้บังคับใช้ล่วงหน้านั่นคือก่อนที่ศัตรูจะโจมตี ฉันรู้ว่าศัตรูกำลังจะเคลื่อนตัว แต่จากมอสโกฉันมั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและฉันได้รับคำสั่งให้สงบและไม่ตื่นตระหนก ฉันไม่สามารถตั้งชื่อบุคคลที่บอกฉันเรื่องนี้ได้
ประธาน. คุณยืนยันคำให้การของคุณในการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อหลายชั่วโมงก่อน นั่นคือวันที่ 21 กรกฎาคม 1941 หรือไม่?
จำเลย. ฉันขอให้คุณไม่เชื่อคำพยานเหล่านี้ ฉันให้พวกเขาเมื่อฉันอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ฉันขอให้คุณเชื่อคำให้การของฉันในการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 1941
ประธาน. ในคำให้การของคุณลงวันที่ 21 กรกฎาคม 1941 (หน้า 82 เล่ม 1) คุณพูดว่า: “ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสมรู้ร่วมคิดเป็นครั้งแรกขณะยังอยู่ในสเปนในปี 1937 จาก Meretskov”
จำเลย. ขณะอยู่ในสเปน ฉันได้สนทนากับเมเรตสคอฟครั้งหนึ่ง ซึ่งเมเรตสคอฟบอกฉันว่า: “ให้เราได้รับประสบการณ์ในสงครามครั้งนี้และถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้กับกองทหารของเรา” ในเวลาเดียวกัน จากหนังสือพิมพ์ปารีส ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดทางทหารต่อต้านโซเวียตที่มีอยู่ในกองทัพแดง
ประธาน. เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนคุณพูดบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของศัตรู
จำเลย. ฉันไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านโซเวียต ฉันให้การเป็นพยานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดทางทหารต่อต้านโซเวียตขณะอยู่ในสภาพวิกลจริต
ประธาน. อยู่ที่เดียวกัน 82 เล่ม 1 คุณพูดว่า:
“ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสมรู้ร่วมคิดซึ่ง Meretskov อธิบายให้ฉันฟังนั้นมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำในกองทัพโดยให้หัวหน้ากองทัพเป็นที่พอใจของผู้สมรู้ร่วมคิด - Uborevich และ Tukhachevsky”
คุณได้พูดคุยกับเขาเช่นนี้หรือไม่?
จำเลย. ฉันไม่ได้คุยกับเขาแบบนี้
ประธาน. คุณได้สนทนาอะไรกับ Meretskov เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดทางทหารต่อต้านโซเวียตเมื่อคุณกลับมาจากสเปน
จำเลย. เมื่อกลับจากสเปนในการสนทนากับ Meretskov เกี่ยวกับการสมคบคิดที่ถูกเปิดเผยในกองทัพฉันถามเขาว่าเราจะเอาเจ้าสารเลวคนนี้ไปไว้ที่ไหน Meretskov ตอบฉัน:“ ตอนนี้เราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องสมคบคิดแล้ว งานของเราเริ่มต้นแล้ว และเราจำเป็นต้องพับแขนเสื้อและทำงาน”
ประธาน. ในการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 คุณพูดอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ และโดยเฉพาะบนน้ำแข็ง 83 เล่มที่ 1 คุณให้คำพยานต่อไปนี้:
“ เมื่อกลับจากสเปนในการสนทนากับ Meretskov ในประเด็นของการสมรู้ร่วมคิดเราได้ตัดสินใจเพื่อช่วยตัวเองจากความล้มเหลวที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมต่อต้านโซเวียตชั่วคราวเพื่อลงลึกใต้ดินโดยแสดงตัวในการให้บริการเฉพาะใน ด้านบวก”
จำเลย. ในการสอบสวนเบื้องต้นข้าพเจ้าได้กล่าวสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกกับศาล จากนี้ ผู้ตรวจสอบเขียนข้อความที่แตกต่างออกไป ฉันลงนามแล้ว
ประธาน. บนน้ำแข็ง คำให้การเดียวกัน 86 ข้อลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 คุณพูดว่า:
“ การรักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับ Meretskov ตลอดเวลาอย่างหลังในการสนทนาซ้ำ ๆ กับฉันแสดงความรู้สึกพ่ายแพ้ของเขาอย่างเป็นระบบพิสูจน์ให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของกองทัพแดงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเยอรมัน นับตั้งแต่วินาทีที่เยอรมนีเริ่มปฏิบัติการทางทหารทางตะวันตก เมเร็ตสคอฟกล่าวว่าขณะนี้ชาวเยอรมันไม่มีเวลาสำหรับเรา แต่ถ้าพวกเขาโจมตีสหภาพโซเวียตและกองทัพเยอรมันได้รับชัยชนะ มันก็จะไม่ทำให้เราแย่ลงไปกว่านี้อีกแล้ว”
คุณได้คุยกับ Meretskov บ้างไหม?
จำเลย. ใช่ ฉันเคยคุยกับเขาแบบนั้น การสนทนานี้เกิดขึ้นระหว่างฉันกับเขาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2483 ในเมืองไรโวลา
ประธาน. สิ่งนี้ “จะไม่เลวร้ายกว่าสำหรับเรา” สำหรับใคร?
จำเลย. ฉันเข้าใจเขาทั้งสำหรับฉันและสำหรับเขา
ประธาน. คุณเห็นด้วยกับเขาไหม?
จำเลย. ฉันไม่ได้คัดค้านเขาเนื่องจากการสนทนานี้เกิดขึ้นขณะดื่ม นี่เป็นความผิดของฉัน
ประธาน. คุณเคยรายงานเรื่องนี้กับใครหรือไม่?
จำเลย. ไม่ และนี่ก็เป็นความผิดของฉันด้วย
ประธาน. Meretskov บอกคุณหรือเปล่าว่าสเติร์นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่?
จำเลย. ไม่ ฉันไม่ได้ทำ ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น ฉันโทรหาสเติร์น [a] ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสมคบคิดเพียงเพราะในระหว่างยุทธการที่กวาดาลาฮารา เขาได้ออกคำสั่งทางอาญาให้ถอนหน่วยออกจากกวาดาลาฮารา จากนี้ฉันจึงสรุปว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิด
ประธาน. ในการสอบสวนเบื้องต้น (กรณีที่ 88 เล่มที่ 1) คุณให้การเป็นพยานดังนี้
“เพื่อที่จะหลอกลวงพรรคและรัฐบาล ฉันรู้แน่ว่าแผนของเจ้าหน้าที่ทั่วไปสำหรับการสั่งซื้อรถถัง รถยนต์ และรถแทรกเตอร์ในช่วงสงครามนั้นถูกประเมินสูงเกินไปที่ 10 เท่า เจ้าหน้าที่ทั่วไปให้เหตุผลในการประเมินสูงเกินไปนี้โดยความพร้อมของกำลังการผลิต ในขณะที่ ในความเป็นจริง ความสามารถที่อุตสาหกรรมมอบให้ได้นั้นต่ำกว่ามาก... ด้วยแผนนี้ Meretskov ตั้งใจในช่วงสงครามเพื่อสร้างความสับสนให้กับการคำนวณทั้งหมดสำหรับการจัดหารถถัง รถแทรกเตอร์ และรถยนต์ให้กับกองทัพ”
คุณยืนยันข้อความเหล่านี้หรือไม่?
จำเลย. โดยพื้นฐานแล้วใช่ นั่นคือแผน มันมีเรื่องไร้สาระเช่นนั้น จากนี้ฉันจึงได้ข้อสรุปว่าแผนคำสั่งในช่วงสงครามนั้นจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงพรรคและรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ที่เป็นประธานอ่านคำให้การของจำเลยพาฟโลฟ ที่เขามอบให้ในการสอบสวนเบื้องต้น (อายุ 89 ปี เล่ม 1) เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทรยศส่วนตัวของเขา พาฟลอฟ และถามจำเลยว่าเขายืนยันคำให้การนี้หรือไม่
จำเลย. ฉันไม่ยืนยันคำให้การเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วผู้บังคับบัญชาการสื่อสารจะไม่เป็นผู้นำ องค์กรสื่อสารในกองทัพนำโดยเสนาธิการทหารบก ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าเขียนประเด็นนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าจงใจไม่เป็นผู้นำองค์กรสื่อสารในกองทัพเพื่อที่จะไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลชนชั้นกรรมาชีพโดยเร็ว
คำให้การของฉันเกี่ยวกับระบบป้องกันขีปนาวุธซึ่งฉันถูกกล่าวหาว่าจงใจไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรบก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นกัน พื้นที่เสริมที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉันอยู่ในสภาพดีกว่าที่อื่น ๆ ซึ่งสามารถยืนยันได้โดยผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติของสหภาพโซเวียต
ประธาน. ในเรื่องนี้ Klimovskikh ให้การเป็นพยานในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น:
“งานก่อสร้างพื้นที่ที่มีป้อมปราการดำเนินไปช้ามาก เมื่อเริ่มการสู้รบ มีจุดยิงทั้งหมด 600 จุด มีอาวุธ 189 จุด และถึงตอนนั้นก็ยังไม่มีอุปกรณ์ครบครัน” (หน้า 25 เล่ม 2)
จำเลย. Klimovskikh พูดถูกต้องอย่างแน่นอน ฉันรายงานเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการกลางแล้ว
ประธาน. เมื่อไร?
จำเลย. ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484
ประธาน. ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น คุณให้การเป็นพยานเกี่ยวกับความพร้อมรบของพื้นที่เสริม:
“ฉันไม่ได้ตั้งใจยกประเด็นอย่างรวดเร็วในการนำพื้นที่ที่มีป้อมปราการมาเพื่อเตรียมพร้อมรบ ด้วยเหตุนี้ กองกำลัง UR จึงไม่พร้อมรบ และกองกำลัง UR ก็ไม่ถูกส่งออกไปแม้จะเป็นไปตามแผนเดือนพฤษภาคม”
จำเลย. ฉันยืนยันคำให้การเหล่านี้ฉันเพียงขอให้ลบคำว่า "อย่างมีสติ" ออกจากพวกเขาเท่านั้น
ประธาน. คุณสิ้นสุดคำให้การของคุณในวันที่ 21 กรกฎาคม 1941 ดังนี้:
“ด้วยความขมขื่นที่ผู้บัญชาการกองทัพแดงหลายคนซึ่งก่อนหน้านี้เคยใกล้ชิดกับฉันถูกจับกุมและถูกตัดสินลงโทษ ฉันจึงเลือกวิธีการแก้แค้นที่แน่นอนที่สุด - การจัดการความพ่ายแพ้ของกองทัพแดงในสงครามกับเยอรมนี”...
“ ฉันจัดการได้บางส่วนในสิ่งที่ Tukhachevsky และ Uborevich ล้มเหลวในเวลาของพวกเขานั่นคือเปิดแนวรบให้กับชาวเยอรมัน” (หน้า 92 เล่มที่ 1)
จำเลย. ฉันไม่เคยมีความโกรธเลย ฉันไม่มีเหตุผลที่จะโกรธ ฉันเป็นวีรบุรุษของสหภาพโซเวียต ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้นำทองเหลืองคนก่อนในกองทัพ ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น ฉันถูกสอบปากคำเป็นเวลา 15 วัน เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด ฉันอยากจะปรากฏตัวต่อหน้าศาลโดยเร็วที่สุดและรายงานให้เขาทราบเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ที่แท้จริงของกองทัพ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเขียนเกี่ยวกับความโกรธและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเป็น
ประธาน. คุณยืนยันคำให้การของคุณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 1941 หรือไม่?
จำเลย. ไม่ นี่เป็นการบังคับให้การเป็นพยานด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เป็นประธานอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากคำให้การของจำเลยพาฟโลฟ ซึ่งมอบให้ในการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (สำนวนคดี 65 เล่มที่ 1) โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้:
“...เหตุผลหลักสำหรับความพ่ายแพ้ในแนวรบด้านตะวันตกก็คือการทำงานที่ทรยศของฉันในฐานะสมาชิกขององค์กรสมรู้ร่วมคิด แม้ว่าเงื่อนไขวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ฉันเปิดเผยในระหว่างการสอบสวนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมมีส่วนสำคัญในเรื่องนี้”
จำเลย. ทั้งหมดนี้เขียนไม่ถูกต้อง นี่คือคำให้การบังคับของฉัน
ประธาน. คุณพูดอะไรเกี่ยวกับประจักษ์พยานของคุณเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1941
จำเลย. ข้อความเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเลยเช่นกัน ในวันนี้ฉันรู้สึกแย่กว่าวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ประธาน. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 บนน้ำแข็ง เล่ม 1 เล่มที่ 59 คุณให้คำพยานต่อไปนี้:
“เกี่ยวกับการบิน ฉันเชื่อถือคำพูดของการกระจายการบินไปยังสนามบินสนามอย่างสมบูรณ์ และที่สนามบินไปยังเครื่องบินแต่ละลำ ฉันไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานของผู้บัญชาการกองทัพอากาศ Kopts และรอง Tayursky ของเขา ฉันทำผิดพลาดทางอาญาโดยที่การบินประจำการอยู่ที่สนามบินสนามใกล้กับชายแดน ในสนามบินที่มีไว้สำหรับการฝึกในกรณีที่เราถูกโจมตี แต่ไม่ใช่เพื่อการป้องกัน”
คุณยืนยันข้อความเหล่านี้หรือไม่?
จำเลย. นี่ถูกต้องอย่างแน่นอน ในช่วงเริ่มต้นของการสู้รบ Kopets และ Tayursky รายงานกับฉันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียตในเรื่องการจัดวางกำลังการบินแบบเข้มข้น แต่ฉันไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานได้ทางกายภาพ หลังจากการทิ้งระเบิดครั้งแรก กองบินก็ถูกทำลาย โคเปตส์ยิงตัวเองเพราะเป็นคนขี้ขลาด
สำหรับคำถามจากสมาชิกของศาล Comrade Kandybin ทนายทหารจำเลย Pavlov ตอบว่า:
ฉันรู้ทันเวลาว่ากองทหารเยอรมันกำลังเข้าใกล้ชายแดนของเรา และตามรายงานข่าวกรองของเรา ฉันสันนิษฐานว่ากองทัพเยอรมันอาจโจมตีได้ แม้จะได้รับการรับรองจากมอสโกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉันก็ออกคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาวางกองทหารให้อยู่ในสภาพการต่อสู้และยึดครองโครงสร้างประเภทการต่อสู้ทั้งหมด
กระสุนถูกแจกจ่ายให้กับกองทัพ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมา
ฉันยืนยันคำให้การของฉันอย่างเต็มที่เมื่อเริ่มการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 Korobkov
หลังจากที่ฉันออกคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชานำกองทหารเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ Korobkov รายงานกับฉันว่ากองทหารของเขาพร้อมสำหรับการรบแล้ว ในความเป็นจริงปรากฎว่าในนัดแรกกองทหารของเขาหนีไป
ฉันไม่ได้ตรวจสอบสถานะความพร้อมรบของกองทัพที่ 4 ที่ตั้งอยู่ในเบรสต์ ฉันรับคำของ Korobkov ที่ว่าหน่วยของเขาพร้อมสำหรับการรบ
สำหรับคำถามจากสมาชิกของศาล Comrade Orlov ทนายทหารจำเลย Pavlov ตอบว่า:
ฉันเชื่อว่ากองทหารทั้งหมดของแนวรบด้านตะวันตกเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามอย่างเต็มที่ และฉันจะไม่พูดว่าสงครามทำให้เราประหลาดใจและไม่ได้เตรียมพร้อม ในช่วงวันที่ 22-26 มิ.ย. 2484 ไม่มีความตื่นตระหนกทั้งในหมู่ทหารหรือผู้นำ ยกเว้น กองทัพที่ 4 ที่การบังคับบัญชาสับสนไปหมด
ไม่มีความระส่ำระสายเมื่อถอยไปยังตำแหน่งป้องกันใหม่ ทุกคนรู้ว่าต้องไปที่ไหน
เมืองหลวงของเบลารุส มินสค์ ได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้รับการปกป้องโดย 4 แผนก
สมาชิกของศาล Comrade Orlov เราจะอธิบายได้อย่างไรว่าในวันที่ 26 มิถุนายน มินสค์ถูกทิ้งให้อยู่ในความเมตตาแห่งโชคชะตา?
จำเลย. รัฐบาลออกจากมินสค์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
สมาชิกของศาล Comrade Orlov รัฐบาลเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้? คุณเป็นผู้บัญชาการแนวหน้า
จำเลย. ใช่แล้ว ฉันเป็นผู้บัญชาการแนวหน้า สถานการณ์ที่มินสค์พบว่าตนเองไม่ได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่
สมาชิกของศาล Comrade Orlov เราจะอธิบายได้อย่างไรว่าหน่วยต่างๆ ไม่มีกระสุน?
จำเลย. มีกระสุนนอกเหนือจากการเจาะเกราะ หลังอยู่ห่างจากหน่วยทหาร 100 กม. ฉันมีความผิดในเรื่องนี้เนื่องจากฉันไม่ได้ตั้งคำถามในการโอนโกดังไปยังการกำจัดของเรา
ฉันใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องมินสค์ รวมถึงรายงานต่อรัฐบาลด้วย
2. จำเลย คลิมอฟสกี้ ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นที่เข้าใจได้ ฉันสารภาพผิดในส่วนที่สองของข้อกล่าวหา นั่นคือ การทำผิดพลาดในกิจกรรมทางการของฉัน
ประธาน. คุณกำลังสารภาพผิดอะไรกันแน่?
จำเลย. ฉันสารภาพผิดต่ออาชญากรรมที่กำหนดไว้ในคำฟ้อง
ประธาน. คุณยืนยันคำให้การของคุณในการสอบสวนเบื้องต้นหรือไม่?
จำเลย. ฉันยืนยันอย่างเต็มที่ถึงคำให้การที่ฉันให้ในการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุของความพ่ายแพ้ของกองทหารของแนวรบด้านตะวันตก
ประธาน. ในการสอบสวนเบื้องต้น (กรณีที่ 25 เล่มที่ 2) คุณให้การเป็นพยานดังนี้
“...เหตุผลที่สองของความพ่ายแพ้คือพนักงานของสำนักงานใหญ่ส่วนหน้า รวมถึงตัวฉันเองและผู้บัญชาการของขบวนการแต่ละบุคคลต่างประมาทเลินเล่อทางอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อนการสู้รบจะปะทุขึ้นและระหว่างสงคราม”
คุณยืนยันข้อความเหล่านี้หรือไม่?
จำเลย. ฉันยืนยันอย่างเต็มที่
สมาชิกของศาล Comrade Orlov บอกฉันหน่อยว่าแผนงานก่อสร้างพื้นที่เสริมเสร็จหรือยัง?
จำเลย. งานก่อสร้างพื้นที่ที่มีป้อมปราการในปี พ.ศ. 2482-2483 ได้ดำเนินการตามแผนแต่ยังไม่เพียงพอ ในช่วงเริ่มต้นของการสู้รบ มีจุดยิง 600 จุด มีอาวุธ 189 จุด และถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์ครบครัน
สมาชิกของศาล Comrade Orlov ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความไม่เตรียมพร้อมของพื้นที่ที่มีป้อมปราการ?
จำเลย. ผู้รับผิดชอบคือ: ผู้บัญชาการกองทหาร Pavlov, pom มิคาอิลิน ผู้บัญชาการหน่วยทหาร และในระดับหนึ่ง ฉันรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่
สมาชิกของศาล Comrade Orlov ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการขาดสายที่เป็นอิสระและวิธีการสื่อสารสำหรับการบังคับบัญชาอาวุธผสม กองทัพอากาศ และการป้องกันทางอากาศ?
จำเลย. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของแนวรบด้านตะวันตกและฉันในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
สมาชิกของศาล Comrade Orlov คุณมีข้อมูลหรือไม่ว่าศัตรูกำลังรวมกำลังทหารอยู่?
จำเลย. เรามีข้อมูลดังกล่าว แต่ Pavlov ให้ข้อมูลผิดๆ ซึ่งรับรองว่าศัตรูกำลังมุ่งความสนใจไปที่รถถังเบา
การโจมตีกองทหารของเราครั้งแรกของศัตรูนั้นน่าทึ่งมากจนทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บังคับบัญชาทั้งหมดของกองบัญชาการส่วนหน้า ฝ่ายที่มีความผิดในเรื่องนี้ ได้แก่: Pavlov ในฐานะผู้บัญชาการแนวหน้า, ฉัน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่แนวหน้า, หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร Grigoriev, หัวหน้าปืนใหญ่และผู้บัญชาการคนอื่น ๆ
สมาชิกของศาล Comrade Orlov คุณเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียตหรือไม่?
จำเลย. ฉันไม่เคยมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียตมาก่อน
สมาชิกของศาล Comrade Orlov คุณรู้คำให้การของ Simonov และ Batenin สมาชิกขององค์กรสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียตที่พวกเขาให้ไว้ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นกับคุณหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับประจักษ์พยานของพวกเขา
จำเลย. คำให้การของ Simonov และ Batenin เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับฉัน ฉันปฏิเสธคำให้การของพวกเขาอย่างเด็ดขาด ฉันขอย้ำอีกครั้งว่าฉันไม่ใช่สมาชิกขององค์กรสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียต
สมาชิกของศาล Comrade Orlov คุณคิดว่ามินสค์เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด
จำเลย. ฉันเชื่อว่ามินสค์ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันเพียงพอ มีการบินในมินสค์ แต่ในความเป็นจริง การป้องกันมินสค์ยังไม่เพียงพอ
สมาชิกของศาลสหาย Kandybin ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น จำเลย Pavlov ให้การเป็นพยานดังต่อไปนี้:
“ ผู้บัญชาการกองยานยนต์ Oborin กังวลเรื่องการบริหารมากกว่าและไม่เกี่ยวข้องกับความพร้อมรบของกองพลของเขาเลย ในขณะที่กองพลมีรถถังมากกว่า 450 คัน ด้วยการปะทุของสงคราม โอโบรินสูญเสียการควบคุมและถูกทุบตีทีละชิ้น ฉันถือว่าการกระทำของเสนาธิการ Sandalov และผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 Korobkov นั้นเป็นการกระทำที่ทรยศ”
คุณพูดอะไรเกี่ยวกับคำให้การของพาฟโลฟ?
จำเลย. ฉันยืนยันคำให้การของพาฟลอฟ
3. จำเลย Grigoriev ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นที่เข้าใจได้ ฉันสารภาพว่าหลังจากศัตรูทำลายศูนย์การสื่อสารจำนวนหนึ่งแล้ว ฉันก็ไม่สามารถกู้คืนได้
ประธาน. คุณยืนยันคำให้การของคุณในการสอบสวนเบื้องต้นหรือไม่?
จำเลย. ฉันไม่สามารถยืนยันคำให้การครั้งแรกของฉันที่ให้ไว้ในมินสค์ได้ เช่นเดียวกับคำให้การที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 เนื่องจากฉันให้การเป็นพยานโดยการบังคับ
ฉันยืนยันคำให้การของตัวเองอย่างเต็มที่
สหาย Orlov สมาชิกของศาลอ่านคำให้การของจำเลย Grigoriev ที่ได้รับจากเขาในการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (คดีที่ 24-25 เล่มที่ 4) ว่าเขา Grigoriev สารภาพว่า:
1. ความจริงที่ว่าไม่มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างสำนักงานใหญ่ส่วนหน้าและหน่วยปฏิบัติการของกองทัพแดง
2. ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้มาตรการเด็ดขาดในการจัดตั้งหน่วยสื่อสารแนวหน้าตามตารางช่วงสงคราม
3. ความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้ใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อแก้ไขความเสียหายต่อสายไฟและจุดสื่อสารอย่างทันท่วงทีทั้งโดยผู้ก่อวินาศกรรมและผลจากการระเบิดของเครื่องบินข้าศึก
จำเลย. ข้าพเจ้ายืนยันข้อที่หนึ่งและสามของประจักษ์พยานของข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ ประเด็นที่สอง แม้ว่าฉันจะสารภาพผิด แต่ก็ใช้ไม่ได้กับฉันเลย เนื่องจากฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการระดมพล จริงอยู่ฉันก็รับผิดชอบทางอ้อมในเรื่องนี้เช่นกัน
สมาชิกของศาล Comrade Orlov คุณเริ่มแสดงประจักษ์พยานที่เขียนด้วยลายมือเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1941:
“สงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 พบว่าเขตทหารพิเศษตะวันตกไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการทำสงคราม” (หน้า 67 เล่มที่ 4)
คุณยืนยันข้อความเหล่านี้หรือไม่?
จำเลย. ใช่ ยืนยัน.
สมาชิกของศาล Comrade Orlov การเป็นพยานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สำนักงานใหญ่เขตก่อนเริ่มสงคราม คุณพูดว่า:
“สงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน สร้างความประหลาดใจให้กับเขตทหารพิเศษตะวันตก อารมณ์อันสงบสุขที่ครอบงำทั่วทั้งสำนักงานใหญ่ถูกส่งไปยังกองทหารอย่างแน่นอน มีเพียง "ความพึงพอใจ" นี้เท่านั้นที่สามารถอธิบายความจริงที่ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวติดอยู่บนพื้นโดยการโจมตีของเยอรมัน กองบัญชาการกองทัพอยู่ในเขตฤดูหนาวและถูกทำลาย และในที่สุด กองทหารบางส่วน (กองทหารเบรสต์) ก็ถูกทิ้งระเบิดในเขตฤดูหนาวของพวกเขา” (หน้า 76 เล่มที่ 4)
ข้อความเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่?
จำเลย. ใช่.
สมาชิกของศาล Comrade Orlov กองบัญชาการเขตรู้สึกถึงสงครามที่ใกล้เข้ามาหรือไม่?
จำเลย. เลขที่ Klimovskikh หัวหน้าเจ้าหน้าที่เขตเชื่อว่ามาตรการทั้งหมดของเราในการเคลื่อนย้ายทหารไปยังชายแดนนั้นเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน
สมาชิกของศาล Comrade Orlov ใครจะตำหนิเรื่องทั้งหมดนี้?
จำเลย. ความผิดคือ: ผู้บัญชาการ - Pavlov เสนาธิการ - Klimovskikh สมาชิกสภาทหาร Fomins และคนอื่น ๆ
สมาชิกของศาล Comrade Orlov บนน้ำแข็ง เล่มที่ 79 เล่มที่ 4 คุณให้คำพยานต่อไปนี้:
“ ออกจากมินสค์ ผู้บัญชาการกองทหารสื่อสารรายงานกับฉันว่ากรมสงครามเคมีไม่อนุญาตให้เขานำหน้ากากป้องกันแก๊สพิษจากนิวซีแลนด์ กรมปืนใหญ่ของเขตไม่อนุญาตให้เขานำกระสุนปืนจากนิวซีแลนด์ และกรมทหารมีบรรทัดฐานการดูแลเพียง 15 ชิ้นต่อทหารหนึ่งนาย และแผนกเสบียงไม่อนุญาตให้เขานำกระสุนปืนจากนิวซีแลนด์
ดังนั้นแม้ในวันที่ 18 มิถุนายน แผนกต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ที่เป็นที่พอใจก็ไม่สนใจว่าสงครามใกล้เข้ามาแล้ว... และหลังจากโทรเลขจากเสนาธิการทหารสูงสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน กองทหารเขตก็ไม่พร้อมรบ ”
จำเลย. ทั้งหมดนี้เป็นจริง
4. จำเลยโครอบคอฟ ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นที่เข้าใจได้ ฉันไม่สารภาพผิด ฉันทำได้เพียงสารภาพว่าฉันไม่สามารถระบุจุดเริ่มต้นของการสู้รบที่แน่นอนได้ เราได้รับคำสั่งจากกองบังคับการกลาโหมประชาชนเมื่อเวลา 4.00 น. เมื่อศัตรูเริ่มวางระเบิดเรา
ฉันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2484 เมื่อตรวจสอบหน่วยต่างๆ กองพลปืนไรเฟิลที่ 49, 75 และ 79 ก็มีความพร้อมในการรบมากขึ้น นอกจากนี้กองพลทหารราบที่ 79 ยังไปกองทัพที่ 10 กองพลปืนไรเฟิลที่ 75 อยู่ทางปีกซ้าย ความพร้อมรบของหน่วยที่เหลือยังอ่อนแอ
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยของเราถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องบินข้าศึกขนาดใหญ่และขบวนรถถัง ด้วยกำลังที่ฉันมี ฉันไม่สามารถขับไล่ศัตรูได้ ฉันเชื่อว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้ต่อหน่วยของฉันคือการที่ศัตรูมีความเหนือกว่าอย่างมากในด้านการบินและรถถัง
เจ้าหน้าที่ที่เป็นประธานอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากคำให้การของจำเลยพาฟโลฟที่ให้ไว้ในการสอบสวนเบื้องต้น (คดีที่ 30 เล่มที่ 1) ว่าโครอบคอฟขาดการติดต่อกับกองพลปืนไรเฟิลที่ 49 และ 75 และ (คดีที่ 33) ว่าในกองทัพบกที่ 4 ] รู้สึกถึงความสับสนโดยสิ้นเชิงในการบังคับบัญชาซึ่งสูญเสียการควบคุมกองทหาร
จำเลย. ฉันปฏิเสธคำให้การของพาฟโลฟอย่างเด็ดขาด เขาจะพูดแบบนี้ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่มาที่ศูนย์บัญชาการของฉันเป็นเวลา 10 วัน? ผมได้ติดต่อกับทุกหน่วย ยกเว้น กองพลทหารราบที่ 46 ซึ่งเป็นสังกัดกองพลยานยนต์
ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น ฉันถูกกล่าวหาว่าขี้ขลาด นี่ไม่เป็นความจริง. ฉันอยู่ที่โพสต์ของฉันทั้งกลางวันและกลางคืน เขาอยู่แนวหน้าตลอดเวลาและเป็นผู้นำหน่วยเป็นการส่วนตัว ในทางตรงกันข้าม กองอำนวยการที่ 3 กล่าวหาฉันอยู่เสมอว่ากองบัญชาการกองทัพอยู่ใกล้แนวหน้ามาก
ประธาน. ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น จำเลยพาฟลอฟให้การเป็นพยานเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:
“ ฉันถือว่าการกระทำของเสนาธิการ Sandalov และผู้บัญชาการกองทัพที่ 4 Korobkov นั้นเป็นกิจกรรมที่ทรยศ ในภาคส่วนของพวกเขา กลุ่มยานยนต์หลักของศัตรูได้บุกทะลวงและไปถึง Rogachev และด้วยความเร็วที่รวดเร็วเพียงเพราะคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันในการถอนหน่วยออกจากเบรสต์ก่อนเวลา” (ld. 62, เล่มที่ 1)
จำเลย. ไม่มีใครออกคำสั่งให้ถอนหน่วยออกจากเบรสต์ โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เห็นคำสั่งดังกล่าว
จำเลยพาฟโลฟ ในเดือนมิถุนายน ตามคำสั่งของฉัน โปปอฟ ผู้บัญชาการกองพลปืนไรเฟิลที่ 28 ถูกส่งไปพร้อมกับภารกิจอพยพกองกำลังทั้งหมดจากเบรสต์ไปยังค่ายภายในวันที่ 15 มิถุนายน
จำเลยโครอบคอฟ ฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งหมายความว่าโปปอฟจะต้องรับโทษทางอาญาหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
จำเลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมในการสอบสวนของศาล และถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว
จำเลยกล่าวครั้งสุดท้ายว่า:
1. จำเลยพาฟโลฟ ฉันขอให้แยกกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรออกจากประจักษ์พยานของฉัน เนื่องจากฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว สาเหตุของความพ่ายแพ้ของหน่วยแนวรบด้านตะวันตกคือสิ่งที่บันทึกไว้ในคำให้การของฉันลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 และความจริงที่ว่าในปัจจุบันกองปืนไรเฟิลไม่เพียงพอในการต่อสู้กับหน่วยรถถังศัตรูขนาดใหญ่ จำนวนกองพลทหารราบไม่สามารถรับประกันชัยชนะเหนือศัตรูได้ มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบฝ่ายต่อต้านรถถังใหม่ทันทีด้วยวัสดุใหม่ซึ่งจะทำให้ได้รับชัยชนะ
กล่องไม่สามารถทนต่อการโจมตีของฝ่ายยานยนต์ของศัตรูทั้งสามฝ่ายได้เนื่องจากเขาไม่มีอะไรจะต่อสู้กับพวกมันได้
ฉันไม่สามารถจัดระเบียบการบังคับบัญชาและการควบคุมกองทหารได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากขาดการสื่อสารที่เพียงพอ ฉันควรจะเรียกร้องพนักงานวิทยุจากมอสโกว แต่ฉันไม่ได้ทำ
เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีป้อมปราการ ฉันจัดระเบียบทุกอย่างตามอำนาจของฉัน แต่ต้องบอกว่าการดำเนินการตามมาตรการภาครัฐยังล่าช้า
ฉันขอให้คุณรายงานต่อรัฐบาลของเราว่าไม่มีการทรยศหรือการทรยศในแนวรบพิเศษตะวันตก ทุกคนทำงานด้วยความตึงเครียดอย่างมาก ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่ท่าเรือ ไม่ใช่เพราะเราก่ออาชญากรรมในช่วงสงคราม แต่เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเพียงพอสำหรับสงครามครั้งนี้ในยามสงบ
2. จำเลย คลิมอฟสกี้ ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรสมรู้ร่วมคิดต่อต้านโซเวียต Simonov และ Batenin ใส่ร้ายฉัน คำให้การของพวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลาง และหากพวกเขาเชื่อได้ ฉันก็คงไม่ถูกส่งไปดำรงตำแหน่งเสนาธิการอีกต่อไป
ฉันยอมรับว่าตัวเองมีความผิดในข้อผิดพลาดที่ฉันทำในกิจกรรมทางวิชาชีพทั้งก่อนสงครามและระหว่างสงคราม แต่โปรดคำนึงว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้ในการทำงานของฉันเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตนาร้าย
ฉันขอให้คุณรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพแดงว่าในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาสูงสุดจะอยู่กับกองทัพและแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างทันที
ฉันขอให้คุณให้โอกาสฉันชดใช้ความผิดของฉันต่อหน้ามาตุภูมิและฉันจะให้กำลังทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของมาตุภูมิ
3. จำเลย Grigoriev งานสื่อสารอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากมาก เพราะศัตรูโจมตีอย่างเด็ดขาดและทำให้การสื่อสารทางโทรเลขและโทรศัพท์หยุดชะงัก
ฉันไม่เคยเป็นอาชญากรมาก่อนสหภาพโซเวียต ฉันพยายามทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความจริงใจ แต่ก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีอะไหล่ให้พร้อม หน่วยต่างๆ ไม่ได้ระดมพลตามเวลาที่กำหนด และกองกำลังสื่อสารของเจ้าหน้าที่ทั่วไปก็ไม่สามารถระดมพลได้ทันเวลา
ถ้าเพียงแต่ฉันได้รับโอกาส ฉันก็พร้อมที่จะทำงานทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ของบ้านเกิดเมืองนอน
4. จำเลยโครอบคอฟ กองทัพที่ 4 ไม่ใช่กองทัพโดยพื้นฐานแล้ว เนื่องจากประกอบด้วย 4 กองพลและกองพลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การแบ่งแยกของฉันกระจายออกไปเป็นระยะทาง 150 กม. ฉันไม่สามารถหยุดยั้งการรุกคืบของกองยานยนต์ทั้ง 3 ของศัตรูได้ เนื่องจากกองกำลังของฉันไม่มีนัยสำคัญและไม่มีกำลังเสริมเข้ามาหาฉัน
ในช่วงสองวันแรกของการสู้รบ หน่วยของฉันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนื่องจากมีเครื่องบินข้าศึกจำนวนมาก แท้จริงแล้วยานพาหนะทุกคันที่เรามีถูกยิงโดยศัตรู กองกำลังไม่เท่ากัน ศัตรูนั้นเหนือกว่าเราทุกด้าน
มีข้อผิดพลาดในงานของฉันและฉันขอให้คุณให้โอกาสฉันชดใช้ความผิดพลาดของฉัน
ศาลออกจากที่ประชุมโดยกลับจากประธานเมื่อเวลา 15.20 น. ประกาศคำตัดสินและอธิบายให้ผู้ถูกตัดสินลงโทษมีสิทธิยื่นคำร้องต่อรัฐสภาสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียตเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ
เวลา 03.25 น. ผู้พิพากษาที่เป็นประธานได้ประกาศปิดเซสชั่นของศาล
ประธาน: ทนายความกองทัพ V. Ulrich
เลขานุการ - ทนายทหาร [ก.] มาซูร์
เอเชียกลางของ FSB ของรัสเซีย
เผยแพร่: “...ทำลายรัสเซียในฤดูใบไม้ผลิปี 2484” (อ. ฮิตเลอร์ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2483): เอกสารจากหน่วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียตและเยอรมนี 2480-2488", คอมพ์ Yampolsky V.P. - ม.; เขต Kuchkovo, 2008. – หน้า 497-513.
28. ข้อความจากเสนาธิการทหารสูงสุดถึง I.V. Stalin และ V.M. Molotov No. 103313/ss/ov
[ไม่ช้ากว่าวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2483]
สำคัญอย่างยิ่ง
ความลับสุดยอด
เฉพาะในบุคคลเท่านั้น
ในสำเนาเดียว
ฉันรายงานข้อสรุปหลักเพื่อขออนุมัติจากคำแนะนำของคุณที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2483 เมื่อพิจารณาแผนการสำหรับการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ของกองทัพสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2484
1. การวางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหภาพโซเวียตในสองแนวหน้า (ในตะวันตกและตะวันออก) ควรได้รับการพิจารณาเป็นแนวทางหลัก
ศัตรูหลักและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารหลักอยู่ที่ตะวันตก กองกำลังหลักของเราจึงควรรวมกลุ่มอยู่ที่นี่
ในภาคตะวันออก - เพื่อแต่งตั้งกองกำลังดังกล่าวซึ่งไม่เพียงรับประกันความมั่นคงของสถานการณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถเอาชนะกองกำลังญี่ปุ่นทีละน้อยในช่วงแรกของสงคราม
ครอบคลุมขอบเขตที่เหลือของเราด้วยกำลังน้อยที่สุด
ในเรื่องนี้ จากกองกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แต่งตั้ง:
- สำหรับการปฏิบัติการทางตะวันตก (จากชายฝั่งทะเลเรนท์ไปจนถึงชายฝั่งทะเลดำ) - ปืนไรเฟิล 142 กระบอก, ปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 7 กระบอก, รถถัง 16 คันและกองทหารม้า 10 กอง, กองพันรถถัง 15 กองและกองบิน 159 กอง
- สำหรับการปฏิบัติการในภาคตะวันออก - ปืนไรเฟิล 24 กระบอก, ปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ 4 กระบอก, รถถัง 2 คันและกองทหารม้า 4 กอง, กองพันรถถัง 8 กอง และกองทหารการบิน 43 กอง
- สำหรับการปฏิบัติการในทรานคอเคเซียและเอเชียกลางและครอบคลุมพรมแดนอื่น ๆ - กองพลปืนยาว 11 กองพล, กองทหารม้า 6 กอง, กองพันรถถัง 2 กอง และกองทหารการบิน 27 กอง (รวมถึงการป้องกันทางอากาศของเมืองมอสโก)
2. ทางตะวันตกมีกลุ่มหลักเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้เพื่อตัดเยอรมนีออกจากกลุ่มประเทศบอลข่านด้วยการโจมตีอย่างทรงพลังไปในทิศทางของลูบลินและคราคูฟและต่อไปยังเบรสเลาในระยะแรกของสงครามกีดกัน เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดต่อประเทศบอลข่านเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในสงคราม
ขณะเดียวกัน ปฏิบัติการที่แข็งขันของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและแนวรบด้านตะวันตกจะตรึงกองกำลังเยอรมันในปรัสเซียตะวันออก
3. เพื่อที่จะเสริมกำลังกองกำลังในโลกตะวันตกต่อไป ผู้บังคับการกลาโหมประชาชน:
ก) พัฒนาและรายงานมาตรการสำหรับการจัดตั้ง K.A. โดยใช้ระดับบุคลากรที่มีอยู่ - กองพลรถถัง 18 กองพัน กองพลปืนใหญ่ปืนกล 20 กอง ใช้กองหลังเพื่อปิดชายแดนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กองทหารรวมตัวและกองยานยนต์หนึ่งกอง การก่อตัวควรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2484 จัดให้มีแผนการจัดกำลังเพื่อจัดตั้งกองอำนวยการแนวหน้า 2 แห่งตามสำนักงานใหญ่ของเขตมอสโกและอาร์คันเกลสค์ และกองอำนวยการกองทัพ 2 แห่งที่สำนักงานใหญ่ ของเขตทหารพิเศษตะวันตกและเคียฟ โดยมีการใช้การจัดการเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาการระดมพล ในเวลาเดียวกัน นำเสนอข้อพิจารณาสำหรับการปรับโครงสร้างของแผนกปืนไรเฟิลที่มีอยู่ โดยลดกำลังลงเหลือ 16,000 คน
b) จัดเตรียมการจัดวางกำลังในเดือนแรกของสงครามของกองพลปืนไรเฟิลสี่สิบสอง (42) กองพล โดยใช้สี่สิบกองพลในตะวันตกและสองกองในภาคตะวันออก
c) ดำเนินมาตรการทันทีเพื่อเสริมสร้างวิศวกรรมของชายแดนทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อที่ว่าในอนาคต เนื่องจากการสร้างป้อมปราการที่เชื่อถือได้ที่สร้างขึ้น กองกำลังจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมาเพื่อเสริมกำลังกลุ่มหลักทางตะวันตกเฉียงใต้
d) ในการเตรียมปฏิบัติการทางทหารในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ควรให้ความสนใจหลักกับการพัฒนาทางรถไฟและการสร้างสนามบิน
เมื่อพิจารณาถึงความเหนือกว่าของศัตรูที่มีศักยภาพในการบิน จึงถือว่าจำเป็นต้องเพิ่มการบินรบเป็น 20,000 ลำ ซึ่งจะจัดตั้งกองบินเพิ่มเติมอีก 100 กองบินในปี พ.ศ. 2484 โดยมีเครื่องบินทิ้งระเบิด 60% และเครื่องบินรบ 40% ใช้ทั้งหมด ตะวันตก.
4. เมื่อคำนึงถึงมาตรการเหล่านี้ องค์ประกอบของกองกำลังของแนวรบตะวันตกเฉียงใต้ควรเพิ่มเป็น 80 กองพลปืนยาว, กองพลปืนยาวติดเครื่องยนต์ 5 กอง, กองพลรถถัง 11 กองพล, ทหารม้า 7 นาย กองพล, กองพันรถถัง 20 กอง และกองบิน 140 กอง
นอกจากนี้ในเขตสงวนของกองบัญชาการสูงสุดควรมีอย่างน้อย 20 กองพลด้านหลังแนวรบด้านตะวันตก - ในภูมิภาค Dvinsk, Polotsk, Minsk และอย่างน้อย 23 ลูกศรด้านหลังแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ในภูมิภาค Shepetovka, Proskurov, Berdichev หน่วยงาน
5. แผนสำหรับการวางกำลังเชิงกลยุทธ์ในตะวันตกพร้อมการส่งมอบการโจมตีหลักโดยกองกำลังของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้ควรถือเป็นแผนหลัก จำเป็นต้องรับรู้ว่าจำเป็นต้องพัฒนาแผนการจัดวางกำลังทหารในตะวันตกไปพร้อม ๆ กันโดยมีการจัดกลุ่มหลักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบด้านตะวันตกโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะชาวเยอรมันในปรัสเซียตะวันออกผ่านความพยายามของตะวันตกและ แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และการส่งกำลังเสริมเข้าโจมตีลูบลินด้วยกองกำลังของแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้
6. เห็นชอบข้อเสนอการพิจารณาการจัดกำลังทหารในภาคตะวันออก ภารกิจหลักของกองทหารของแนวรบตะวันออกไกล (แนวรบทรานส์ไบคาลและตะวันออกไกล) คือการจัดฉากในช่วงแรกของสงครามโดยใช้ประโยชน์จากความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะศัตรูทีละชิ้นและยึดทางตอนเหนือและ จากนั้นทางใต้ของแมนจูเรีย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้รักษา Primorye ไว้เพื่อตัวคุณเองเพื่อจุดประสงค์ในการเสริมกำลังกองทัพที่ 15 โดยการส่งกองพลปืนไรเฟิลสามกองพลจากเขต Transbaikal และกองทหารปืนใหญ่หนึ่งกองของ RGK จากกองทัพที่ 2 มาจัดองค์ประกอบ ภายในฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2484 ยังได้จัดตั้งกองพลรถถังสองกองแยกกันเพิ่มเติม
7. อนุมัติการพิจารณาที่เสนอเพื่อพัฒนาแผนการส่งกำลังเอกชนสำหรับการปฏิบัติการรบกับฟินแลนด์ กับโรมาเนีย และกับตุรกี
8. การพัฒนาแผนทั้งหมดสำหรับการจัดวางกำลังและการดำเนินการของกองทหารทั้งผ่านคณะกรรมาธิการกลาโหมประชาชนและผ่านคณะกรรมาธิการประชาชนแห่งกองทัพเรือควรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
9. บังคับบัญชาผู้บังคับการรถไฟแห่งสหภาพโซเวียตโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนของผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดทำตารางรถไฟทหารใหม่ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการขนส่ง NPO ในจำนวนที่จัดเตรียมไว้โดยการใช้งาน แผน
10. เพื่อเร่งรัดการรวมตัวของกำลังพล ผู้บังคับการรถไฟ สหาย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2483 Kaganovich L.M. เพื่อพัฒนาและรายงานแผนการพัฒนาทางรถไฟในภาคตะวันตกเฉียงใต้
ผู้บังคับการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต (เอส. ทิโมเชนโก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป K.A.
นายพลแห่งกองทัพบก (K. Meretskov)
ต้นฉบับบนหัวจดหมาย: “ ผู้บังคับการกลาโหมของสหภาพโซเวียต” ไม่มีการลงนามอนุมัติ ลายเซ็นต์
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 242, หน้า. 84-90.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. คำสั่งไปยังสำนักงานใหญ่ของเขตทหารพิเศษบอลติกต่อผู้บัญชาการกองทัพที่ 8, 11 และ 27
21 มิถุนายน 2484 14:30 น
เริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม จะมีการดับไฟในกองทหารรักษาการณ์และที่ตั้งกองทหาร จัดให้มียานพาหนะที่มีอุปกรณ์ดับไฟ จัดระเบียบการควบคุมคุณภาพของการปิดไฟอย่างระมัดระวัง ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานะของการพรางทหารและเทคนิคการตรวจตราทางอากาศ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการกอง
จากการป้องกันทางอากาศ [ทิศเหนือ-] ที่ 3 [ตะวันตก]
พันเอกคาร์ลิน
สคริปต์
TsAMO RF, ฉ. 344 ความเห็น 5564 วัน 1 ล. 62.
ตีพิมพ์: นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร 1989. – อันดับ 5. – น. 49.
30. คำสั่งจากผู้บังคับบัญชากองทัพบกที่ 6 ถึงผู้บังคับบัญชากองพลยานเกราะที่ 4 กองพลรถถังที่ 8 และกองพลปืนไรเฟิลที่ 81
20 มิถุนายน พ.ศ. 2484
หน่วยงานต่อต้านอากาศยานควรถูกเรียกคืนอย่างเร่งด่วนจากค่าย Lvov ไปจนถึงรูปแบบของพวกเขา
เมื่อมาถึงให้กำหนดภารกิจ - เพื่อปกปิดตำแหน่งของดิวิชั่นจากทางอากาศ
แบตเตอรี่ต่อต้านอากาศยานแต่ละตัวควรมี 0.25 bq ต่อ OP ซึ่งติดตั้งในที่สุด
การเปิดฉากยิงเครื่องบินต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากเสนาธิการทหารบกเท่านั้น
เพื่อดำเนินการยิงจริงที่ระยะปืนใหญ่ Lvov ปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานจะถูกส่งแบตเตอรี่ทีละแบตเตอรี่ตามแผนของหัวหน้ากลุ่มสะสมปืนใหญ่ Lvov
ส่งมอบการดำเนินการ
ผู้บัญชาการกองทัพที่ 6
พลโท มูซีเชนโก
สคริปต์
TsAMO RF, ฉ. 334 ความเห็น 5307 วันที่ 22 ล. 197.
ตีพิมพ์: นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร 1989. – อันดับ 5. – ป. 44.
31. หมายเหตุจากสภาทหาร KOVO เลขที่ A1-00209
[ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2484]
ความลับสุดยอด
มีความสำคัญเป็นพิเศษ
อดีต. ลำดับที่ 1
การก่อสร้างฐานบัญชาการใต้ดินในทาร์โนพลยังไม่แล้วเสร็จ ตาร์โนโปลเป็นเมืองเล็กๆ ที่ไม่มีอากาศธรรมชาติปกคลุม จึงเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศที่สะดวกมาก นอกจากนี้ความใกล้ชิดของจุดนี้ไปยังส่วนที่ถูกคุกคามที่สุดของชายแดนรัฐ (Sokal - Tarnopol 140 กม. และ Chernovitsy - Tarnopol 170 กม.) โดยมีศัตรูประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยในช่วงเวลาของการปฏิบัติการที่ครอบคลุมของเราสามารถสร้างเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับ การบังคับบัญชาและการควบคุมกองกำลังอย่างต่อเนื่อง
จากการพิจารณาเหล่านี้ สภาทหารของเขตจึงขออนุญาตค้นหาตำแหน่งบัญชาการของผู้บัญชาการกองทหารใน Novograd-Volynsky เป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมจนกว่ากองบัญชาการใต้ดินใน Tarnopol จะพร้อม
ฐานทัพทหารของเมืองนี้มีป้อมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกองทัพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาทหาร แผนกปฏิบัติการ และส่วนหลักของศูนย์สื่อสาร ค่ายทหารของค่ายทหารสามารถนำไปใช้เป็นที่พักอาศัยของฝ่ายบริหารเขตที่เหลือได้สำเร็จ สวนสาธารณะที่มีอยู่และที่ตั้งค่ายทหารของเมืองที่กระจัดกระจาย ทำให้สามารถขุดรอยร้าวใกล้กับสถานที่ตามจำนวนที่ต้องการได้ทันทีเพื่อเป็นที่พักพิงของบุคลากรในระหว่างการโจมตีทางอากาศ
ในกรณีที่มีการโจมตีทางอากาศที่รุนแรง สามารถสร้างกองบัญชาการสำรองใน Gulsk (12 กม. ทางใต้ [ไป] - ตะวันตก [ตะวันตก] ของ Novograd-Volynsky) ซึ่งสามารถใช้เหมืองใต้ดินสองแห่งของ Novograd-Volynsky UR สำหรับสิ่งนี้ วัตถุประสงค์. หลังนี้สามารถรองรับสภาทหาร กลุ่มปฏิบัติการของกองบัญชาการอำเภอ พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศที่ลดจำนวนลง และศูนย์สื่อสารครบวงจร
สภาทหารเชื่อว่าการมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับการค้นหาตำแหน่งบัญชาการใน Novograd-Volynsky และตำแหน่งที่ลึกกว่าจากส่วนที่ถูกคุกคามของชายแดนรัฐพร้อมช่องทางการสื่อสารที่ดีกับกองทัพจะช่วยให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่ในการบังคับบัญชาและการควบคุมกองกำลังอย่างต่อเนื่องในช่วงความผันผวนใด ๆ ในแนวหน้า
ผู้บัญชาการกองทหารโคโว
พันเอก คีร์โปนอส
สมาชิกสภาทหารแห่ง KOVO
ผู้บังคับการกองพลวาชูกิน
เสนาธิการ KOVO
พลโท Purkaev
ตัวพิมพ์บนหัวจดหมาย: “ NGO USSR ผู้บัญชาการกองทหารของเขตทหารพิเศษเคียฟ” มีบันทึกของ G.K. Zhukov: “t. วาตูติน. เตรียมโทรเลขรหัสที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้: มีจุดตรวจหลักในพื้นที่ทาร์โนโปล ฉันไม่คิดว่า Novograd-Volynsky เป็นเพียงอะไหล่ เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านสู่คอม ย่อหน้า 12.04. '41" และ N.F. Vatutina: “เป็นการส่วนตัวถึงสหาย Anisov เสร็จแล้ว. ได้รับคำแนะนำแล้ว 16.06. ปี 41" เอกสารนี้จัดพิมพ์โดยพันเอก บักรามยาน
TsAMO RF, ฉ. 16 ความเห็น 2951, เลขที่ 261, หน้า. 24-25.
เผยแพร่: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
ข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ “การกำเนิดสนธิสัญญาโมโลตอฟ-ริบเบนทรอพ (ยุค เหตุการณ์ ผู้คน)”
จากผู้เขียน
การแนะนำ
2476
1. เยอรมนีตามสนธิสัญญาแวร์ซาย
2. การประชุมเจนีวาว่าด้วยการลดอาวุธ พ.ศ. 2475-2477
3. สนธิสัญญาและความร่วมมือ (“สนธิสัญญาสี่”)
2477
1. สนธิสัญญาพิลซุดสกี้-ฮิตเลอร์
2. สนธิสัญญาตะวันออก
2478
1. การกลับมาของซาร์
2. การสร้างแวร์มัคท์
3. สนธิสัญญาโซเวียต-ฝรั่งเศส และโซเวียต-เชโกสโลวักว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ข้อตกลงการเดินเรือแองโกล-เยอรมัน
2479
1. การยึดครองเขตปลอดทหารของแม่น้ำไรน์
2. สนธิสัญญาต่อต้านองค์การคอมมิวนิสต์สากล
1938
1. อันชลุสแห่งออสเตรีย
2. ความตกลงมิวนิก
3. คำประกาศไม่รุกรานเยอรมนีกับบริเตนใหญ่และฝรั่งเศส
2482
1. Anschluss แห่งสาธารณรัฐเช็ก โรมาเนียและทะเลบอลติค
2. ความสัมพันธ์เยอรมัน-โปแลนด์ พ.ศ. 2482
3. ข้อเสนอของอังกฤษ ฝรั่งเศส และโซเวียตเพื่อความมั่นคงของยุโรป
4. การเจรจามอสโก
5. การเจรจาในลอนดอน
6. ความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียต
7. ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2483-2484
8. สงครามโปแลนด์
บทสรุป
เอกสารประกอบ
2482
6. ความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียต
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียต จะต้องแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบ:
– ความสัมพันธ์ทางการค้าและเครดิต
– ความสัมพันธ์ทางการเมือง
แม้จะมีการเผชิญหน้าทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีก็พัฒนาในระดับที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ในเชิงเศรษฐกิจ ประเทศเหล่านี้เป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพ เยอรมนีต้องการวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม สหภาพโซเวียตในสภาวะของการสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ซึ่งถูกทำลายโดยสงครามกลางเมือง และจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือกล อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่จำเป็น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เกิดงานที่ยากลำบากสำหรับสหภาพโซเวียตในการสร้างอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น) ในสภาพแวดล้อมที่กว้างใหญ่และขาดแคลนเทคโนโลยีและอุปกรณ์
เยอรมนีต้องเผชิญกับภารกิจที่ยากไม่น้อย หนึ่งในนั้นแต่ยังห่างไกลจากคนเดียว คือการแก้ไขปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ ตามที่นักวิจัยชาวเยอรมัน B. Müller-Hillebrand:
ส่วนวัตถุดิบต้องพึ่งพาการนำเข้าประมาณ 33% ในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา อัตราส่วนการบริโภคแร่ในประเทศต่อการบริโภคแร่นำเข้าแสดงเป็น 1:3 สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจำนวนหนึ่ง การพึ่งพาต่างประเทศนั้นสูงมาก ตัวอย่างเช่นสำหรับตะกั่วคือ 50% สำหรับทองแดง - 70% สำหรับดีบุก - 90% สำหรับอลูมิเนียม (บอกไซต์) - 99% การพึ่งพาอาศัยกันมีความสำคัญมากสำหรับน้ำมันแร่ (65%) ยาง (มากกว่า 85%) และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ประมาณ 70%)
... นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 1938 ตลาดโลกเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบของมาตรการที่เข้มงวดหลายประการที่ดำเนินการโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพื่อป้องกันไม่ให้เยอรมนีซื้อวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์
ต้องขอบคุณตัวบ่งชี้คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมากของอุตสาหกรรมการทหารของเยอรมันเมื่อเปรียบเทียบกับมหาอำนาจอื่น ๆ การปรากฏตัวของสภาพในอุดมคติของกองทัพเยอรมันในยามสงบได้ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เยอรมนีไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับสงครามอันยาวนานกับมหาอำนาจที่มีศักยภาพทางทหารและเศรษฐกิจที่เหนือกว่าได้สำเร็จ 90
เหตุผลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียตนั้นร้ายแรงยิ่งกว่านั้น แต่ละฝ่ายต่างก็มีความสนใจในเรื่องนี้
-
ข้อมูลโดยย่อ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีในช่วงทศวรรษที่ 20 และ 30
ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังสงครามระหว่างเยอรมนีและ RSFSR เริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2465 ในเมืองราปัลโล ทั้งสองฝ่ายฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต ละทิ้งการสูญเสียทางทหารและไม่ใช่ทางทหารและค่าใช้จ่ายทางทหารที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามข้อตกลงดังกล่าว เยอรมนียอมรับการเป็นของชาติของทรัพย์สินส่วนตัวและของรัฐเยอรมันทั้งหมดใน RSFSR และยังได้ยกเลิกหนี้ซาร์ทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ ข้อตกลงยังได้แนะนำหลักการของประเทศที่ได้รับความสนับสนุนมากที่สุดในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเยอรมนีและ RSFSR (ในสมัยนั้นคือสหภาพโซเวียต)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2468 มีการลงนามข้อตกลงการค้าเยอรมัน - โซเวียตครั้งแรกซึ่งทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศตามสัญญาได้ Reichsmark ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยการเงินในการตั้งถิ่นฐานของเยอรมัน-โซเวียต สหภาพโซเวียตได้ดึงดูดเงินกู้เพื่อส่งคำสั่งของโซเวียตในเยอรมนีผ่านภารกิจทางการค้าในกรุงเบอร์ลิน การส่งออกของเยอรมันไปยังสหภาพโซเวียตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทนของคณะผู้แทนเยอรมนีและโซเวียตในราปัลโลในปี พ.ศ. 2465 ตรงกลางคือคาร์ล โจเซฟ เวิร์ธ และเกออร์กี ชิเชริน
ในปีเดียวกันนั้น เยอรมนีได้ให้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 100 ล้าน Reichsmarks แก่สหภาพโซเวียต ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2469 เยอรมนีได้เปิดวงเงินสินเชื่อสำหรับสหภาพโซเวียตจำนวน 300 ล้าน Reichsmarks เป็นระยะเวลา 4 ปี ในปี พ.ศ. 2474 เยอรมนีให้เงินกู้แก่สหภาพโซเวียตอีกครั้ง (ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์) จำนวน 300 ล้าน Reichsmarks และเป็นระยะเวลา 21 เดือน จำนวนเงินกู้ทั้งหมดถึงในปี พ.ศ. 2468-2474 700 ล้านไรช์สมาร์ก
เมื่อเริ่มเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ การค้าระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียตก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเพราะเหนือสิ่งอื่นใดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นในสหภาพโซเวียต ดังนั้นในปี 1930 สินค้าเยอรมันมูลค่า 430.6 ล้าน Reichsmarks จึงถูกนำเข้าไปยังสหภาพโซเวียต และสินค้ามูลค่า 436.5 ล้าน Reichsmarks ถูกส่งออกไปยังเยอรมนี และปี 1931 กลายเป็นปีแห่งสถิติในประวัติศาสตร์ของการหมุนเวียนทางการค้าระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนี โดยมีมูลค่า 1,066 ล้าน Reichsmarks (ซึ่งการส่งออกไปยังเยอรมนีอยู่ที่ 303.5 ล้าน Reichsmarks และการนำเข้าไปยังสหภาพโซเวียตอยู่ที่ 762.7 ล้าน Reichsmarks)
อ้างอิงจาก: เฮห์น, พอล เอ็น.
ด้วยเหตุผลหลายประการ ในปี 1932 มูลค่าการค้าระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีลดลงเหลือ 896.7 ล้าน Reichsmarks ซึ่งการส่งออกของสหภาพโซเวียตไปยังเยอรมนีมีจำนวนเพียง 270.9 ล้าน Reichsmarks และในปี 1933 มูลค่าการค้าโดยทั่วไปลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเหลือ 476.2 ล้าน Reichsmarks (การนำเข้า Reichsmarks 282.2 ล้านรายการ และการส่งออก Reichsmarks 194 ล้านรายการจากสหภาพโซเวียต)
เมื่อพรรคสังคมนิยมแห่งชาติเข้ามามีอำนาจในเยอรมนี ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสหภาพโซเวียตเสื่อมถอยลงอย่างมาก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในมูลค่าการซื้อขายของทั้งสองประเทศ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1935 และตกลงต่ำกว่ามูลค่าการซื้อขายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแม้แต่ประเทศต่างๆ เช่น เบลเยียมและฮอลแลนด์
ตามข้อมูลที่นำเสนอ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในมูลค่าการค้าระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนี (ในปี 1938 มีมูลค่าใกล้เคียงกับปริมาณการค้าระหว่างเยอรมนีและลัตเวีย) นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่ามูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างเยอรมนีและโปแลนด์ (กับดานซิก) ในปี พ.ศ. 2480-2481 แม้ในบริบทของความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงในปี พ.ศ. 2482 โปแลนด์ก็เพิ่มปริมาณการค้ากับเยอรมนี
ในบริบทของการสร้างการผลิตทางทหารในเยอรมนี การขาดแคลนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2478 เยอรมนีและสหภาพโซเวียตได้ลงนามในข้อตกลงเงินกู้ นอกจากนี้ความแตกต่างทางการเมืองไม่ได้ขัดขวางเรื่องนี้เลย ข้อตกลงนี้เรียกว่า "การดำเนินการสินเชื่อที่สี่ ธุรกรรมพิเศษ พ.ศ. 2478” ภายใต้ข้อตกลงนี้ สหภาพโซเวียตได้รับเงินกู้จำนวน 200 ล้าน Reichsmarks เงินกู้ยืมนี้สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าเยอรมันได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2480 คำสั่งซื้อประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับโรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและเคมี อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และยานพาหนะ รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคด้วย ให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 5% และจะเริ่มชำระเงินในห้าปี ควรจะชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2486 (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 สหภาพโซเวียตยังไม่ได้เริ่มชำระคืนเงินกู้นี้ และโดยปกติแล้วจะถูกตัดออกเนื่องจากการระบาดของสงคราม) ในบรรดากองทุนเครดิตสหภาพโซเวียตใช้ Reichsmarks เพียง 151 ล้าน Reichsmarks
เยอรมนีพยายามเจรจาข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ ข้อตกลงดังกล่าวได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 โดยคาดว่าขีดจำกัดสูงสุดของมูลค่าการซื้อขายจะอยู่ที่ระดับระหว่างปี พ.ศ. 2477-2478 สำหรับบางรายการ อุปทานเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ข้อตกลงนี้ได้ขยายออกไปอีกปีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการเจรจาเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ใหม่แก่สหภาพโซเวียต แต่ถึงกระนั้นข้อตกลงเหล่านี้ก็ไม่ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมากนัก แม้ว่าการค้าระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนีจะยังไม่ยุติลง
-
ดังนั้นความสัมพันธ์ทางการค้าจึงเป็นแนวที่ความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมัน - โซเวียตได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เมื่อเยอรมนียึดครองสาธารณรัฐเช็ก ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ยิ่งเข้มข้นและซับซ้อนยิ่งขึ้น ความจริงก็คือในปี 1935 เชโกสโลวะเกียได้จัดสรรเงินกู้ให้กับสหภาพโซเวียตเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานทหาร Skoda นอกจากนี้สหภาพโซเวียตได้ทำข้อตกลงกับ Skoda เพื่อดำเนินงานบางอย่าง เมื่อยึดครองสาธารณรัฐเช็ก ชาวเยอรมันเริ่มสร้างอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อ แม้ว่าฮิตเลอร์จะออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 22 มีนาคมเพื่อยืนยันความถูกต้องของสนธิสัญญาเก่าของเชโกสโลวะเกียก็ตาม ในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 Litvinov ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโซเวียตในเยอรมนี A. Merekalov (127):
ยีน. Barkhausen ตัวแทนของคำสั่งของเยอรมันกำลังขัดขวางการดำเนินการของ บริษัท Skoda ในเชโกสโลวะเกียในสัญญาสองฉบับของเราลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2481 สำหรับการผลิตต้นแบบและแบบร่างของระบบปืนใหญ่และสัญญาการตีขึ้นรูประบบปืนใหญ่ลงวันที่ 20 มิถุนายน 1938 และยังไม่อนุญาตให้คณะกรรมการวิศวกรของเราเข้าโรงงานอีกด้วย ขณะเดียวกัน พล.อ. Barkhausen กำลังขัดขวางไม่ให้เราส่งมอบปืนต่อต้านอากาศยานสองกระบอกและอุปกรณ์ควบคุมการยิงด้วยปืนใหญ่หนึ่งเครื่องที่ผลิตขึ้นภายใต้สัญญาแล้ว
ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศและขอคำแนะนำทันทีเพื่อหยุดการกระทำดังกล่าวที่ทำให้ Skoda ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ตามที่เราได้ทดรองและชำระเงินเป็นประจำ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน A. Merekalov กล่าวถึง E. Weizsäcker (รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนี) ในประเด็นนี้ (128):
หลังจากปฏิเสธความพยายามของ Weizsäcker ที่จะย้ายปัญหานี้ไปสู่ระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภารกิจการค้ากับ Skoda โดยอ้างถึงการแทรกแซงโดยตรงของหน่วยงานทหารของเยอรมัน ฉันจึงขอให้กำจัดความผิดปกติอย่างเร่งด่วนและให้แน่ใจว่า Skoda ปฏิบัติตามพันธกรณีของตน หลังจากแสดงความคิดที่ว่ามาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการชั่วคราว Weizsäcker สัญญาว่าจะศึกษาคำถามและคำตอบ โดยตั้งข้อสังเกตติดตลก: คุณจะมอบปืนได้อย่างไรในเมื่อคำถามเกี่ยวกับสนธิสัญญาทางอากาศ
แต่ในเวลาเดียวกัน E. Weizsäcker รายงานต่อ A. Merekalov (128):
เยอรมนีมีความแตกต่างทางการเมืองขั้นพื้นฐานกับสหภาพโซเวียต ถึงกระนั้น เธอก็ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเขา
คำพูดของ E. Weizsäcker เปิดเผยมาก สหภาพโซเวียตและเยอรมนียังคงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ แม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม V. Molotov แทนที่ Litvinov ในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศจำนวนมากมองว่านี่เป็นการออกจากนโยบายความมั่นคงโดยรวมที่ Litvinov ปฏิบัติตาม ชาวเยอรมันยังมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะโน้มน้าวสหภาพโซเวียตให้เข้ารับตำแหน่งที่ยอมรับได้มากขึ้น แต่เอกสารและการเจรจายืนยันว่าทิศทางที่ Litvinov วางไว้ (แม้ว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลโซเวียตและไม่ใช่เฉพาะ Litvinov) ยังคงดำเนินต่อไป ตอนนี้ V. Molotov กำลังเจรจากับบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสเพื่อสรุปข้อตกลงร่วมกัน สิ่งนี้อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า ดังนั้นพฤติกรรมทั่วไปของสหภาพโซเวียตในนโยบายต่างประเทศจึงได้รับการเก็บรักษาไว้
ในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหัวหน้าแผนกนโยบายต่างประเทศอาจเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสใหม่ ๆ ชาวเยอรมันเชื่อว่าหน้าต่างแห่งโอกาสดังกล่าวเปิดรอพวกเขาเมื่อ V. Molotov มาถึง จากจดหมายจาก G. Astakhov (อุปทูตสหภาพโซเวียตในเยอรมนี) ถึง V. Molotov เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม (129):
สำหรับชาวเยอรมัน โดยไม่ปิดบังความสนใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพยายาม โดยส่วนใหญ่เลือกคำพูดจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส และจดหมายโต้ตอบจากลอนดอนและปารีส เพื่อสร้างความประทับใจถึงแนวโน้มที่จะพลิกกลับในนโยบายของเราใน รู้สึกว่าพวกเขาต้องการ (การออกจากความมั่นคงโดยรวม ฯลฯ )) มีข้อยกเว้นบางประการ ละเว้นจากการประเมินโดยตรง และต้องการจำกัดตัวเองอยู่เพียงการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (บางครั้งก็เป็นเรื่องสมมติ) นำเสนออย่างยุติธรรม แบบฟอร์มที่ถูกต้อง
ชีวประวัติของคุณได้รับการเผยแพร่อย่างเหมาะสม (สำหรับสภาพท้องถิ่น) ในVölkischer Beobachter อย่างเป็นทางการ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการยกเลิกการเซ็นเซอร์สำหรับ Incors โดยปกติแล้วทุกข้อความเกี่ยวกับเราจะถูกระบุไว้ที่นี่ พร้อมด้วยการล่วงละเมิดอย่างหยาบคาย ซึ่งคราวนี้สื่องดเว้น แต่แน่นอนว่าจนถึงขณะนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้ให้เหตุผลสำหรับข้อสรุปที่กว้างขวางใดๆ
หนึ่งวันก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม K. Schnurre หัวหน้าแผนกนโยบายเศรษฐกิจยุโรปตะวันออกที่กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนี ได้เชิญ A. Merekalov ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มมาร่วมงานในกระทรวง (130):
เขาเชิญฉันไปที่สำนักงานของ Schnurre และกล่าวว่าตามบันทึกของเราเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างภารกิจการค้าในปรากและโรงงาน Skoda รัฐบาลเยอรมันเชื่อว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ มีการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทหารและโรงงานสโกด้า เขาขอให้ฉันแจ้งเรื่องนี้ให้คุณทราบ โดยรับรองว่าจะไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของบริษัทนับจากนี้เป็นต้นไป
ปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งของโซเวียตต่อโรงงาน Skoda ได้รับการแก้ไขแล้ว “ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ทหารและโรงงาน Skoda แล้ว” อะไรขัดขวางไม่ให้ทำสิ่งนี้ก่อนหน้านี้ (หลังจากทั้งหมดในวันที่ 17 เมษายน ฝ่ายเยอรมันสัญญาว่าจะจัดการสถานการณ์)? เห็นได้ชัดว่านี่เป็นขั้นตอนทางการเมือง
ในบริบทของการผนวกสาธารณรัฐเช็กเข้ากับเยอรมนี ภารกิจการค้าของโซเวียตที่ตั้งอยู่ที่นั่นจำเป็นต้องได้รับการจัดระเบียบใหม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทหารกับสาธารณรัฐเช็กมีความสำคัญมากสำหรับสหภาพโซเวียต ศูนย์อุตสาหกรรมการทหารของเช็กอนุญาตให้สหภาพโซเวียตได้รับเทคโนโลยีทางทหารใหม่ที่จำเป็น ฝ่ายเยอรมันได้รับข้อเสนอเพื่อจัดโครงสร้างภารกิจการค้าในกรุงปรากใหม่ให้เป็นสาขาหนึ่งของภารกิจการค้าเบอร์ลิน ในเวลาเดียวกัน สิทธิทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการค้าปี 1935 ระหว่างสหภาพโซเวียตและเชโกสโลวะเกียยังคงอยู่ K. Schnurre พบกับ G. Astakhov เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม และสัญญาว่าจะถ่ายทอดข้อเสนอของสหภาพโซเวียตไปยังหน่วยงานระดับสูง โดยกล่าวว่า "ปัญหาจะได้รับการแก้ไขในเชิงบวก"
1. A. Merekalov ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโซเวียตในเยอรมนีในปี พ.ศ. 2481-2482 2. G. Astakhov อุปทูตแห่งสหภาพโซเวียตในเยอรมนี พ.ศ. 2480-2482 3. A. Shkvartsev ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโซเวียตในเยอรมนี พ.ศ. 2482-2483
จากนั้น K. Schnurre (131):
สัมผัสในหัวข้อการปรับปรุงความสัมพันธ์โซเวียต-เยอรมัน เพื่อตอบสนองต่อคำพูดของฉันที่ว่า แม้ว่าเราจะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงของสื่อให้ดีขึ้น แต่เรายังไม่มีข้อมูลที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในนโยบายของเยอรมนี Schnurre เริ่มรับประกันว่าเยอรมนีไม่มีแรงบันดาลใจเชิงรุกใด ๆ ต่อ สหภาพโซเวียตและถามถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการขจัดความไม่ไว้วางใจของเรา ฉันตอบว่ามันขึ้นอยู่กับรัฐบาล [เยอรมัน] ที่จะสร้างบรรยากาศที่แตกต่างในความสัมพันธ์ แต่เราไม่เคยอายที่จะปรับปรุงหากอีกฝ่ายแสดงความพร้อมเช่นนั้น
ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ฝ่ายเยอรมันเป็นครั้งแรก (ฉันไม่พบเอกสารอื่นใด) จึงเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์เยอรมัน - โซเวียต เยอรมนีเป็นผู้ริเริ่มการปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียต เห็นได้ชัดว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งของโซเวียตสำหรับ Skoda นั้นถูกกำหนดโดยความปรารถนานี้อย่างชัดเจน น้ำเสียงของสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตเริ่มเปลี่ยนไป - พฤษภาคม พ.ศ. 2482 สิ่งนี้เป็นไปได้ภายใต้คำสั่งจากด้านบนเท่านั้น ดังที่ G. Astakhov บอกกับ K. Schnurre “การสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่แตกต่างขึ้นอยู่กับฝ่ายเยอรมัน”
ขณะนี้ฝ่ายเยอรมันพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียต สิ่งนี้สามารถอธิบายได้อย่างไร? สิ่งที่ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในเยอรมนี:
– โปแลนด์ยืนกรานในประเด็นเรื่องดานซิกและถนนนอกอาณาเขตผ่านทางเดินโปแลนด์ (เมื่อวันที่ 26 มีนาคม โปแลนด์ตอบสนองต่อข้อเสนอของเยอรมนีในทางลบ)
– วันที่ 3 เมษายน เยอรมนีเริ่มเตรียมการแก้ปัญหาทางทหารในประเด็นโปแลนด์ วันที่กองทัพพร้อมโจมตีคือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482
– ฝรั่งเศสและบริเตนใหญ่ให้การรับประกันแก่รัฐโปแลนด์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งหมายความว่าสำหรับเยอรมนี สงครามอาจเริ่มต้นจากสองแนวรบ
เยอรมนีกังวลที่จะรู้ว่าฝรั่งเศสและบริเตนใหญ่จะต่อต้านหรือไม่ นี่จะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะรวมกำลังกองกำลังหลักไว้ต่อต้าน การดำเนินการอย่างเด็ดขาดของฝรั่งเศสและบริเตนใหญ่จะหยุดเยอรมนีจากการรุกราน ในการเจรจาสำนักงานใหญ่แองโกล-ฝรั่งเศสในฤดูใบไม้ผลิปี 1939 มีการตัดสินใจว่าในกรณีของสงคราม สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสในระยะแรกจะจำกัดตัวเองอยู่เพียงมาตรการทางเศรษฐกิจต่อเยอรมนีเท่านั้น กล่าวคือ การปิดล้อม แม้ว่าผลประโยชน์ของชาติของฝรั่งเศสจำเป็นต้องดำเนินการทันทีต่อกองทหารเยอรมันส่วนที่อ่อนแอกว่าซึ่งขาดรถถังและเครื่องบินส่วนใหญ่ ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อยอมจำนนต่อพันธมิตรที่แท้จริงทั้งหมดแล้ว ฝรั่งเศสจึงถูกบังคับให้ต่อสู้กับเยอรมนีแบบตัวต่อตัวและในดินแดนของตนเอง
เยอรมนีทราบแผนการของฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่วางแผนโจมตีโปแลนด์หลัก เยอรมนีได้รับอนุญาตให้กำหนดให้โปแลนด์เป็นจังหวัด แต่อาณาเขตของโปแลนด์รวมถึงดินแดนยูเครนตะวันตกและเบลารุสที่อ้างสิทธิ์โดยสหภาพโซเวียต การยึดครองพื้นที่เหล่านี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียต
เยอรมนีคงจะบดขยี้โปแลนด์ได้ ไม่มีใครสงสัยในเรื่องนี้ แต่คำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป? เยอรมนีตั้งอยู่ระหว่างฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตแล้ว หากเยอรมนีตัดสินใจที่จะโจมตีมหาอำนาจตะวันตก ก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งกับสหภาพโซเวียต แต่ในกรณีนี้จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับสหภาพโซเวียตในดินแดนโปแลนด์ และไม่ใช่เฉพาะสำหรับพวกเขาเท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับปรุงความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียตอย่างมีนัยสำคัญ พื้นฐานที่เป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เยอรมนีเริ่มส่งเสริมประเด็นการปรับปรุงความสัมพันธ์ผ่านทางเอกอัครราชทูตประจำสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน F. Schulenburg ในการสนทนากับ V. Molotov กล่าว (132):
รัฐบาลเยอรมันไม่เพียงต้องการการฟื้นฟูเท่านั้น แต่ยังต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตด้วย เขากล่าวเพิ่มเติมว่าคำกล่าวนี้ที่ทำโดยเขาในนามของริบเบนทรอพ ได้รับการอนุมัติจากฮิตเลอร์แล้ว
ฮิตเลอร์อนุมัติเป็นการส่วนตัวในการปรับปรุงความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียต และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตามความคิดริเริ่มของเขา นี่เป็นคำถามที่ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มสนธิสัญญาไม่รุกรานระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียต ผู้ริเริ่มคือเยอรมนี เอกสารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน (ฉันแนะนำให้อ่านเอกสารที่อ้างถึงที่นี่แบบเต็ม - เอกสารจะอยู่ท้ายหนังสือ)
การปรับปรุงความสัมพันธ์เยอรมัน-โซเวียตเป็นเรื่องยาก “ความเข้าใจผิด” สะสมมากเกินไป มีการโจมตีหลายครั้งในสื่อเยอรมัน สนธิสัญญาต่อต้านองค์การคอมมิวนิสต์สากล การรุกของทหารเยอรมันเข้าไปในประเทศแถบบอลติก และคำพูดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มชนชั้นนำของนาซีต่อสหภาพโซเวียต
วี. ชูเลนเบิร์กให้คำมั่นกับวี. โมโลตอฟว่าเยอรมนีไม่มีแผนการเชิงรุกต่อสหภาพโซเวียต ว่าสนธิสัญญาต่อต้านองค์การคอมมิวนิสต์สากลมุ่งเป้าไปที่บริเตนใหญ่ (อย่างไร) และสนธิสัญญากับประเทศบอลติกเป็น "การมีส่วนสนับสนุนให้เกิดสันติภาพโดยเปล่าประโยชน์" (ถ้อยคำที่น่าสนใจ). (132):
เมื่อฉันถามว่าเอกอัครราชทูตจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียตอย่างไร ชูเลนเบิร์กตอบว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสเพื่อขจัดความยากลำบากบนเส้นทางสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์
ในการสนทนา V. Molotov ถามฝ่ายเยอรมันว่าพวกเขาจินตนาการถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์อย่างไร (132):
ในตอนท้ายของการสนทนา Schulenburg ขอให้ "กลั่นกรอง" สื่อของเราอีกครั้งเนื่องจากสื่อมวลชนเยอรมันถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างยับยั้งชั่งใจในความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียต
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม K. Schnurre เปิดเผยกับ G. Astakhov อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นโดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการปรับปรุงความสัมพันธ์สำหรับทั้งเยอรมนีและสหภาพโซเวียต (133):
ฉันถาม Schnurre ว่าเขาแน่ใจหรือไม่ว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดไม่เพียงแต่เป็นมุมมองส่วนตัวของเขาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความรู้สึกของทรงกลมที่สูงกว่าด้วย
เขาคิดจริง ๆ หรือเปล่าว่าฉันจะบอกคุณทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำโดยตรงจากเบื้องบน? เขาเน้นย้ำอีกว่านี่คือมุมมองที่ริบเบนทรอพยึดถือไว้อย่างชัดเจนซึ่งรู้ความคิดของ Fuhrer อย่างแน่ชัด
เพื่อตอบสนองต่อคำพูดของฉันที่ว่าเราไม่มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงตามแผนในนโยบายของเยอรมนีนั้นร้ายแรง ไม่ฉวยโอกาส และถูกกำหนดไว้สำหรับระยะยาว Sh [nurre] ตอบว่า:
– บอกฉันว่าคุณต้องการหลักฐานอะไร? เราพร้อมที่จะพิสูจน์ในทางปฏิบัติว่าเราสามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นต่างๆ และให้การรับประกันใดๆ เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าสหภาพโซเวียตจะเข้าข้างอังกฤษและโปแลนด์จะเป็นประโยชน์ในขณะที่มีโอกาสทำข้อตกลงกับเราทุกครั้ง หากรัฐบาลโซเวียตมีความปรารถนาที่จะพูดอย่างจริงจังในหัวข้อนี้ คุณจะได้ยินคำกล่าวดังกล่าวไม่เพียงแต่จากฉันเท่านั้น แต่ยังมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกด้วย
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการกล่าวถึงการขยายตัวของเยอรมนีไปยังรัฐบอลติกและโรมาเนียของฉัน Sh [nurre] กล่าวว่า:
– กิจกรรมของเราในประเทศเหล่านี้ไม่ได้ละเมิดผลประโยชน์ของคุณในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากเป็นการสนทนาที่จริงจัง ฉันยืนยันว่าเราจะพบกับสหภาพโซเวียตได้อย่างเต็มที่ครึ่งทางในเรื่องเหล่านี้ ในความเห็นของเรา ควรมีการแบ่งปันทะเลบอลติก โดยเฉพาะประเทศแถบบอลติก เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นเดียวกับต่อยูเครน เราละทิ้งการบุกรุกใดๆ ในยูเครนโดยสิ้นเชิง (ยกเว้นส่วนที่ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งสถานการณ์ยังไม่ชัดเจน) มันจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีกในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโปแลนด์...
เมื่อรู้สึกว่าบทสนทนาเริ่มไปไกลเกินไป ฉันจึงหันไปพูดถึงหัวข้อที่กว้างกว่านี้ โดยพูดถึงแรงบันดาลใจของชาวเยอรมันที่มีต่อยูเครนและรัสเซียโดยทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองไมน์คัมพฟ์ ซึ่งอังกฤษถือเป็นพันธมิตรของเยอรมนี
– Fuhrer ไม่ดื้อรั้น แต่เขาคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสถานการณ์โลกอย่างสมบูรณ์แบบ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อ 16 ปีที่แล้วภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้ Fuhrer คิดแตกต่างออกไป ศัตรูหลักในขณะนี้คืออังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ใหม่อย่างสมบูรณ์ในยุโรปตะวันออกถูกสร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากการล่มสลายของมิตรภาพเยอรมัน - โปแลนด์
ฉันยกประเด็นของญี่ปุ่นขึ้นมาโดยบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเยอรมนีถึงตกลงเป็นมิตรกับญี่ปุ่น แม้ว่าจีนจะมีตลาดที่กว้างขวางและมีวัตถุดิบสำรองจำนวนมากที่เยอรมนีต้องการ ในขณะเดียวกันก็มีมิตรภาพกับญี่ปุ่นด้วย เช่นเดียวกับอิตาลีจะไม่มอบสิ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่เยอรมนี
Schnurre ตอบคำถามนี้อย่างไม่เต็มใจ ราวกับทำให้ชัดเจนว่าคำถามของฉันกระทบกระเทือนจิตใจมาก
– มิตรภาพกับญี่ปุ่นเป็นความจริง แต่เราเชื่อว่านี่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมนี นอกจากนี้ สำหรับเราแล้วดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เช่นกัน
ฉันอ้างอิงข้อความที่ตัดตอนมาจากเอกสารจำนวนมากโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเอกสารที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย เยอรมนีพร้อมที่จะตกลงทุกประเด็นและให้การรับประกันใดๆ สิ่งนี้บ่งบอกถึงความสนใจอย่างมากในข้อตกลงที่เป็นไปได้กับสหภาพโซเวียต เพื่อประโยชน์ของข้อตกลง เยอรมนีพร้อมที่จะละเมิดสนธิสัญญาต่อต้านองค์การคอมมิวนิสต์สากลกับญี่ปุ่น (ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่เจรจากับสหภาพโซเวียต) ด้วยข้อตกลงนี้ เยอรมนีได้เข้ามาแทนที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของตน ซึ่งในขณะนั้นกำลังดำเนินการสู้รบเต็มรูปแบบที่คาลคินกอล
– – จบข้อความที่ตัดตอนมา – –
ลิงค์
[1] 1941 – บทเรียนและข้อสรุป – อ.: โวนิซดาท, 1992. – หน้า 52-53.
[2] Halder F. ไดอารี่สงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – ม.: โวนิซดาต, 1968-1971
[3] ได้ปฏิบัติการรถถัง G. – ม.: โวนิซดาท, 1961. – หน้า 33-34.
(4) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – อ.: สำนักพิมพ์ทหาร, พ.ศ. 2511-2514.
[5] ได้ปฏิบัติการรถถัง G. – ม.: โวนิซดาท, 1961. – หน้า 33-34.
[6] Manstein E. แพ้ชัยชนะ / คอมพ์ เอส. เปเรสเลจิน, อาร์. อิสไมลอฟ. – อ.: ACT; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Terra Fantastica, 1999. – หน้า 161-164.
(7) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – อ.: สำนักพิมพ์ทหาร, พ.ศ. 2511-2514.
[8] AP RF, ฉ. 3 แย้ม 64. ง. 675 หน้า 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-year/1568-171-12-1940
[9] 2484: ใน 2 เล่ม / คอมพ์ L. E. Reshin และคนอื่นๆ; เอ็ด รองประธาน Naumova; รายการ ศิลปะ. ศึกษา A.N.Yakovleva. – อ.: มูลนิธิระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 500.
[10] https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[11] พ.ศ. 2484 – อ.: MF “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 484-498. เอกสารมีหัวข้อดังต่อไปนี้: "หมายเหตุจากเสนาธิการของ KOVO เกี่ยวกับการตัดสินใจของสภาทหารแห่งแนวรบด้านตะวันตกเฉียงใต้เกี่ยวกับแผนการส่งกำลังสำหรับปี 1940"; TsAMO RF ฉ. 16 ความเห็น 2951, d. 239, l..244-277. สำเนารับรอง เอกสารดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ว่าไม่มีตัวเลขและไม่มีวันที่ (แทนที่จะระบุวันที่ระบุว่า “ไม่เกินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2483”)
(12) Anfilov V. A. ต่อต้านประวัติศาสตร์ // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (27 มกราคม) – หมายเลข 14; Svetlishin N.A. ก้าวแห่งโชคชะตาที่สูงชัน – คาบารอฟสค์: 1992 – หน้า 57-58.
(13) Anfilov V. A. ต่อต้านประวัติศาสตร์ // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (27 มกราคม) – หมายเลข 14.
[14] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
(15) นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร – พ.ศ. 2532 – อันดับ 3 – ป.64-65.
[16] อ้างแล้ว, หน้า 64-65.
[17] นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร – พ.ศ. 2532 – อันดับ 3 – ป.64-65.
[18] อ้างแล้ว, หน้า 64-65.
(19) แมนสไตน์ อี. แพ้ชัยชนะ / คอมพ์ เอส. เปเรสเลจิน, อาร์. อิสไมลอฟ. – อ.: ACT; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Terra Fantastica, 1999. – หน้า 185.
[20] อ้างแล้ว, หน้า 186-187.
[21] 1941: ในหนังสือ 2 เล่ม หนังสือ 2 – อ.: มูลนิธิระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 501.
(22) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – ม.: โวนิซดาต, 1968-1971
[23] Chuev F.A. “ การสนทนาหนึ่งร้อยสี่สิบกับโมโลตอฟ: จากบันทึกของ F. Chuev” – อ.: TERRA, 1991 – หน้า 22.
[24] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2014-599-21-1941
(25) “...ทำลายรัสเซียในฤดูใบไม้ผลิปี 1941” (อ. ฮิตเลอร์ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2483): เอกสารจากหน่วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียตและเยอรมนี 2480-2488", คอมพ์ Yampolsky V.P. - ม.; สนาม Kuchkovo, 2008. – หน้า 517-518; http://bdsa.ru/persons-adopted-by-Stalin/1926-1941-1105
[26] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 2./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (บันทึกความทรงจำของ M. Purkaev); TsAMO RF ฉ. 15 ปฏิบัติการ 178612 เลขที่ 44 ล. 198-209.
(27) หน้าที่ของทหาร Rokossovsky K.K. – อ.: โวนิซดาท, 1997. – หน้า 32.
[28] มติคณะรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตหมายเลข 664 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2489 // อิซเวสเทีย พ.ศ. 2489 27 มีนาคม
29 ประสบการณ์การแพทย์ของสหภาพโซเวียตในมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488: ใน 35 เล่ม M. , 2492-2498
[30] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 1. / คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัย Dmitry Pozharsky, 2017. – หน้า 6.; TsAMO RF, ฉ. 15. ปฏิบัติการ 178612.ง.28.ล. 159.; TsAMO RF, ฉ. 15. ปฏิบัติการ 178612.ง.28.ล. 161.
[31] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรกของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 1. / คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัย Dmitry Pozharsky, 2017. – หน้า 7.; TsAMO RF ฉ. 15. ปฏิบัติการ 178612.ง.45.ล. 54.
[32] อ้างแล้ว ส. 9.; TsAMO RF ฉ. 15. ปฏิบัติการ 178612.ง.45.ล. 62-88.
[33] โครงร่างเชิงกลยุทธ์ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ พ.ศ. 2484-2488 – อ.: โวนิซดาต, 1961.
[34] TsAMO RF F. 15. แย้มยิ้ม. 977441.ง.2,3.
[35] นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร – พ.ศ. 2532 – อันดับ 3 – หน้า 62-69; ลำดับที่ 5. – ป.23-30.
[36] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรกของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม / คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมิทรีโปซาร์สกี้ 2560
[37] 1941 – บทเรียนและข้อสรุป – อ.: สำนักพิมพ์ทหาร – พ.ศ. 2535 – ภาคผนวก 19
[38] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรกของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 2./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัย Dmitry Pozharsky, 2017. – (บันทึกความทรงจำของ V. Simvolokov); TsAMO RF ฉ. 15 ปฏิบัติการ 178612 เลขที่ 44 ล. 58-63.
[39] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 1./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (บันทึกความทรงจำของ P. Afanasyev)
[40] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
(41) แมนสไตน์ อี. แพ้ชัยชนะ / คอมพ์ เอส. เปเรสเลจิน, อาร์. อิสไมลอฟ. – อ.: ACT; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Terra Fantastica, 1999. – หน้า 185.
(42) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – ม.: โวนิซดาต, 1968-1971
(43) แมนสไตน์ อี. แพ้ชัยชนะ / คอมพ์ เอส. เปเรสเลกิน, อาร์. อิสไมลอฟ. – อ.: ACT; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Terra Fantastica, 1999. – หน้า 186.
[44] 2484: ในหนังสือ 2 เล่ม หนังสือ 1./คอมพ์ L. E. Reshin และคนอื่นๆ; เอ็ด รองประธาน Naumova; รายการ ศิลปะ. ศึกษา A.N.Yakovleva. – อ.: มูลนิธิระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 433
[45] อ้างแล้ว
(46) Guderian G. บันทึกความทรงจำของทหาร – สโมเลนสค์: รูซิช, 1999. – หน้า 208.
[47] อ้างแล้ว, หน้า 408-416.
(48) นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร, 2532, ฉบับที่ 3. – ป. 65.
[49] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 2./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (บันทึกความทรงจำของ M. Purkaev); TsAMO RF ฉ. 15 ปฏิบัติการ 178612 เลขที่ 44 ล. 198-209.
[50] อ้างแล้ว
[51] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 2./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (บันทึกความทรงจำของ G. Sherstyuk); TsAMO RF ฉ. 15 ปฏิบัติการ 178612 เลขที่ 50 ล. 111-121.
[52] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 2./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (บันทึกความทรงจำของ P. Novichkov); TsAMO RF ฉ. 15 ปฏิบัติการ 725588 เลขที่ 13 ล. 210-233.
(53) นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร พ.ศ. 2532 – ฉบับที่ 5 – น.27.
[54] Cherevichenko Ya. สงคราม ประชากร. ชัยชนะ. 2484 – 2488: บทความ. บทความ ความทรงจำ / เรียบเรียงโดย Danishevsky I. M., Taratuta Zh V. 1. – ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, เสริม. – อ.: Politizdat, 1983. – 231 น.
[55] อ้างแล้ว
(56) Pokryshkin A.I. ท้องฟ้าแห่งสงคราม – อ.: โวนิซดาท, 1980. – หน้า 5-15.
[57] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 1./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – หน้า 428 (บันทึกความทรงจำของ A. Kislitsyn); TsAMO RF, ฉ. 15 ปฏิบัติการ 725588, 29, ล. 39-46.
(58) “ปฏิบัติการรบของกองรถถังที่ 29 ของกองพลยานยนต์ที่ 11” ความทรงจำเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในกองทุนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดี Grodno State ต้นฉบับเขียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
[59] ฉันเขียนจากความทรงจำเท่านั้น... ผู้บัญชาการกองทัพแดงเกี่ยวกับภัยพิบัติในวันแรก ๆ ของมหาสงครามแห่งความรักชาติ: ใน 2 เล่ม เล่ม 1./ คอมพ์ ผู้แต่ง คำนำ, ความเห็น และชีวประวัติ บทความโดย S. L. Chekunov – อ.: มูลนิธิรัสเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตร์. Dmitry Pozharsky University, 2017. – หน้า 408-416 (บันทึกความทรงจำของ S. Gurov)
[60] อ้างแล้ว, หน้า 408-416.
[61] TsAMO RF, f. 15 ปฏิบัติการ 977441 เลขที่ 2 ล. 186.
[62] TsAMO RF, f. 15 ปฏิบัติการ 977441 เลขที่ 2 ล. 367-368.
(63) บนท้องฟ้าเหนือเมืองหลวง // ดาวแดง – 2544 18 ธันวาคม; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[64] อ้างแล้ว
[65] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[66] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
(67) สงครามโลกครั้งที่ พ.ศ. 2482-2488 – M: LLC “สำนักพิมพ์ ACT”; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: Polygon Publishing House LLC, 2000. – หน้า 218-219.
(68) Tippelskirch K. ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: รูปหลายเหลี่ยม; อ.: AST, 1999. – หน้า 246-247.
(69) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – ม.: โวนิซดาต, 1968-1971
[70] อ้างจาก: สงครามอีกครั้ง พ.ศ. 2482-2488 – ม.: Russian State University for the Humanities, 1996. – หน้า 379.
(71) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – ม.: โวนิซดาต, 1968-1971
(72) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – ม.: โวนิซดาต, 1968-1971
(73) Liddell-Hart B. การต่อสู้ของไรช์ที่สาม บันทึกความทรงจำของนายพลระดับสูงสุดของนาซีเยอรมนี – ม.: Tsentrpoligraf, 2005. – หน้า 271-272.
(74) เกิ๊บเบลส์เจ. ไดอารี่ปี 2488 รายการล่าสุด: ต่อ. กับเขา. – สโมเลนสค์: “Rusich”, 1998. – หน้า 132-133.
(75) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – อ.: สำนักพิมพ์ทหาร, พ.ศ. 2511-2514.
[76] Müller-Hillebrand B. กองทัพบกเยอรมัน, พ.ศ. 2476-2488 – อ.: Isographus, Eksmo, 2002. – หน้า 284-286.
[77] Müller-Hillebrand B. กองทัพบกเยอรมัน พ.ศ. 2476-2488 – อ.: Isographus, Eksmo, 2002. – หน้า 284-291.
(78) Halder F. บันทึกสงคราม บันทึกประจำวันของเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2482-2485 – อ.: สำนักพิมพ์ทหาร, พ.ศ. 2511-2514.
(79) บ็อค เอฟ. วอน. ฉันยืนอยู่ที่ประตูกรุงมอสโก บันทึกสงคราม พ.ศ. 2484-2488 – อ.: Yauza, Eksmo, 2549. – 512 น.
(80) Reinhardt K. เลี้ยวใกล้มอสโก การล่มสลายของยุทธศาสตร์ของฮิตเลอร์ในช่วงฤดูหนาวปี 1941/42: เค้าโครงทางประวัติศาสตร์ – อ.: โวนิซดาท, 1980. – หน้า 80-81.
(81) คาเรล พี. แนวรบด้านตะวันออก ในหนังสือสองเล่ม – อ.: Isographus, EKSMO, 2003.
(82) บ็อค เอฟ. วอน ฉันยืนอยู่ที่ประตูกรุงมอสโก บันทึกสงคราม พ.ศ. 2484-2488 – อ.: Yauza, Eksmo, 2549. – 512 น.
(83) นิตยสารประวัติศาสตร์การทหาร 1990. – หมายเลข 9. – หน้า 39-47; TsKHIDK, f.1p, แย้มยิ้ม 32-6, ง.2, l.8-9.
(84) เชอร์ชิลล์ ดับเบิลยู. สงครามโลกครั้งที่สอง เล่มสอง. ต 4. – ม.: โวนิซดาต, 1991. – หน้า 522.
[85] 1941: ในหนังสือ 2 เล่ม หนังสือ 2 – อ.: มูลนิธิระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตย”, 2541. – หน้า 495-496.
(86) Zhukov G.K. ความทรงจำและการสะท้อน ต. 1. – ม.: APN, 1979. – หน้า 236.
(87) Chuev F.A. การสนทนากับโมโลตอฟหนึ่งร้อยสี่สิบ: จากบันทึกของ F. Chuev – อ.: TERRA, 1991. – หน้า 21.
[88] อ้างแล้ว, หน้า 16.
[89] https://regnum.ru/news/843566.html
[90] Müller-Hillebrand B. กองทัพบกเยอรมัน พ.ศ. 2476-2497 – อ.: Isographus, สำนักพิมพ์ Eksmo, 2002. – หน้า 164-166.
(91) สนธิสัญญาราปัลโล พ.ศ. 2465 // สารานุกรมทหาร ต. 6. / Grachev P. S. - M.: สำนักพิมพ์ทหาร, 2545. - หน้า 182.
[92] Hehn, Paul N. (2005), ทศวรรษที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ำ: มหาอำนาจ, ยุโรปตะวันออก, และต้นกำเนิดทางเศรษฐกิจของสงครามโลกครั้งที่สอง, 1930–1941, Continuum International Publishing Group
(93) มุลเลอร์ Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten und zweiten Fuenfjahrplanes in ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. พ.ศ. 2477 อ้างจาก: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[94] การค้าต่างประเทศของสหภาพโซเวียตเป็นเวลา 20 ปี พ.ศ. 2461-2480 หนังสืออ้างอิงทางสถิติ. – ม.: 1939.
[95] พาร์กินสัน ฟุต. สันติภาพสำหรับยุคของเรา: มิวนิกถึงดันเคิร์ก - เรื่องราวภายใน ล., 1971. หน้า 130
